﻿Leonid Mlechin
Hvers vegna skapaði Stalín Ísrael?
Frá höfundi
Allir sem, að minni beiðni, lásu handrit þessarar bókar og sem ég á dýrmætar athugasemdir við, ráðlögðu mér að koma með annan titil: „Enda er þetta ekki alveg rétt. Stalín skapaði ekki Ísrael. Þetta var vilji meirihluta þeirra ríkja sem áttu aðild að Sameinuðu þjóðunum.“
En ég er viss um að ef ekki hefði verið fyrir Stalín hefði ríki gyðinga varla birst í Palestínu. Og ákvörðun hans réði ekki aðeins örlögum nútíma Miðausturlanda, heldur hafði hún einnig áhrif á stjórnmálasögu Sovétríkjanna og Bandaríkjanna.
Sönnun þessa sjónarhorns eru hundruð afléttra skjala úr rússneska utanríkisstefnuskránni. Þeim er safnað í tvö tveggja binda safn. Eitt er „Samskipti Sovétríkjanna og Ísraela. 1941–1953" - unnin af rússneska utanríkisráðuneytinu, hitt - "The Middle East Conflict. 1947–1956" - International Democracy Foundation.
Nú er hægt að bera saman vottorð varnarmálaráðuneytisins, dulkóðuð símskeyti frá sendiherrum, upptökur af samtölum utanríkisráðherra, minnisblöð til miðstjórnar við endurminningar stjórnmálamanna og diplómata, við frásagnir sjónarvotta og þátttakendur í þeim stórkostlegu atburðum. Og við getum loksins svarað aðalspurningunni - hvers vegna þurfti Stalín á Ísrael að halda? Hvaða áætlanir hafði hann fyrir Miðausturlönd? Hvers vegna breyttist þá sovéska línan í Mið-Austurlöndum svona róttækt og hvað leiddi þetta allt til landsins okkar?
Þetta er ekki bók um Ísrael, þetta er bók um stefnu Sovétríkjanna í Miðausturlöndum.
Saga er eitthvað óþægilegt sem kom fyrir annað fólk... Ef þú hugsar svona muntu aldrei skilja hvers vegna nýlegir vinir okkar eru arabar, að minnsta kosti sumir þeirra, eins og rússneska sérþjónustan greindi frá, ásamt tsjetsjenskum vígamönnum, hertaka skóla og börn eru drepin í rússneskum borgum.
 
Fyrsti hluti.
Síonistar verða vinir Moskvu
 
Hvernig Ivan Mikhailovich Maisky var enn sendiherra í Englandi var ráðgáta. Og fyrst og fremst fyrir íbúa Alþýðuráðsins um ríkisöryggi, sem átti þess kost að kynnast prófíl sendiherrans. Íbúinn, sem hafði meðal annars skyldur til að hafa auga með diplómatunum, hlýtur að hafa velt því fyrir sér oftar en einu sinni: hvers vegna þoldi félagi Stalín þennan Maisky í svo ábyrgri stöðu?
Það var enginn vafi á faglegum eiginleikum sendiherrans - hann þekkir England mjög vel, talar nokkur erlend tungumál, er víðmenntaður, þekkir alla sem ákveða stefnu Breta... En spurningalistann! Pólitísk fortíð hans!
Ekki aðeins var Ivan Maisky einu sinni mensjeviki, þó að þetta sé nóg til að fara beint til Kolyma undir fimmtíu og áttundu greininni. En þetta er ekki aðalatriðið: í borgarastyrjöldinni var hann einfaldlega við hlið óvina Sovétstjórnarinnar.
Maisky heitir réttu nafni Lyakhovetsky. Á níunda hundrað og tveimur var hann rekinn úr háskólanum í Sankti Pétursborg fyrir þátttöku í jafnaðarmannahópum og gerður útlægur til Síberíu. Hann gekk til liðs við mensjevika og tók þátt í fyrstu rússnesku byltingunni. Í níu hundruð og sex var hann handtekinn aftur og aftur fluttur til Síberíu. Á níu hundruð og átta fór hann utan.
Ivan Mikhailovich eyddi tíma sínum í framandi landi gagnlegt. Á tólfta ári útskrifaðist hann frá hagfræðideild háskólans í München. Síðan flutti hann til London. Hér hitti hann Maxim Maksimovich Litvinov, verðandi alþýðufulltrúa í utanríkismálum.
Í London hafði Litvinov umsjón með fjármálum flokksins. Hann varð gjaldkeri hennar, og mjög slægur. Síðan tók hann að sér miklu meira spennandi, en líka hættulegra fyrirtæki - að flytja vopn til Rússlands. Gott hugarfar Litvinovs bjargaði lífi Maisky.
Eftir byltinguna var Ivan Mikhailovich áfram hjá mensjevikunum og var kjörinn í miðstjórnina. Hann tók þátt í síðustu tilraun til að varðveita lýðræðiskerfi í Rússlandi.
Nokkrir fulltrúar stjórnlagaþingsins, sem bolsévikar hafa dreift, komu saman í Samara. Í fyrstu voru þeir aðeins fimm, flestir varamenn frá Samara-héraði, en þeir lögðu allt kapp á að safna öllum varamönnum stjórnlagaþingsins í borginni og hefja aftur störf eina löglega kjörna valdastofnunarinnar. Þeim tókst að afhenda Samara um hundrað varamenn.
Þeir gerðu ráð fyrir að bolsévikastjórn myndi annað hvort leiða til endurreisnar konungsveldisins eða til hernáms Þjóðverja í öllu Rússlandi og ákváðu að koma á raunverulegri lýðræðislegri, lýðveldisstjórn.
Þeir mynduðu nefnd meðlima stjórnlagaþingsins, sem fór í sögubækurnar sem Samara Komuch.
Í ágúst 1918 kom Maisky til Samara.
— Verslunargluggarnir voru fullir af alls kyns varningi, sem sýndi mikla andstæðu við vörutómið sem gapti á þeim tíma í Moskvu verslunum. Öll myndin af borginni hafði þekktan, kunnuglegan, „gamlan“ karakter, sem enn hefur ekki verið truflaður af heitum andblæ sósíalísku byltingarinnar. Og þetta strauk ósjálfrátt um augu okkar, augum andstæðinga Sovétstjórnarinnar.
Stemmningin náði hámarki þegar við komum á markaðinn. Þessi fjöll af hvítu brauði, lauslega seld í sölubásum og á kerrum, þessi ofgnótt af kjöti, drepnum alifuglum, grænmeti, smjöri, smjörfeiti og alls kyns öðrum matargleði gjörsamlega töfraði okkur. Eftir Moskvu virtist Samara-markaðurinn eins og einhvers konar ævintýri úr Þúsund og einni nótt. Þar að auki var matarverð tiltölulega hóflegt.“
Ivan Mikhailovich varð framkvæmdastjóri vinnumáladeildar (reyndar ráðherra) í Samara nefnd meðlima stjórnlagaþingsins.
Það ótrúlegasta er að Maisky komst upp með það! Á tuttugasta og fyrsta ári gekk hann, eftir að hafa metið raunveruleikann, til liðs við bolsévikana. Á tuttugustu og sekúndu setti Litvinov staðgengill alþýðumálaráðherra hann yfir blaðamannadeild Alþýðuráðs utanríkismála.
Í maí 1925 sendi Litvinov Maisky til London sem ráðgjafi fulltrúaskrifstofunnar fyrir fjölmiðlamál. Sumarið 1927 sleit England sambandinu við Sovétríkin og diplómatar urðu að snúa heim. Maisky var ráðgjafi hjá sendinefndinni í Japan í tvö ár og fulltrúi í Finnlandi í þrjú ár til viðbótar.
Í þrjátíu og tvo október kom hann aftur til London í hlutverki fulltrúa og var í þessu embætti í meira en tíu ár. Árið 1941 gerði Stalín hann að frambjóðanda í miðstjórn flokksins.
Öll þessi ár var Maisky kallaður fulltrúi fulltrúa - þessi staða diplómatísks fulltrúa RSFSR var stofnuð með tilskipun ráðsins alþýðuráðsmanna 4. júní 1818. Með tilskipun forsætisnefndar Æðsta Sovétríkjanna í Sovétríkjunum frá 9. maí 1941 var tign „óvenjulegs og fulltrúa sendiherra“ tekin upp. Nú var Maisky meðhöndluð á sama hátt og allir aðrir sendiherrar sem eru viðurkenndir í London.
 
Maisky og Weizmann
Og þá kom óvenjulegur gestur til Ivan Mikhailovich Maisky 3. febrúar 1941 - Chaim Weizmann. Almennt séð var hann heimsfrægur efnafræðingur. En hann ávarpaði sovéska sendiherrann á annan hátt.
Árið 1920 var Weizmann kjörinn yfirmaður Síonistastofnunarinnar.
Weizmann fæddist í litlum bæ á landamærum Hvíta-Rússlands, Litháens og Póllands sem viðfangsefni rússneska heimsveldisins. Hann gleymdi ekki rússnesku. Hann sagði sovéskum diplómatum fúslega frá því hvernig á Genúaráðstefnunni vorið tuttugu og tveggja var honum skjátlast fyrir Lenín.
„Um daginn,“ skrifaði Maisky til Moskvu, „var ég með óvæntan gest: hinn fræga leiðtoga síonisma, Doktor Weizmann. Hávaxinn, miðaldra, glæsilega klæddur herramaður með fölgula húð og stóran sköllóttan blett... Hann talar frábæra rússnesku, þó hann hafi yfirgefið Rússland fyrir fjörutíu og fimm árum.
Weizmann kom að þessu máli: Palestína hefur nú hvergi til að flytja appelsínur sínar út; munu Sovétríkin taka þær í skiptum fyrir skinn? Vel væri hægt að selja loðdýr í gegnum gyðingafyrirtæki í Ameríku.
Ég svaraði Weiman að ég gæti ekki sagt neitt ákveðið strax, en lofaði að gera fyrirspurnir. Til að byrja með tók ég hins vegar fram að ekki ætti að blekkja palestínska gyðinga með sérstökum vonum: að jafnaði flytjum við ekki inn ávexti frá útlöndum. Og svo varð það. Moskvu brást ókvæða við tillögu Weizmanns, sem ég tilkynnti honum í dag með bréfi.
Hins vegar, í tengslum við samtalið um appelsínur, kom Weizmann almennt inn á málefni Palestínumanna. Ennfremur talaði hann um stöðu og horfur gyðinga í heiminum. Weizmann var afar svartsýnn.
Alls, samkvæmt útreikningum hans, eru nú um sautján milljónir gyðinga í heiminum. Þar af eru tíu til ellefu milljónir við tiltölulega þolanlegar aðstæður: þeim er að minnsta kosti ekki ógnað af líkamlegri útrýmingu. Þetta eru gyðingar sem búa í Bandaríkjunum, breska heimsveldinu og Sovétríkjunum...
„Það sem ég get ekki hugsað um án hryllings eru örlög þessara sex til sjö milljóna gyðinga sem búa í Mið- og Suðaustur-Evrópu: í Þýskalandi, Austurríki, Tékkóslóvakíu, Balkanskaga og sérstaklega í Póllandi. Hvað verður um þá? Hvert munu þeir fara?
Weizmann dró djúpt andann og bætti við:
„Ef Þýskaland vinnur stríðið munu þeir einfaldlega deyja allir. Hins vegar trúi ég ekki á sigur Þýskalands. En jafnvel þótt England vinni stríðið, hvað þá?
Og svo fór Weizmann að tjá ótta sinn.
Bretum líkar ekki við gyðinga, sérstaklega bresku nýlendustjórnendurna. Þetta er sérstaklega áberandi í Palestínu þar sem bæði gyðingar og arabar búa. Breskir "High Commissioners" kjósa vissulega araba en gyðinga.
Enskur nýlendustjórnandi fer venjulega í skóla í breskum eignum eins og Nígeríu, Súdan og Ródesíu. Allt er einfalt, óbrotið, rólegt. Engin alvarleg vandamál og engar kvartanir frá stjórnendum. Enska stjórnandinn hefur gaman af þessu og venst þessu. Og í Palestínu?
Hér,“ hélt Weizmann áfram og hresstist, „þú kemst ekki langt með svona prógramm. Hér eru stór og flókin vandamál. Að vísu eru Palestínuarabarnir venjulegir naggrísir stjórnandans, en gyðingarnir reka hann til örvæntingar. Þeir eru ósáttir við allt, vekja spurningar, krefjast svara, stundum erfiðra svara. Stjórnandinn er farinn að verða reiður...
Þetta snýr stjórnandanum að lokum gegn gyðingum og hann byrjar að lofa araba. Það er eins með þá! Þeir vilja ekki neitt og nenna ekki neinu...“
Maisky sendi til Moskvu ítarlega og tilfinningaríka (ekki dæmigerð fyrir diplómata) skýrslu um samtalið.
Það kemur ekki á óvart að sovéski sendiherrann ætti bestu minningarnar um heimsókn Weizmanns. Forseti Síonistasamtaka heimsins setti sterkan svip á viðmælendur sína. Að vissu leyti var gyðingaríkið sprottið af meðfæddri sannfæringarhæfni Weizmanns.
Það er almennt viðurkennt að Ísrael hafi verið stofnað af vestrænum völdum eftir seinni heimsstyrjöldina. Að einhverju leyti má líta á þetta sem bætur fyrir morð nasista á sex milljónum gyðinga. Auk þess voru margir vestrænir stjórnmálamenn, heittrúaðir kristnir, leiddir af rómantískum-trúarlegum hugmyndum - endurkoma gyðinga til Palestínu sem lýst er í Biblíunni verður að eiga sér stað. Ekki er heldur hægt að horfa fram hjá innlendum pólitískum sjónarmiðum - það voru nógu margir kjósendur gyðinga í Bandaríkjunum til að hafa áhrif á niðurstöðu forsetakosninganna.
Í stríðinu var nánast ekkert skrifað um útrýmingu gyðinga. Og sögur um fangabúðir voru taldar of miklar ýkjur: þetta getur ekki gerst.
Þegar fólk á þrítugsaldri sem flúði nasista-Þýskaland reyndi að útskýra hvað væri að gerast þar fyrir bandarískum kaupsýslumönnum, skildu þeir ekki hvað þeir vildu frá þeim:
— Allt er í lagi í Þýskalandi. Göturnar eru hreinar, göturnar eru rólegar. Lög og regla. Engin verkföll, engin verkalýðsfélög, sem eru ekkert nema vandræði. Engir æsingamenn.
Árið 1943, þegar stríðið stóð sem hæst, kom flóttamaður frá Þýskalandi við sögu Felix Frankfurter, fulltrúa í hæstarétti Bandaríkjanna. Hann vildi segja þekktum Bandaríkjamanni frá fangabúðunum og útrýmingu gyðinga. Eftir að hafa hlustað á hann hristi Frankfurter, sem sjálfur var gyðingur, höfuðið tortrygginn:
- Ég sé að þú heldur að þetta sé allt satt. En ég bara trúi því ekki.
Auðvitað var hinn vestræni heimur skelfingu lostinn árið 1945, þegar umfang glæpa Hitlers varð þekkt. Margir Evrópubúar og Bandaríkjamenn höfðu einlæga samúð og samúð með gyðingum, sem eftir ósigur nasista Þýskalands vissu ekki hvert þeir ættu að fara.
Evrópskir gyðingar, þýskir, pólskir, rúmenskir, gátu ekki og vildu ekki snúa aftur þangað sem þeir voru reknir þaðan og búa meðal þeirra sem drápu ættingja sína og vini, sem sendu þá í fangabúðir og rændu heimili þeirra, sem fögnuðu ógæfu sinni. ...
En stofnun gyðingaríkis var ekki háð viðhorfum frjálslyndra almennings. Örlög Palestínu og palestínskra gyðinga réðust af bandarískum og breskum stjórnmálamönnum, en mikill meirihluti þeirra mótmælti tilkomu Ísraels. Ríki gyðinga hefði ekki birst ef ekki væri fyrir Stalín...
 
Balfour yfirlýsingin
Kannski byrjaði þessi saga öll á því að 5. desember 1916 varð David Lloyd George, ákveðinn maður með orðspor sem baráttumaður fyrir réttlæti, forsætisráðherra Bretlands og erfðir diplómatinn Arthur James Balfour lávarður utanríkisráðherra. .
Balfour var heimspekingur að eðlisfari, íþróttamaður sem elskaði tennis og golf og mjög harður maður. Frá föður sínum erfði hann auð sem gerði hann að einum ríkasta manni landsins, frá móður sinni, sem kom af frægri aðalsfjölskyldu, hefð fyrir þjónustu við heimsveldið. Konan sem hann var ástfanginn af lést úr taugaveiki. Hann giftist aldrei; húsið var stjórnað af systur hans, sem tileinkaði líf sitt bróður sínum.
Balfour hóf stjórnmálaferil sinn sem ritari Salisbury lávarðar frænda síns, sem einnig var utanríkisráðherra í lok nítjándu aldar. Eins konar fjölskyldustarf... Í upphafi tuttugustu aldar tók Balfour við af föðurbróður sínum sem leiðtogi Íhaldsflokksins og gegndi embætti forsætisráðherra í þrjú ár. Í fyrri heimsstyrjöldinni samþykkti hann að ganga til liðs við samsteypustjórn Lloyd George, fyrst sem fyrsti herforingi aðmíralsins (flotamálaráðherra), síðan sem utanríkisráðherra. Fjölskyldumetnaðurinn var Balfour framandi, hann var nokkuð sáttur við hlutverk annars manns og fór því vel með Lloyd George.
Á sextánda ári var Entente þegar að ná yfirhöndinni á Miðveldunum. Þýskaland, Austurríki-Ungverjaland, Türkiye og Búlgaría voru ósigur.
Breskir hermenn undir stjórn Edmunds Allenbys lávarðar brutu Tyrki niður, en undir stjórn þeirra var Palestína og almennt umtalsverður hluti af Miðausturlöndum. Hermenn Allenby börðust af hermönnum Gyðingahersveitarinnar - sjálfboðaliðar gyðinga sem komu frá mismunandi löndum. Bresk yfirvöld leyfðu myndun fjögurra herfylkja Royal Fusiliers frá gyðingum (38., 39., 40. og 41.).
Þrjátugasti og fyrsta október 1977 var framtíð Palestínu rædd á fundi bresku ráðherranefndarinnar. Það hafði þegar verið ákveðið að Ottómanaveldið myndi tapa öllum landvinningum sínum. Örlög þjóða og svæða undir stjórn þess voru ákveðin af sigurvegurunum.
Ríkisstjórn hans hátignar ákvað að eftir stríðið yrði Palestína breskt verndarsvæði og gyðingaþjóðin þar hefði rétt á að hefja nýtt sögulegt líf.
Utanríkisráðherranum, Balfour lávarði, var falið að tilkynna breskum zíonista - gyðingum sem töldu að þeir ættu að snúa aftur til Palestínu, þaðan sem þeir höfðu einu sinni verið reknir - um þessa ákvörðun.
Hin fræga Balfour-yfirlýsing frá 2. nóvember 1917 er bréf frá Arthur James Balfour, utanríkisráðherra Bretlands, stílað á Walter Rothschild lávarð, forseta Síonistasambands Stóra-Bretlands.
Í bréfi Balfour, sem samþykkt var eftir langar og heitar umræður breskra stjórnvalda, sagði:
„Ég er mjög ánægður með að tilkynna ykkur um fulla samþykki ríkisstjórnar hans hátignar á markmiðum gyðinga-síonistahreyfingarinnar eins og hún var lögð fyrir ríkisstjórnina.
Ríkisstjórn hans hátignar lítur vel á stofnun þjóðarheimilis fyrir gyðinga í Palestínu og mun gera allt sem í hennar valdi stendur til að auðvelda því að ná þessu markmiði...“
Frægasta breska dagblaðið, The Times, var gefið út undir fyrirsögninni „Palestína fyrir gyðinga. Ríkisstjórnin styður."
Bresk dagblöð birtu skeyti um Balfour-yfirlýsinguna 8. nóvember, samtímis bréfaskriftum frá Rússlandi, sem fjallaði um valdarán bolsévíka.
Formúlan „þjóðarheimili“ var valin af diplómatískri varúð. Hvað er þetta - loforð um að hjálpa gyðingum að búa til eigið ríki eða bara áform um að veita þeim einhvers konar sjálfstjórn í Palestínu?
Formúluna „þjóðarheimili“ mætti túlka á mismunandi vegu, allt eftir eigin löngunum og skapi. Og stemning breskra stjórnvalda breyttist eftir pólitískum aðstæðum.
Árið 1919 studdi breski þingmaðurinn Neville Chamberlain, verðandi forsætisráðherra, fullkomlega vonir zíonista. Hann talaði með patos:
„Mikil ábyrgð mun falla á zíonista, sem munu brátt fara til síns fornu heimalands með gleði í hjarta. Þeir verða að skapa nýja siðmenningu í fornu Palestínu, yfirgefin og svo illa stjórnað.
Fyrir Lloyd George, djúpt trúaðan mann, var endurkoma gyðinga til Palestínu uppfylling vilja Guðs, þar sem forsætisráðherrann bar mikla virðingu fyrir Biblíunni.
„Ég þekki sögu gyðinga betur en sögu þjóðar minnar,“ sagði Lloyd George. - Ég get talið upp alla konunga Ísraels. En ég man varla eftir tugum enskra konunga.
Hann lofaði að hann myndi gera allt til að gera Palestínu að gyðingaríki.
„Það eru litlar þjóðir sem eru valdar fyrir frábæra hluti,“ sagði Lloyd George.
Forsætisráðherrann varð fyrir hræðilegum harmleik - ástkær dóttir hans lést. Þetta gerði Lloyd George enn trúræknari.
Fyrir Balfour lávarð var Biblían líka lifandi veruleiki. Hann var hrifinn af hugmyndinni um að snúa gyðingum aftur til heimalands síns og sagði að kristni heimurinn ætti mikla skuld við gyðinga sem reknir voru frá Palestínu. Breskir stjórnmálamenn, sem trúðu kristnum mönnum, töldu ósanngjarnt að biblíulýðurinn væri sviptur heimalandi sínu. Þeir vildu endurreisa réttlæti: Gyðingar ættu að hafa sitt eigið ríki.
Í aðdraganda fyrri heimsstyrjaldar átti Balfour lávarður langt samtal við Chaim Weizmann og lagði til að hann stofnaði gyðingaríki í Afríku, þar sem nú er Úganda. Þar voru óbyggð svæði og bresk yfirvöld hefðu verið ánægð með að hafa þar duglega gyðinga landnema.
Breska ríkisstjórnin sýndi Weizmann virðingu og þakklæti fyrir vísindastörf hans sem skiptu stríðsiðnaðinum miklu máli. Lloyd George endurtók að England væri í þakkarskuld við Weizmann.
„Og ef ég leggi til að Bretar stofni höfuðborg sína í París í stað London,“ svaraði Weizmann spurningunni með spurningu, „vært þú sammála því?
„En við höfum nú þegar London,“ svaraði Balfour lávarður úr hæð sinni.
„Það er satt,“ sagði Weizmann. „En við áttum Jerúsalem þegar London var enn mýri.
Og í tvö þúsund ár, meðan þeir voru í útlegð, endurtóku Gyðingar með ódrepandi von: „Á næsta ári - í Jerúsalem!
Balfour hugsaði um orð Weizmann og spurði síðan:
— Hversu margir gyðingar hugsa það sama og þú?
„Ég trúi,“ svaraði Weizmann af sannfæringu, „að ég segi álit milljóna gyðinga sem þú munt aldrei sjá og hafa ekki tækifæri til að tala fyrir sjálfa sig...
Engin furða að þeir sögðu að Weizmann hefði ótrúlega sannfæringargáfu. Eftir þetta samtal varð Balfour lávarður stuðningsmaður hugmyndarinnar um gyðingaríki í Palestínu.
Því er stundum haldið fram að breskir og palestínskir gyðingar hafi ekki haft rétt til að skipta landi einhvers annars og taka Palestínu af aröbum, að Ísrael sé aðskotahlutur í hjarta arabaheimsins... Í raun og veru tilheyrði Palestína þá Ottómanaveldi. Sigurveldin töldu að afleiðing fyrri heimsstyrjaldarinnar ætti að vera sjálfstæði til þjóða sem þjáðust undir oki annarra. Þetta gerðist bæði í Evrópu og Miðausturlöndum.
Ottómanaveldið hrundi og þökk sé þessu birtust arabalönd eins og Írak, Sýrland, Líbanon...
Til dæmis bjuggu Bretar til Írak úr þremur héruðum fyrrum Ottómanaveldis. Þar að auki réðu Tyrkir yfir yfirráðasvæði nútíma Íraks í meira en þrjú hundruð ár, en enginn efaðist um að Írakar ættu rétt á eigin ríki. Hvorki Sýrlendingar né Írakar né Líbanar mótmæltu því að Evrópuveldin réðu örlögum sínum með þessum hætti.
Annað er að sigurvegararnir skiptu hinni miklu arfleifð Ottómanveldis í samræmi við ákveðinn sögulegan veruleika. Mörkin voru dregin mjög gróflega sem í kjölfarið ollu alvarlegum átökum milli nágranna.
Ákvarðanir sem sigurveldin tóku voru auðvitað ekki ákjósanlegar. Þess vegna skulum við segja að Sýrlendingar hafi fengið ríki sitt en Kúrdar, fleiri en Palestínuarabar, ekki.
Sem hluti af alþjóðlegri enduruppbyggingu alls svæðisins var endurreisn gyðingaríkis í Palestínu álitinn eðlilegur hlutur.
Gyðingar, sem reknir voru frá Palestínu, reyndu þrjósklega að snúa aftur. Samfélög gyðinga hafa alltaf verið til á palestínskri grundu. Gyðingar bjuggu í Jerúsalem í gegnum aldirnar, með einni truflun þegar krossfarar tóku borgina.
Hundrað árum fyrir komu Ísraels, árið eitt þúsund átta hundruð fjörutíu og fjögur, bjuggu sjö þúsund gyðingar, þrjú þúsund kristnir og fimm þúsund múslimar í Jerúsalem. Í lok nítjándu aldar var Jerúsalem byggð af tuttugu og átta þúsund gyðingum og sautján þúsund múslimum og kristnum. Þegar Ísrael var boðað bjuggu hundrað þúsund gyðingar, fjörutíu þúsund múslimar og tuttugu og fimm þúsund kristnir í Jerúsalem...
Auðvitað höfðu breskir stjórnmálamenn líka pólitíska útreikninga að leiðarljósi. Þeir vonuðust til að gyðingaríkið yrði traustur bandamaður í Miðausturlöndum. Verkefnið var að tryggja áreiðanleika sjóleiða til Indlands sem þá tilheyrði Englandi. Til þess þurfti bein stjórn yfir Egyptalandi og Palestínu. Lloyd George talaði mjög hreinskilnislega á sínum tíma: „Palestínuarabarnir, sem hefðu getað verið gagnlegir á margan hátt, reyndust aumkunarverðir ragir í stríðinu. Þeir börðust ásamt Tyrkjum gegn okkur."
Frakkland og Ítalía studdu hugmyndina um sjálfstætt gyðingaríki og gengu til liðs við yfirlýsingu bresku ríkisstjórnarinnar árið 1918.
Woodrow Wilson Bandaríkjaforseti lagði til árið 1919 að umboð fyrir Palestínu yrði flutt til Bandaríkjanna. Hann kom til Parísar á ráðstefnu sem átti að ákveða skilyrði fyrir undirritun friðarsamnings við Þýskaland, Austurríki-Ungverjaland og Tyrkland, sem voru ósigur í stríðinu. Wilson varð fyrsti bandaríski forsetinn til að fara til útlanda, sem margir samborgarar fordæmdu hann fyrir: þeir töldu að yfirmaður framkvæmdavaldsins ætti að fjalla um málefni eigin lands.
Wilson forseti, hugsjónamaður og djúpt trúaður maður, var almennt ábyrgur stuðningsmaður endurreisnar þjóðernisréttar og sjálfsákvörðunarréttar þjóða. Hann krafðist þess að eftir fyrri heimsstyrjöldina myndu margar þjóðir Evrópu hafa tækifæri til að stofna sitt eigið ríki. Þannig birtust Ungverjaland, Pólland, Rúmenía, Tékkóslóvakía, konungsríki Serba, Króata og Slóvena (Júgóslavía) og voru áfram á hinu pólitíska heimskorti...
Bandaríski forsetinn efaðist ekki um að gyðingaþjóðin ætti líka rétt á að endurreisa eigið ríki. Þann 3. mars 1919 lýsti Woodrow Wilson því yfir: „Bandaðaþjóðirnar, í fullkomnu samþykki við skoðanir ríkisstjórnar okkar og þjóðar, hafa samþykkt að grundvöllur samveldis gyðinga verði lagður í Palestínu.
Því miður var Woodrow Wilson mjög veikur maður. Í október 1919 fékk hann högg og allur vinstri hlið líkamans lamaðist. Hann náði ekki miklu af því sem hann taldi rétt af siðferðisástæðum.
Sjúkdómurinn herjaði á hann á hátindi stjórnmálaferils hans. Á friðarráðstefnunni í París kom Wilson fram fyrir mannkynið sem helsti friðarsinni, sem allir hlusta á. Hann vildi ekki viðurkenna að hann væri veikur og neitaði að fara á sjúkrahús. Öryggisverðir Wilsons og seinni eiginkona hans Edith létu eins og allt væri í lagi með forsetann. Bandaríkjamenn höfðu ekki hugmynd um að forsetinn væri að deyja. Aðeins eiginkona hans, ritari og læknir höfðu aðgang að honum. Hvorki varaforsetinn, ríkisstjórnin, né þingið gátu vitað hvernig heilsa Wilsons var. Þegar Robert Lansing utanríkisráðherra krafðist ríkisstjórnarfundar varð Wilson reiður og krafðist afsagnar Lansing...
Í apríl 1920, á alþjóðlegri ráðstefnu í San Remo, voru skilmálar friðarsamnings við Tyrkland útfærðir og örlög nær- og miðausturlanda ákveðin. England og Frakkland kröfðust jafnt réttinn til að stjórna svæðinu. Lloyd George, forsætisráðherra Bretlands, hafði sigur á Alexandre Millerand, forsætisráðherra Frakklands og utanríkisráðherra, sem samþykkti að Palestína og Írak yrðu stjórnað frá London. Sama ár var fyrrverandi sósíalistinn Millerand kjörinn forseti Frakklands.
Þann 25. apríl, í San Remo, veitti Æðsta sambandsráðið Stóra-Bretlandi umboð fyrir Palestínu, fyrst og fremst í þeim tilgangi að innleiða Balfour-yfirlýsinguna. Þessi ákvæði voru innifalin í friðarsáttmálanum við Tyrkland, sem undirritaður var tíunda maí í Sèvres (nálægt París). Sum ákvæði Sèvres-sáttmálans voru síðar felld úr gildi, en aðeins að því marki sem þau vörðuðu eigin landsvæði Tyrklands.
Frá þessum tímapunkti varð loforð um að skapa „þjóðarheimili fyrir gyðinga“ alþjóðlega viðurkennd ábyrgð Englands. Sem afleiðing af langri málsmeðferð þann 2. júní 2022 samþykktu fimmtíu og eitt ríki sem voru aðilar að Þjóðabandalaginu (forveri SÞ) þetta umboð.
Þriðtugasta júní samþykkti þing Bandaríkjanna, sem gekk ekki í Þjóðabandalagið, ályktun þar sem segir: „Bandaríkin eru hlynnt því að komið verði á fót þjóðheimili fyrir gyðinga í Palestínu.
Lögboðið landsvæði er ekki hægt að jafna við nýlendu. Réttur Stóra-Bretlands til að stjórna Palestínu var takmarkaður, þar á meðal í tíma. Að fá umboð lagði alvarlega ábyrgð á landið sem tók að sér að stjórna tilteknu landsvæði.
Alþjóðlegt umboð fyrir stjórn Palestínu benti á „sögulega tengingu gyðinga við Palestínu“. Breskum yfirvöldum var falið að „skapa slíkar pólitískar, stjórnsýslulegar og efnahagslegar aðstæður sem best tryggja stofnun þjóðarheimilis gyðinga. Það var ætlað að gyðingar sem vildu þetta gætu komið til Palestínu og byrjað þar nýtt líf. Breska stjórnin - í samræmi við umboðið - átti að "veita hagstæðustu skilyrði fyrir innflytjendur gyðinga."
Verðandi forsætisráðherra Winston Churchill lagði áherslu á, þegar hann talaði í neðri deild breska þingsins árið 1939, að þetta loforð gilti einnig um „gyðinga utan Palestínu, um þann breiða fjölda óheppilegra, dreifðra, ofsóttra, eirðarlausra gyðinga, sem stöðuga, ósigrandi þrá er að stofnun þjóðarheimilis.“
Með öðrum orðum, eftir fyrri heimsstyrjöldina, studdu ekki aðeins meirihluti Evrópulanda og Bandaríkjanna, heldur einnig Þjóðabandalagið skilyrðislaust hugmyndina um að endurvekja ríki gyðinga í Palestínu.
Þótt enn þá hafi enskir stjórnmálamenn lagt grunninn að landhelgisátökum í framtíðinni. Gólanhæðirnar voru fluttar til Sýrlands, sem var undir frönskum yfirráðum, og landsvæðið austur af Jórdanánni var flutt til Transjórdaníu, þar sem gyðingum var bannað að setjast að.
Fyrsti breski æðsti yfirmaðurinn í Palestínu var Sir Herbert Samuel, fyrrum þingmaður í neðri deild breska þingsins og póstmeistari (sem yrði nú kallaður samgönguráðherra). Hann hóf störf fyrsta júlí '20. Skipunin tók mið af gyðingaættum Samúels - bresk stjórnvöld lögðu áherslu á vilja sína til að uppfylla loforð Balfour-yfirlýsingarinnar og hjálpa gyðingum.
Þegar Bretar komu til Palestínu eftir fyrri heimsstyrjöldina fögnuðu gyðingar þeim sem frelsara. Tyrkjaveldi, sem stóð í fjögur hundruð ár, lauk. En flestir bresku foringjanna vildu frekar eiga við araba og skildu ekki hvað gyðingar vildu af þeim.
Mjög fljótlega breyttist stefna Englands í Palestínu. Það voru fáir gyðingar þar, margir arabar. England kaus að treysta á araba. Herbert Samuel tók við af Field Marshal Lord Plumer. Þegar Samuel sneri aftur til London, stýrði Samúel flokksflokki Frjálslynda flokksins í neðri deild breska þingsins og eftir að hann var gerður að launum fyrir þjónustu sína við heimaland sitt, flutti hann til lávarðadeildar. Hann dó aðeins feiminn, níutíu og þriggja ára gamall.
 
skoðun Dzerzhinsky
Sovét-Rússar fylgdust afskiptalaust með atburðunum í fjarlægri Palestínu. Virkir zíonistar yfirgáfu Rússland fyrir byltinguna eða skömmu eftir hana.
Síonistaviðhorf voru útbreidd meðal rússneskra gyðinga (fyrir frekari upplýsingar, sjá bók hins fræga sagnfræðings Gennady Vasilyevich Kostyrchenko, „Leynistjórn Stalíns“).
Ef ekki væri fyrir skiptingu Póllands væru engir gyðingar í Rússlandi. En eftir að hafa náð töluverðum hluta pólska konungsríkisins eignaðist Katrín II keisaraynja einnig gyðinga. Þeim var lofað jafnrétti en þeir sáu það aldrei.
Gyðingar, vegna langvarandi trúarlegra fordóma, voru álitnir sem óæskilegur þáttur. Þegar öllu er á botninn hvolft var það ekki fyrr en á tuttugustu öld sem annað Vatíkanþingið tók út úr kirkjutextum tilvísanir í sekt gyðinga fyrir krossfestingu Jesú Krists. Þann 28. október 1965 samþykkti kaþólska kirkjan yfirlýsingu þar sem allar birtingarmyndir gyðingahaturs voru fordæmdar og lögð áhersla á að hvorki forn- né nútímagyðingar bæru ábyrgð á dauða Krists. Og aðeins árið áttatíu og sjö heimsótti Jóhannes Páll páfi II rómversku samkunduhúsið í fyrsta sinn og kallaði Gyðinga „eldri bræður kristinna“, þegar hann ræddi við yfirrabbína Rómar...
Í langan tíma bjuggu gyðingar í shtetlum sínum í rússneska heimsveldinu algjörlega aðskildir. Rússnesk yfirvöld voru heldur ekki ánægð með þetta. Stjórnartilskipun um átta hundruð fjörutíu og fimm skipaði gyðingum að yfirgefa hefðbundinn fatnað og klæða sig eins og allir aðrir. Að kenna rússnesku dró úr einangrun gyðinga. Eyðilegging hins hefðbundna gyðingasamfélags leiddi til þátttöku gyðinga í almennu lífi Rússlands. Þeir byrjuðu að læra rússnesku og mennta sig.
En það var erfitt fyrir gyðinga að haga lífi sínu - opinber þjónusta var þeim lokuð og hernaðarferill ómögulegur. Búskapur var útilokaður - þeir máttu ekki kaupa jarðir. Það var ómögulegt að vinna í iðnaði þar sem bannað var að setjast að í stórum borgum þar sem verksmiðjur voru.
Læknisfræði, vísindi, menning var eftir, en heil þjóð getur þetta ekki! Meirihluti gyðinga var til í vonlausri fátækt, lifðu af handverki, handverki og smáviðskiptum, þess vegna hugmyndin um gyðinga sem kaupmenn sem voru ekki hæfir fyrir neitt annað.
Menntuð ungmenni gyðinga, sem sá að rússneski bóndinn var í jafn vonlausri neyð, með bestu ásetningi, fór að ganga til liðs við popúlistahreyfinguna og taka þátt í fræðslustarfi. Ef áður var gyðingum ávítað fyrir að búa í einangrun og vilja ekki hafa áhuga á málefnum alls landsins, þá fóru ásakanir um óhóflega pólitíska starfsemi að falla.
Landssamtök gyðinga mótmæltu þátttöku gyðinga í byltingarhreyfingunni. Þeir töldu að Rússar myndu enn koma fram við gyðinga sem ókunnuga. Í upphafi fyrri heimsstyrjaldar flúði meira en ein og hálf milljón gyðinga frá Rússlandi. Þeir settust að mestu að í Bandaríkjunum, sem stuðlaði mjög að velmegun Ameríku.
Síonistasamtök vildu að ungmenni gyðinga undirbúa sig undir að flytja til Palestínu og ekki taka þátt í byltingunni eða taka þátt í rússneskum málum.
Við tölum oft um „zíonista“, greinilega með lítinn skilning á merkingu þessa hugtaks.
Síonistar eru fólk sem trúir því að allir gyðingar ættu að snúa aftur til síns sögulega heimalands, en ekki reyna að samlagast í löndunum sem þeir voru í útlegð. Þangað til þeir snúa aftur til Palestínu verða þeir að forðast alla þátttöku í stjórnmálalífi landsins sem hefur veitt þeim skjól.
En margir ungir gyðingar litu á Rússland sem land sitt og töldu að þeir ættu engan rétt á að vera á hliðarlínunni þegar örlög heimalands þeirra voru ráðin. Þannig birtist heil kynslóð byltingarmanna, baráttumenn fyrir sameiginlegum málstað, sem gyðingur hafði enga merkingu fyrir. Þeir skiptu fólki ekki eftir þjóðerni eða trúarbrögðum.
Gyðingafjöldinn, eins og allt Rússland, var tætt í sundur af innri mótsögnum. Það var engin eining meðal gyðinga. Sumir studdu októberbyltinguna, aðrir flúðu land og aðrir biðu þess að þessum óeirðum lyki loksins.
Í borgarastyrjöldinni urðu gyðingar fyrir hræðilegum harmleik, tugþúsundir manna dóu í sveppum. Þrjú hundruð þúsund börn Gyðinga urðu munaðarlaus. Þetta gerðist aðallega í Úkraínu, þar sem lengi vel var engin sterk ríkisstjórn og þar réðu atamanar eins og Nestor Makhno og Nikolai Grigoriev. Gyðingahatur blómstraði á svæðum sem Hvíti herinn hernumdi. Og margar einingar Rauða hersins voru ekki mikið frábrugðnar Makhnovistum.
En það væri rétt að segja að gyðingapogómarnir voru órjúfanlegur hluti af alrússneska pogróminum - borgarastyrjöldinni sem kostaði tæplega milljón manns lífið.
Meirihluti gyðinga, sem enn voru í shtetlunum eftir októberbyltinguna, tapaði aðeins þegar völdin fóru til bolsévika. Allt líf þeirra var eyðilagt. Þeir lifðu af handverki og verslun, sem nú var bönnuð. Þeir voru sviptir atkvæðisrétti og öðrum réttindum. Samhliða rétttrúnaðarkirkjum var samkundum einnig lokað. Trúarleiðtogar gyðinga voru fangelsaðir. Gyðingdómur var ofsóttur harðlega.
Á flótta undan hungri streymdi ungmenni gyðinga inn í borgirnar í leit að vinnu. Framkoma mikils fjölda gyðinga í áberandi stöðum eftir októberbyltinguna, sérstaklega í flokkskerfinu, í Cheka, skýrðist af því að bolsévikar voru fáir almennt. Embættin voru fleiri en umsækjendur. Bolsévikar Gyðinga voru algerlega helgaðir byltingunni, áreiðanlegir og tryggir nýju ríkisstjórninni. Þeir voru ákafir stuðningsmenn öflugs miðstýrðs ríkis, sem nýja ríkisstjórnin mat sérstaklega þegar landið var að falla í sundur.
Í mörg ár hefur verið talið að öryggisfulltrúar gyðinga eða kommúnistar gyðinga hafi hegðað sér sérstaklega grimmt og grimmd þeirra má skýra á einfaldan hátt: þeir þyrmdu hvorki Rússum né Rússum.
Í raun og veru brutu bolsévikgyðingar öll tengsl við umhverfi gyðinga sem óttaðist byltinguna. Þeir hættu að tala gyðinga og litu almennt á sig sem Rússa.
Þrátt fyrir að meðlimur stjórnmálaráðsins, Lev Davidovich Trotsky, talaði mjög opinskátt um hvers vegna hann neitaði nokkrum stórum embættum á þingi miðstjórnarinnar í október tuttugu og þriggja.
— Mitt persónulega atriði er gyðingur minn. Vladimir Iljitsj sagði tuttugasta og fimmta október ársins sautján, liggjandi á gólfinu í Smolny: „Við munum gera þig að alþýðuráðsmanni fyrir innanríkismál, þú munt mylja niður borgarastéttina og aðalsmennina. Ég mótmælti því og andstaðan var mikil.
Lenín fyrirleit gyðingahatur, svo hann missti stjórn á skapi sínu:
- Við höfum mikla alþjóðlega byltingu, hvaða þýðingu geta svona smámunir haft?
„Byltingin er frábær,“ svaraði Trotsky, „en það er enn fullt af fíflum eftir.
- Erum við virkilega jöfn fíflum?
- Við erum ekki jafningjar, en stundum verðum við að gera lítið úr heimsku: hvers vegna þurfum við óþarfa flækju í fyrstu?
Trotsky lagðist einnig gegn skipun hans í embætti alþýðuráðgjafa í hermálum.
„Jæja,“ sagði hann, „ég hafði rétt fyrir mér. Þetta var mjög truflandi. Þetta gegndi ekki hlutverki í mínu persónulega lífi; sem pólitískt augnablik er þetta mjög alvarlegt. Vladimir Ilyich taldi þetta tísku. Vladimir Ilyich bauð mér að vera staðgengill hans í ráðinu alþýðuráðsins. Ég neitaði af sömu ástæðum...
Eins og aðrir byltingarmenn taldi fólk eins og Trotsky sig hærra en þjóðerni og setti sér verkefni af hnattrænum toga. Þegar þeir völdu vini sína og óvini voru þeir alls ekki leiddir af þjóðernisreglum. Hvað varðar geðveika, óréttmæta grimmd, þá skartu algjörlega allir sig á þessu sviði í borgarastyrjöldinni.
Árið 1913 mótaði Stalín afstöðu Leníns í þjóðmálaspurningunni. Hann skilgreindi þjóð sem sögulega stofnað samfélag sem býr á sama landsvæði. Gyðingar, frá þessu sjónarhorni, voru ekki þjóð: þeir áttu ekki sitt eigið landsvæði. Það eina sem þeir áttu sameiginlegt voru trúarbrögð. Bolsévikar töldu að lausn gyðingamálsins væri aðlögun. Í Rússlandi verða allir gyðingar rússneskir - og vandamálið hverfur.
Í byrjun átjánda árs var stofnað nefnd fyrir þjóðarmál gyðinga sem hluti af Alþýðunefndinni fyrir þjóðmál (Stalín var alþýðuráðsmaður). Það var undir stjórn alþýðuráðsins, Semyon Markovich Dimanshtein, meginandstæðingur síonisma, bolséviki með reynslu fyrir byltingu - hann var dæmdur af herdómstólnum í Ríga til fjögurra ára erfiðisvinnu. Hann þýddi flokksáætlunina á jiddísku og hebresku.
Síðan í júlí 1918, í rússneskum borgum þar sem margir gyðingar voru, voru gyðingadeildir búnar til í staðbundnum samtökum RCP (b). Í október birtist aðalskrifstofa kommúnistadeilda gyðinga undir miðstjórn flokksins, undir stjórn sama Dimanshteins. Yevsections, sem lúta undirdeild þjóðerna í æsingar- og áróðursdeild miðstjórnarinnar, voru til í meira en tíu ár og var slitið í janúar á þrítugasta ári.
Varðandi zíonisma og ástandið í Palestínu þá hafði Moskvu ekki áhuga á þessu. Gyðingaspurningin verður leyst í Sovét-Rússlandi og Komintern látinn takast á við Palestínu.
Allar áminningar um tilvist zíonista í landinu vakti undrun meðal leiðtoga landsins.
Þrettánda 24. febrúar sendi Símaþjónusta gyðinga stutt skilaboð frá Moskvu:
„Brekstri gyðinga frá Moskvu hefur verið frestað. Þökk sé kvörtun sem send var til varaforseta alþýðuráðsins, Lev Kamenev, og annarra stjórnarliða, var stöðvað fjöldaútskúfun svokallaðra „óæskilegra“ þátta (nánast allra gyðinga) frá Moskvu.
Gyðingasamfélagið í Moskvu og almannahjálparnefnd gyðinga skiluðu minnisblaði til ríkisstjórnarinnar um þetta, sem sú síðarnefnda svaraði með fullvissu um að héðan í frá verði hver einstakur brottrekstur skoðaður ítarlega fyrirfram.
Þessi skilaboð voru lesin á aðalskrifstofu gyðingadeilda undir miðstjórninni, þýdd á rússnesku og kynnt æðstu stjórn landsins (fyrir frekari upplýsingar, sjá tímaritið "Istochnik", 1944, nr. 4).
Formaður OGPU, Felix Edmundovich Dzerzhinsky, sýndi þessu vandamáli áhuga. Það voru undirmenn hans sem ráku „félagslega-sníkjudýraþáttinn“ úr höfuðborginni, það er fólk úr fyrra lífi af óverkalýðslegum uppruna.
Felix Edmundovich sendi reiðilega bréf til fyrsta staðgengils síns í OGPU og á sama tíma yfirmanni leyniþjónustudeildarinnar, Vyacheslav Rudolfovich Menzhinsky:
„Ég held að það ætti ekki að senda þeim svona símskeyti. Hvers konar Hebr. Sími. Umboð?
Heldurðu að það væri ekki gagnlegt að halda aftur af stað brottvísun skítsins og gefa í Izvestia ítarlega grein fyrir þeim sem vísað var úr landi - til hvers, með skiptingu í þjóðerni og með myndrænni lýsingu á uppátækjum þeirra?
Hvers konar félagsmálanefnd gyðinga er þetta? Hvernig á að bregðast við þessum viðbjóði? Kannski flytja allt efnið til Yevsektsiya til notkunar gegn síonista?
Í öryggiskerfi ríkisins voru zíonistar í forsvari fyrir 4. deild leyniþjónustunnar sem var hluti af leynimáladeild. Að auki fjallaði 4. deildin um kadetta, konunga, svarthundraða og fyrrverandi gendarmes.
Yfirmaður deildarinnar var Yakov Mikhailovich Genkin, sem byrjaði fyrir byltinguna í Yekaterinoslav sem lærlingur í pípulagningum og pípulagningaverkstæðum. Síðan fékk hann vinnu sem blikksmiður við lóðavinnslu í niðursuðuverksmiðju í Stavropol. Eftir byltinguna varð hann formaður héraðsnefndar Kherson og árið 1919 fór hann neðanjarðar þegar Rauði herinn yfirgaf borgina. Á þeim tuttugasta var hann fluttur í Cheka. Tveimur árum síðar varð ógæfa Genkin. Í viðskiptaferð til Tambov veiktist hann af taugaveiki sem var alvarlegur fylgikvilli sem leiddi til þess að fótur hans var aflimaður. En hann hélt áfram að þjóna í öryggismálum ríkisins.
Að beiðni formanns OGPU safnaði 4. deild leynideildar gagna um rússneska zíonista. Þeir settu óvænt áhrif á Dzerzhinsky.
Hann skrifaði til varamanna sinna Menzhinsky og Yagoda:
„Ég skoðaði efni Zíonista. Í hreinskilni sagt skil ég ekki í raun hvers vegna ætti að ofsækja þá vegna zíonistatengsla þeirra. Flestar árásir þeirra á okkur eru byggðar á ofsóknum okkar á hendur þeim. Þeir sem eru ofsóttir eru þúsund sinnum hættulegri fyrir okkur en þeir sem eru ekki ofsóttir og þróa síonistastarfsemi sína meðal gyðinga, smá- og stórhugsandi borgarastéttar og gáfumanna. Flokksstarf þeirra er því alls ekki hættulegt fyrir okkur - verkamennirnir (í alvöru) munu ekki fylgja þeim, og grátur þeirra í tengslum við handtökur þeirra mun ná til bankamanna og "gyðinga" allra landa og munu skaða okkur mikið.
Síonistaáætlunin er okkur ekki hættuleg, þvert á móti tel ég hana gagnlega.
Ég var einu sinni aðlögunarmaður. En þetta er „barnasjúkdómur“.
Við verðum að tileinka okkur aðeins minnsta hlutfallið, það er nóg. Restin hljóta að vera síonistar. Og við eigum ekki að hafa afskipti af þeim, með því skilyrði að við skiptum okkur ekki af stjórnmálum okkar.
Það er leyfilegt að skamma evesektsiya - það sama á við um evesektsiya. En miskunnarlaust berja og refsa spákaupmönnum (skala) og öllum sem brjóta lög okkar. Við skulum hitta zionistana á miðri leið og reyna að veita þeim afstöðu, heldur þeim sem telja Sovétríkin, en ekki Palestínu, heimaland sitt.
Áður var Dzerzhinsky andvígur kröfu bolsévika um sjálfsákvörðunarrétt þjóða. Felix Edmundovich var einlægur alþjóðasinni og sagði: „Þjóðkúgun er aðeins hægt að eyða með algjörri lýðræðisvæðingu ríkisins, baráttu fyrir sósíalisma.
Hann var harður andstæðingur jafnvel pólskra þjóðernissinna sem dreymdu um sjálfstætt ríki. Dzerzhinsky talaði gegn aðskilnaði Póllands frá byltingarkennda Rússlandi og hélt því fram: „Við munum eiga eina bræðrafjölskyldu þjóða, án deilna og deilna.
Undir áhrifum Leníns breytti hann skoðunum sínum og taldi nú óráðlegt að hafa afskipti af þeim gyðingum sem dreymir um eigið ríki í Palestínu.
Ári síðar sneri Felix Edmundovich aftur að þessu efni og skrifaði aðra athugasemd til Menzhinsky:
„Er það rétt að við ofsækjum zíonista? Ég held að þetta séu pólitísk mistök. Mensjevikar gyðinga, það er að segja þeir sem starfa meðal gyðinga, eru okkur ekki hættulegir. Þvert á móti skapar þetta ekki auglýsingar fyrir mensjevisma.
Við þurfum að endurskoða taktík okkar. Það er rangt."
Mánuði síðar afhenti leynideildin Dzerzhinsky vottorð um kúgun gegn zíonista. Það var undirritað af Genkin og yfirmanni leynideildar OGPU, Terenty Dmitrievich Deribas, sem beið eftir miklum feril í öryggismálum ríkisins og... aftöku.
Vorið '25 sátu þrjátíu og fjórir zíonistar í fangelsi og fimmtán til viðbótar voru sendir í fangabúðir í þrjú ár. Það voru hundrað tuttugu og fjórir í útlegð.
„Erlendis,“ sögðu Deribas og Genkin við formann OGPU, „var aðeins 152 manns sendir og leyfðir að fara í skiptum fyrir útlegð. Í þessu máli fylgjumst við með eftirfarandi aðferðum: virkasti þátturinn, meðlimir miðstjórnarinnar, Gubernia nefndir, sem fundust með alvarlegt efni í formi and-sovéskra bæklinga, áfrýjunar, prentsmiðja - við sleppum þeim ekki inn í Palestínu. Minna virkum þætti er sleppt til Palestínu.
Þessi aðferð er byggð á reynslunni af því að berjast við zíonista. Þegar við, allt til ársloka 1924, fluttum aðallega til Palestínu, var þetta alvarleg hvatning til að efla ólöglegt starf síonista, þar sem allir voru vissir um að hann fengi tækifæri til að fara til Palestínu fyrir störf sín gegn Sovétríkjunum. opinber gjöld (zionista og opinber samtök), og ekki til að borga fyrir glæpinn sem hann framdi...“
Felix Dzerzhinsky var enn ósannfærður. Eftir að hafa lesið skírteinið ávarpaði hann Menzhinsky aftur: „Samt held ég að slíkar útbreiddar ofsóknir gegn zíonista (sérstaklega á landamærasvæðum) skili okkur engum ávinningi hvorki í Póllandi né Ameríku. Mér sýnist að nauðsynlegt sé að hafa áhrif á zíonista þannig að þeir hætti gagnbyltingarstarfi sínu í sambandi við sovétstjórnina.
Þegar öllu er á botninn hvolft gætum við í grundvallaratriðum verið vinir zíonista. Þetta mál þarf að rannsaka og taka upp við stjórnmálaráðið. Síonistar hafa mikil áhrif bæði í Póllandi og Ameríku. Af hverju að hafa þá sem óvini?
Ári síðar, í júlí 1926, lést Dzerzhinsky, alvarlegur hjartasjúklingur, skyndilega eftir að hafa talað á þingi miðstjórnarinnar. Afstaða refsiyfirvalda til zíonista stóð í stað - þeir voru taldir meðal andstæðinga sovétstjórnarinnar.
Kommúnistaverkamannaflokkur gyðinga, Poalei-Zion (Workers of Zion) var álitinn í Lubyanka sem fjandsamleg samtök, þó ekkert væri að finna and-sovétískt í starfsemi þess og engin ástæða væri til að banna það. Poalei-Zion varð til í upphafi tuttugustu aldar í Minsk, þá komu samtök þess fram í öðrum löndum, þar á meðal Palestínu.
Árið 1919 klofnaði flokkurinn og kommúnistaflokkur gyðinga í Poalei Zion kom einnig fram. Í júní, tuttugu og tveggja, bað framkvæmdanefnd Komintern til Polationistanna að hætta við áætlun sína og ganga í Komintern. Nýi flokkurinn hlustaði á álit framkvæmdastjórnarinnar. Í tuttugasta og öðrum desember tilkynnti hún sjálfsupplausn og hvatti alla flokksmenn til að ganga í RCP (b). Að vísu hlýddu sumir flokksleiðtogarnir ekki almennri ákvörðun og reyndu að bjarga flokknum.
Þann 4. desember, 24. desember, á grundvelli athugasemdar frá OGPU, samþykkti stjórnmálaráðið ályktun:
„Í ljósi þess að EKP (Poalei-Zion) sjálft er að sundrast, er óviðeigandi að íhuga slit þess með ráðstöfunum GPU, en einnig að koma í veg fyrir skráningu þess hjá NKVD.
Og aðalflokkurinn starfaði löglega í nokkur ár í viðbót. Hún reyndi að ganga til liðs við Komintern sem sjálfstæðan hluta, en það tókst ekki. Aðgerðarsinnar í Poalei Zion voru handteknir smám saman, þó að í flokknum væru ungmenni gyðinga með algerlega kommúnískar, bolsévikaskoðanir, helgaðar sovéskum völdum.
Þann tuttugu og fjóra, tuttugu og átta, samþykkti stjórnmálaráðið ákvörðun skipulagsskrifstofu miðstjórnarinnar, sem samþykkt var þremur dögum áður:
"Sammála ákvörðun Moskvunefndarinnar um nauðsyn þess að slíta lagalega núverandi flokki ECRP (Poalei Zion)."
Aðfaranótt tuttugasta og sjötta júní voru allir sem enn tilheyrðu flokknum fluttir um allt land. Poalei Zion hætti að vera til.
Fyrstu árin eftir byltinguna komu yfirvöld fram við dygga gyðinga, eins og alla þjóðlega minnihlutahópa, meira en vinsamlega. Sovét-Rússland var fyrsta ríkið þar sem þeir börðust gegn gyðingahatri og þar sem gyðingahaturum var refsað. Að vísu stóð þetta ekki lengi.
Gyðingar bjuggu til leikhús, dagblöð og skóla þar sem jiddíska var töluð, skrifuð og kennd. Sameiginbýli gyðinga og þjóðhérað gyðinga komu fram. Árið 1928 ákváðu þeir að stofna gyðingasvæði í Austurlöndum fjær - Birobidzhan. Gyðingasamfélög í öðrum löndum gáfu peninga til uppbyggingar Birobidzhan. Nokkrir gyðingar frá öðrum löndum fluttu þangað, innblásnir af hugmyndinni um að búa frjálst í eigin landi. Við fórum meira að segja frá Palestínu, þar sem niðurlægjandi tilfinningar ríktu meðal gyðinga - Bretar hættu í raun og veru frá loforðum sínum.
Á einum af fundum stjórnmálaráðsins árið 1928 var ákveðið:
„Að leyfa endurbúsetu sjötíu og fimm gyðingabænda frá Palestínu, gefa landbúnaðarráði fólksins fyrirmæli um að semja um þetta við fulltrúa miðstjórnar kommúnistaflokksins í Palestínu í velviljaðri anda, þannig að hins vegar þurfi engar fjárveitingar frá okkur fyrir þetta."
Gyðingar voru reiðubúnir að ferðast jafnvel til fjarlægra landa til að fá tækifæri til að vinna á landinu og líða eins og fullgildir menn, sem aðrir litu á sem jafningja.
Útgefandi Otto Heller skrifaði ákaft í bók sinni „The Fall of Jerusalem,“ sem gefin var út í Vínarborg árið 1931:
„Gyðingarnir eru að fara til taiga. Ef þú spyrð þá um Palestínu munu þeir hlæja. Draumar Palestínu munu fyrir löngu hafa sokkið inn í söguna þegar bílar, járnbrautir og skip birtast í Birobidzhan, þegar reykháfar risastórra verksmiðja fara að reykja...
Næsta ár í Jerúsalem?
Sagan hefur lengi gefið svar við þessari spurningu. Gyðingar verkalýðssinnar, sveltandi handverksmenn í Austur-Evrópu varpa nú fram annarri spurningu: á næsta ári - í sósíalísku samfélagi! Hvað er Jerúsalem fyrir verkalýð gyðinga?
Næsta ár í Jerúsalem?
Á næsta ári - á Krím!
Á næsta ári - í Birobidzhan!
En tilraunin gekk ekki upp - staðurinn var valinn á óviðeigandi hátt, óhentugur til þróunar og það var ekkert sem tengdi gyðinga við bakka Amúr.
Einhvern tíma fékk sovéska leyniþjónustan áhuga á Palestínu: er hægt að hefja byltingu hér líka?
Í lok tuttugasta og þriðja árs var hinn frægi öryggisfulltrúi Yakov Serebryansky sendur til Palestínu í gegnum utanríkisdeild (erlendu leyniþjónusturnar) OGPU. Fyrir byltinguna var hann hámarkssósíalisti-byltingarsinni og hóf feril sinn með því að taka þátt í morðinu á yfirmanni Minsk fangelsisins. Hann fékk rauða borðann fyrir rán á leiðtoga brottflutnings rússneska hersins, fyrrverandi hershöfðingja Hvíta hersins Alexander Kutepov í París. Og svo stýrði hann sérstökum hópi undir stjórn Alþýðusambandsins í innanríkismálum - skemmdarverk og hryðjuverk í útlöndum.
Yakov Serebryansky dvaldi í Palestínu í tvö ár og sneri fyrir vonbrigðum heim. Byltingunni í Palestínu, sem virtist vera syfjaður og óþróaður staður, var frestað til betri tíma, eða réttara sagt, þar til nægilegt magn af byltingarkenndu efni birtist þar.
Mið-Austurlönd voru hagsmunasvið austurdeildar GPU, sem var undir stjórn Jan Khristoforovich Peters. Síðan var þetta svæði í forsvari fyrir Stilian Dmitrievich Triandofilov, sem þjónaði í Cheka frá tuttugasta og fyrsta ári. Eftir hann var austurhluti utanríkisdeildar OGPU undir forystu Georgy Sergeevich Agabekov, fyrsta sovéska leyniþjónustumannsins sem flúði til vesturs árið 1930.
Efraim Solomonovich Goldenshtein, læknir að atvinnu, fjallaði um Palestínu. Hann var búsettur í Ankara og reyndi að starfa meðal palestínskra kommúnista. Að sögn Agabekov komu síonistar til Moskvu og báðu um vopn til að berjast við Breta. En OGPU ákvað að þeir væru breskir umboðsmenn og hlé var gert á samningaviðræðunum.
Í miðlæga njósnakerfinu var Moses Markovich Axelrod, frægur arabisti, í forsvari fyrir málefnum Palestínumanna. Hann útskrifaðist frá lagadeild Moskvuháskóla og arabísku deild Oriental Studies og starfaði í Sádi-Arabíu. Axelrod sagði við Agabekov: „Í Egyptalandi erum við, sem fáum afrit af skýrslum frá breska yfirlögregluþjóninum í Kaíró, alltaf meðvituð um atburðina þar. Við höfum upplýsingar um Palestínu frá sömu ensku heimildum; um Sýrland fáum við upplýsingar úr skýrslum franska herforingjans í Konstantínópel. Í Sýrlandi og Palestínu hafa þeir nýlega byrjað að skipuleggja umboðsmenn okkar. Blumkin hefur ferðast um þessi lönd í sex mánuði núna. Hann hefur þegar ráðið einhvern en engar upplýsingar hafa borist frá þeim ennþá.“
Í október 1928 var Yakov Grigoryevich Blyumkin, sá hinn sami og 6. júlí 1918 drap þýska sendiherrann hjá ríkisstjórn Sovét-Rússlands, Wilhelm Mirbach greifa, sendur til Konstantínópel sem ólöglegur heimilisfastur í utanríkisdeild OGPU.
Löglegur heimilisfastur í Konstantínópel, sem starfaði undir þaki sovéska sendiráðsins, var Yakov Grigorievich Minsky, sem starfaði við leyniþjónustu í mörg ár. Annar þekktur vígamaður, Naum (Leonid) Isaakovich Eitingon, sem hækkaði í tign hershöfðingja og var handtekinn árið 1951 ákærður fyrir að „tilheyra zíonistasamtökum í ríkisöryggisráðuneytinu,“ fór í gegnum tyrknesku stöðina. En meðal þeirra allra er Blumkin venjulega nefndur sem frægasta persónan.
Þann 6. júlí 1818, klukkan tvö síðdegis, komu starfsmenn Cheka, Yakov Blyumkin og Nikolai Andreev (hann var ljósmyndari deildarinnar til að berjast gegn gagnbyltingu) til þýska sendiráðsins. Þeir lögðu fram umboð, sem bar undirskrift Dzerzhinsky og innsigli Cheka, og kröfðust fundar með Mirbakh sendiherra. Þýski sendiherrann tók á móti þeim í lítilli stofu.
„Ég talaði við hann, horfði í augu hans,“ sagði Blyumkin síðar, „og sagði við sjálfan mig: Ég verð að drepa þennan mann. Meðal pappíra í skjalatöskunni minni var Browning. „Fáðu það,“ sagði ég, „hér eru blöðin,“ og skaut á markið. Hinn særði Mirbach hljóp yfir stóru stofuna, ritari hans féll á bak við stól. Í stóru stofunni féll Mirbach, og svo kastaði ég handsprengju á marmaragólfið ... "
Þetta var merki um vopnaða uppreisn vinstri sósíalista byltingarmanna. Félagsbyltingarsinnar, sem voru einu pólitísku bandamenn bolsévika, voru reiðir yfir undirritun friðar við Þýskaland.
Undirskrift Dzerzhinskys á umboðinu sem Blumkin lagði fram í sendiráðinu var fölsuð, en innsiglið var ósvikið. Það var fest við umboðið af varaformanni Cheka, Vyacheslav Aleksandrovich Aleksandrovich (réttu nafni Dmitrievsky, dulnefni flokksins Pierre Orange), vinstri sósíalískum byltingarmanni sem var virtur fyrir velsæmi sitt og heiðarleika.
Í Cheka stýrði Vyacheslav Aleksandrovich deildinni „til að berjast gegn glæpum af eigin hendi. Hann var óeigingjarn manneskja, dreymdi um heimsbyltingu og almannaheill. Hann var vor uppreisnar vinstri sósíalískra byltingarmanna og morðsins á Mirbach.
Dzerzhinsky útskýrði við yfirheyrslu:
„Alexandrovich var kynntur fyrir nefndinni í desember á síðasta ári að afdráttarlausri kröfu sósíalískra byltingarmanna. Hann geymdi stórt innsigli, sem var fest við fölsk skilríki í meintu nafni mínu, með hjálp sem Blyumkin og Andreev frömdu morðið. Blumkin var tekinn inn í nefndina að tillögu miðstjórnar vinstri sósíalískra byltingarmanna.
Sautján ára gamall, eftir febrúarbyltinguna, gekk Yakov Blumkin til liðs við Vinstri félagsbyltingarsinna. Ári síðar, í júní 1918, var hann samþykktur sem yfirmaður Cheka-deildarinnar fyrir að berjast gegn þýskum njósnum. Hann fór að starfa mjög virkur, en sem sósíalískur byltingarmaður treystu þeir honum ekki og innan við mánuði síðar var deildin lögð niður. Blumkin var skilinn eftir án vinnu.
Blyumkin útskýrði ástæður hryðjuverkaárásarinnar: „Ég er andstæðingur aðskilnaðarfriðar við Þýskaland og ég held að okkur sé skylt að trufla þennan skammarlega frið fyrir Rússland...
En fyrir utan almennar og grundvallarhvatir mínar sem sósíalista, ýta aðrar hvatir mig líka til þessa athafna. Gyðingahatur svartra hundraða, sem margir hverjir eru germanófílar, hafa sakað gyðinga um germanófílisma frá stríðsbyrjun, halda gyðingum nú ábyrga fyrir stefnu bolsévika og friði við Þjóðverja.
Þess vegna eru mótmæli gyðinga gegn svikum bolsévika við Rússa og bandamenn þeirra í Brest-Litovsk sérstaklega mikilvæg. Ég, sem gyðingur og sósíalisti, tek að mér framkvæmd verksins sem þessi mótmæli eru.“
Eftir að hafa bælt uppreisn vinstri félagsbyltingarmanna voru Aleksandrovich og tólf aðrir skotnir í heitar hendur. Blyumkin og Andreev flúðu til Úkraínu. Andreev veiktist af taugaveiki og lést. Blumkin tók þátt í misheppnaðri tilraun til að myrða Hetman Skoropadsky. Byltingardómstóllinn dæmdi hann í þriggja ára fangelsi. Vorið 1919 játaði hann fyrir Cheka. Þann 19. maí endurreisti forsætisnefnd allsrússnesku miðstjórnarinnar Blumkin.
Hann þjónaði á suðurvígstöðvunum, stundaði nám við herakademíu Rauða hersins og starfaði á skrifstofu Alþýðustjórans fyrir her- og sjómála, Trotskys. Í tuttugu og þremur var hann fluttur í utanríkisdeild OGPU. Hann átti marga vini í bókmenntahópum, meðal starfsmanna Komintern, sem dáðu hann af einlægni.
„Ég þekkti og elskaði Yakov Grigorievich Blyumkin,“ skrifaði Victor Serge, umboðsmaður Komintern (Viktor Lvovich Kibalchich). „Hávaxinn, beinvaxinn, hugrakkur, með stoltan svip eins og forn ísraelskur stríðsmaður, tók hann síðan til í ísherberginu við hliðina á Chicherin á Metropol hótelinu. Hann var að búa sig undir að fara til austurs til að sinna leynilegum verkefnum.
Það eru margar sögusagnir um starf hans í Konstantínópel, en Blumkin var aðeins eitt ár sem íbúi erlendra leyniþjónustumanna. Hann hafði ekki tíma til að gera mikið. Að sögn Agabekovs hafði hann aðeins einn umboðsmann í Palestínu - eiganda bakarísins í Jaffa.
Ferill Blumkins lauk þegar hann í Konstantínópel hitti Trotsky á laun, sem hafði verið gerður útlægur frá landinu, og samþykkti að fara með bréf til Moskvu og hitta fyrrverandi stuðningsmenn Lev Davidovich.
Þegar hann kom til Moskvu eftir langa fjarveru skildi hann ekki kjarna þeirra breytinga sem orðið höfðu í landinu. Fyrir honum voru Trotskí og félagar nýlegir leiðtogar flokksins, sem voru ósammála meirihlutanum, en urðu ekki óvinir vegna þessa. Blumkin var refsað harðlega fyrir barnaskap sinn. Hann byrjaði að segja nánu fólki frá samtali sínu við Trotsky. Þar á meðal starfsmaður utanríkisdeildar, Elizaveta Yulievna Gorskaya. Daginn eftir lét hún yfirmenn sína vita.
Á næsta fundi með Gorskaya á götunni nálægt Kazan stöðinni fimmtánda október, tuttugu og níu, var Blumkin handtekinn. Stalín gerði það án réttarhalda.
Hinn 5. nóvember ákvað stjórnmálaráðið:
„a) Gerðu OGPU ljóst að það mistókst á sínum tíma að uppgötva og slíta landráðaverk Blumkins gegn Sovétríkjunum.
b) Blumkin ætti að handtaka.
c) Leiðbeina OGPU að staðfesta nákvæmlega eðli hegðunar Gorskaya.
Fundurinn með Trotsky var viðurkenndur sem glæpur miklu hættulegri en morðið á þýska sendiherranum...
Þessi saga skaðaði ekki Elizaveta Gorskaya. Þvert á móti, OGPU kunni mjög vel að meta hegðun hennar. Fyrsti eiginmaður hennar, sem hún bar eftirnafn sitt, þjónaði á London lestarstöðinni. Í seinna skiptið giftist hún einnig ríkisöryggisfulltrúa, Vasily Mikhailovich Zarubin, sem fór upp í hershöfðingjastig.
Jafnframt var skipt um yfirstjórn Austurríkisleyniþjónustunnar. Þann 31. október var Jan Peters leystur frá embætti. Þann 6. nóvember var deildin undir forystu Torichan Mikhailovich Dyakov. Innan við ári síðar, 10. september 1930, var Austurdeildin lögð niður og sameinuð í sérstaka deild OGPU sem hafði það hlutverk að gegna gagnnjósnir. Allar njósnir voru safnaðar í utanríkisdeildina.
Hinn 5. febrúar 1930 samþykkti stjórnmálaráðið fyrstu ítarlegu ályktunina um störf utanríkisdeildar OGPU, þar sem helstu stefnur í starfi sovésku leyniþjónustunnar voru tilgreindar. Miðausturlönd voru ekki á þessum lista.
Þann tuttugasta og sjötta, þrjátíu og fjóra, samþykkti stjórnmálaráðið ítarlega ályktun um starf leyniþjónustu hersins. Starf í Miðausturlöndum var heldur ekki með á lista yfir helstu starfssvið IV framkvæmdastjórnar Rauða hersins.
Sumir meðlimir Haganah (neðanjarðarbardagasveitarinnar sem síðar fæddi ísraelska varnarliðið) ferðuðust til Moskvu og sneru aftur sem sannfærðir kommúnistar. En á heildina litið féllu samtökin ekki undir stjórn Komintern, þó að margir palestínskir gyðingar hafi aðhyllst sósíalískar hugmyndir. Meðlimir Haganah störfuðu annað hvort í landbúnaðarsamvinnufélögum sem líkjast sameiginlegum búskap (kibbutzim) eða voru meðlimir í vinstri sinnuðum verkalýðsfélögum (Hístadrut - Almennt verkalýðssamband).
Kibbutz er byggð sem byggir á kommúnistareglunni um „frá sérhverjum eftir getu hans, hverjum eftir þörfum. Ungir gyðingar frá Rússlandi, Póllandi og Rúmeníu frjóvguðu í ríkum mæli hið fátæka land Palestínumanna með svita sínum og blóði. Aldrei áður hafa menn reynt að byggja upp hamingjusamt samfélag á jörðinni með jafn miklum kostnaði og með slíkri fórnfýsi.
Þann 23. ágúst fór verðandi fyrsti forsætisráðherra Ísraels, David Ben-Gurion, einnig til Moskvu: Sendinefnd Histadrut var fulltrúi palestínskra verkamanna á landbúnaðar- og handverkssýningu allra sambanda. Skírteinið sem framkvæmdastjórn Sameinaða verkalýðssambands gyðinga í Palestínu gaf út hefur verið varðveitt:
„Við vottum hér með að hr. D. Ben-Gurion, aðalritari Sameinaða verkalýðssambands gyðinga í Palestínu, og Meer Rutberg, forstjóri Central Consumer Cooperative "Gamashbir", er falið af okkur að taka þátt í Moskvu landbúnaðarsýningunni og starfa sem fulltrúar Sameinuðu þjóðanna. Samtökin, "Gamashbir", Verkamannabankinn og Samtök annarra stofnana, til að semja við stjórnvöld og viðskiptastofnanir um endurupptöku viðskipta og viðskiptatengsla milli Palestínu og Rússlands og stofna, ef nauðsyn krefur, rússneskt-palestínskt viðskiptafyrirtæki."
Ben-Gurion og félagar hans komu með niðursoðna ávexti, tóbak, banana, ólífuolíu, lauftóbak, vín, möndlur, sítrónur og appelsínur til Moskvu (fyrir frekari upplýsingar, sjá „Heimild“, 1993, nr. 1).
Sendinefndin tók saman vottorð fyrir utanríkisdeild aðalsýningarnefndar um sögu viðskiptatengsla Rússlands og Palestínu, þar sem hún benti á að Palestína gæti orðið arðbær markaður fyrir Rússland fyrir sölu á iðnaðarvörum og byggingarefni.
Ben-Gurion var farsælli í stjórnmálum en í viðskiptum. Ferðin leiddi ekki til samningagerðar. En hún skildi eftir sig sterk pólitísk áhrif.
Skoðanir hins unga Davids Ben-Gurion táknuðu framandi blöndu af sósíalisma og hugsjónahyggju síonisma.
„Það er nauðsynlegt, ekki aðeins að skipuleggja verkalýðinn, heldur einnig að mennta hana og treysta hana í Palestínu,“ sagði verðandi forsætisráðherra Ísraels.
Hann dáðist að Lenín og taldi að kommúnismi myndi vernda gyðinga gegn gyðingahatri. Hann þurfti enn að upplifa sár vonbrigði með stefnu Sovétríkjanna varðandi Ísrael og gyðinga...
Jafnvel Komintern hafði ekki sérstakan áhuga á Palestínu, þar sem enginn átti miklar vonir um að byltingarhreyfing myndi rísa þar.
Þann 5. júlí 2020 fól svokölluð lítil skrifstofa framkvæmdanefndar kommúnistasambandsins Elenu Dmitrievnu Stasovu, nýlegum ritara miðstjórnar flokksins, að skipuleggja skrifstofu Miðausturlanda. Smáskrifstofan var stjórn Kominterns, en formaður hans var Grigory Evseevich Zinoviev, meðlimur stjórnmálaráðsins og einn af þeim sem standa næst Lenín.
Miðausturlandaskrifstofan, án þess að hafa tíma til að vinna, var lögð niður á öðru þingi Kominterns.
Í tuttugu og einum janúar var stofnuð deild í Miðausturlöndum á aðalskrifstofu framkvæmdanefndar Komintern. Síðan var henni breytt í austurhlutann.
Geiranum var stýrt af Georgy Ivanovich Safarov, en þekking hans á austurlenskum málefnum var mikils metin. Þegar stjórnmálaráðið sneri sér að því að undirbúa kennslubók um nýja sögu „nýlendu- eða hálfnýlenduþjóða“ (nú myndu þeir segja þjóðir Asíu, Afríku og Rómönsku Ameríku), úthlutaði þeir Karl Radek, fyrrverandi meðlimi. miðstjórnar og framkvæmdastjórnar Kominterns, til að leiða sveitina.
Eftir að hafa kynnt sér verk vísindamanna skrifaði Radek bréf til Stalíns í september þrjátíu og fjögur:
„Ef þú heimtar ákveðinn frest, það er að bókin verði tilbúin í júní á næsta ári, þá er eina leiðin út að hún sé skrifuð af aðeins tveimur mönnum - Safarov og ég. Ég veit að margir félagar lýsa efasemdum um Safarov. En ég held að þessar efasemdir tengist frekar tilhneigingu hans til taktískrar undir- eða yfirflugs. Hvað varðar þekkingu á bókmenntum um sögu Japans, Kína og Indlands stendur hann ofar öllu öðru fólki okkar.“
Georgy Safarov var nálægt Zinoviev. Á tuttugasta og öðru ári var hann samtímis ráðinn ritstjóri Leningradskaya Pravda og tók lítið þátt í Komintern-málum. Eftir að Zinoviev var tekinn frá völdum missti Safarov einnig stöðu sína og var sendur sem sendiráðsritari til Kína, síðan til Tyrklands. Árið '29 var hann sendur aftur í apparat framkvæmdanefndar Komintern, þar sem hann starfaði þar til hann var handtekinn í desember '34.
Í tuttugu og þremur maí var austurdeildin stýrt af Radek, innan við mánuði síðar, í byrjun tuttugu og fjögurra mars, var skipt út fyrir nýlegan staðgengill alþýðulögreglustjóra fyrir sjómála og fulltrúa sendiherra í Afganistan, Fjodor Fedorovich Raskolnikov, sem notaði dulnefnið F. Petrov.
Í mars 1926, sem hluti af annarri endurskipulagningu, var stofnuð skrifstofa fyrir Mið- og Austurlönd fjær. Á tuttugasta og áttunda ári tók Lendersecreriat Austurríkis, eins og svæðisdeildin hét nú, í stað Raskolnikovs fyrir Otto Vilhelmovich Kuusinen, næstum eini áberandi Komintern-meðlimurinn sem átti að lifa af. Hann var áfram í forystu undir stjórn Stalíns, Khrushchevs og Brezhnevs. Þekktur fyrir að taka eftir og kynna Yuri Vladimirovich Andropov.
En austurlenskir Kominternbúar höfðu aðallega áhuga á Kína, Japan og Indlandi. Í Miðausturlöndum - Íran, Afganistan og Tyrkland. Það sem var að gerast í Miðausturlöndum var fylgst með - og ekki mjög náið - frá Tyrklandi.
8. ágúst 2020 var stofnuð leynideild í Komintern tækinu (einnig þekkt sem alþjóðasamskiptadeildin). Verkefni deildarinnar er að halda uppi ólöglegum samskiptum við erlenda kommúnistaflokka, senda þeim fyrirmæli, rit, peninga, vopn og flytja flokksstarfsmenn til útlanda. Deildin var með hraðboðaþjónustu. Deildin útvegaði fólki sínu fölsk vegabréf og leigði öryggishýsi fyrir það. Í meginatriðum var þetta önnur sérstök þjónusta með mikla möguleika og gott fjárhagsáætlun. Deildin starfaði náið með leyniþjónustum stjórnmála- og hermála.
Fjarskiptastöð í Miðausturlöndum var stofnuð í Konstantínópel. Deildinni var stýrt af Joseph (Osip) Aronovich Pyatnitsky frá 2. maí 21.
Árið nítján var Sósíalíski verkamannaflokkurinn í Palestínu stofnaður, tveimur árum síðar fékk hann nafnið kommúnisti. Hinn ólöglega núverandi flokkur var undir forystu Joseph Berger, hann starfaði undir nafninu Barzilai. Hann fæddist í Krakow, á tuttugasta ári flutti hann til Palestínu, þar sem hann fékk vinnu sem verkamaður við vegagerð.
Berger kom nokkrum sinnum til Moskvu og Stalín ræddi sjálfur við hann árið 1929. Að leiðarljósi Moskvu reyndi Berger að „arabísera“ flokkinn. Á þrítugasta og öðru ári var hann kallaður aftur til Moskvu. Hann starfaði í Komintern. Árið '35 var hann handtekinn. Þeir dæmdu hann til dauða, en skutu hann ekki.
Berger (Barzilai) þjónaði tuttugu og eitt ár í sovéskum herbúðum. Á fimmtíu og sex var hann endurhæfður. Hann fékk að fara til Póllands því hann fæddist í Krakow. Ári síðar bað hann um leyfi til að ferðast til Ísrael.
Þann 22. júní 1957 kom aðalritari miðstjórnar ísraelska kommúnistaflokksins Mikunis til sovéska sendiherrans í Tel Aviv Abramov með beiðni um að hafa áhrif á Pólverja svo þeir myndu ekki sleppa Berger.
„Barzilai er fjandsamlegur Sovétríkjunum,“ útskýrði Mikunis fyrir sendiherrann. Hann krefst þess að við setningu þings kommúnistaflokksins verði heiðruð minning þeirra sem myrtir voru fyrir hendi sovéskra fasista. Koma þessa manns mun ekki hafa í för með sér annað en skaða“...
Jerachmiel Lukacher, sem fæddist í Tashkent, tók þátt í bardagastarfi í kommúnistaflokknum. Í fyrri heimsstyrjöldinni þjónaði hann í tyrkneska hernum. Neðanjarðarstarfsemi hans hófst með því að á tuttugasta og þriðja ári drap hann tyrkneska lögreglumanninn Tufik Bey, sem bar ábyrgð á gyðingapogrom. Hann fór til Þýskalands þar sem hann gekk til liðs við kommúnista. Þegar Lukacher sneri aftur til Palestínu gekk hann til liðs við kommúnistaflokkinn og bjó til námskeið fyrir neðanjarðarherskóla fyrir landnema gyðinga. Árið 1931 var hann fluttur til Sovétríkjanna og öll ummerki um hann týndust.
Adolf Kraus og Konstantin Weiss (Avigdor) unnu einnig í Palestínu ásamt hópi gyðinga sem komu frá Sovétríkjunum. Upphaflega verkefnið var að búa til hópa stuðningsmanna Sovétríkjanna. Á sama tíma stofnuðu þeir - og með góðum árangri - kommúnistahreyfingu í nágrannalandinu Egyptalandi.
Avigdor var um tíma leiðtogi egypska kommúnistaflokksins. Hins vegar töldu kommúnista-arabarnir gyðinga vera framandi fólk og losnuðu fljótlega við þá. Sumir egypskir kommúnistar urðu síðar aðdáendur Hitlers vegna þess að hann barðist gegn Bretum og útrýmdi gyðingum (sjá bók eftir prófessor G. Kosach "Rauði fáni yfir Miðausturlöndum?")
Kommúnistagyðingar litu á starfandi araba sem bandamenn í stéttabaráttunni. En Arabar höfðu ekki áhuga á bekkjartilfinningu. Þeir tóku þátt í baráttu gegn gyðingum í Palestínu. Þess vegna myndaðist „verkalýðssíonismi“ meðal gyðinga sem höfðu vinstri skoðanir. Þeir héldu áfram að trúa á kommúnisma, en sáu að þeir gátu aðeins treyst á sjálfa sig.
Fulltrúar Poalei Zion flokksins leituðu eftir nánum tengslum við Komintern. Þeir komu á Komintern-þing og töluðu. En afstaða þeirra sætti harðri gagnrýni fyrir þá staðreynd að Polationists skildu baráttu verkalýðs gyðinga frá baráttu arabíska meirihlutans. Komintern krafðist afgerandi hafnar zíonisma og viðurkenndi ekki Poalei Zion sem samtök „sósíalísks gyðinga verkalýðs alls heimsins“.
Í ritgerðum annars þings Kominterns um þjóðar- og nýlenduspurninguna sagði: „Síonismi, undir því yfirskini að stofna gyðingaríki í Palestínu, fórnar arabísku verkalýðnum í Palestínu fyrir arðrán Breta.
En arabíska þjóðarhreyfingin var viðurkennd sem framsækin, þar sem hún samanstóð aðallega af bændum (sjá bók G. Kosach „Rauði fáni yfir Miðausturlöndum?“).
Kommúnistar skildu frá Poalei Zion og stofnuðu sinn eigin flokk. Wolf Averbukh varð aðalritari miðstjórnar palestínska kommúnistaflokksins. Í fyrri heimsstyrjöldinni þjónaði hann í rússneska hernum. Frá tuttugu og tveggja ára aldri bjó hann í Palestínu.
Averbukh er fyrsti gyðingakommúnistinn sem reyndi að vinna með araba. Upphaflega voru engir arabar í palestínska kommúnistaflokknum; fyrsti arabinn var tekinn inn árið 1925. Palestínskir kommúnistar hvöttu arabíska verkamenn strax til að bregðast við.
„Gyðingaverkamaðurinn, hermaður byltingarinnar,“ sagði í einum bæklingnum, „réttir þér hönd sína sem bandamann þinn í baráttunni gegn breskum, gyðingum og arabískum fjármálamönnum. Örlög hans og þín eru eitt...“
En tilraunir til að skapa sameiningu verkalýðsstétta araba og gyðinga báru ekki árangur.
„Arabískur vinnandi fjöldinn,“ skrifaði Mahmoud al-Atrash, sem varð einn af leiðtogum palestínska kommúnistaflokksins, „gáti ekki treyst fólkinu sem hét Chaim, Abraham og Ísak. Þeir gátu ekki haldið áfram undir forystu þeirra, jafnvel ef þetta fólk væri besti baráttumaðurinn fyrir sjálfstæði þjóðarinnar. Fyrir arabíska fjöldann tilheyrðu þeir þjóðlegum minnihluta sem heimsvaldastefnan veitti gríðarleg forréttindi á kostnað arabísku þjóðanna...“
Mahmoud al-Atrash stundaði nám í Moskvu í þrjú ár við kommúnistaháskólann í stríðsmönnum austursins, eftir það var hann tekinn inn í miðstjórn palestínska kommúnistaflokksins.
Og verðandi aðalritari Kommúnistaflokksins, Ridwan al-Helu, gekk meira að segja til liðs við flokkinn til að gera hann að tæki í baráttunni gegn síonisma. Hann vantreysti kommúnistum gyðinga og krafðist þess að arabar ættu að leiða flokkinn. Framkvæmdastjórn Kominterns í Moskvu hafði sömu skoðun. Gyðingar voru smám saman þvingaðir út úr forystu palestínska kommúnistaflokksins.
Þann sextánda október, tuttugu og níu, samþykkti pólitísk skrifstofa framkvæmdastjórnar Komintern ályktun „Um uppreisnarhreyfinguna í Arabistan“.
Óróinn gegn gyðingum í Palestínu, þegar arabar drápu gyðinga, var metinn af Komintern sem upphaf borgaralegrar-lýðræðislegrar byltingar, sem mikil frelsishreyfing arabaþjóðarinnar.
Þeir kröfðust flýttar „arabization“ og samvinnu við arabíska þjóðernissinna úr palestínska kommúnistaflokknum. Fræðslan fór fram. Haustið 1935 samþykkti miðstjórn palestínska kommúnistaflokksins ákall "Fyrir sameiningu allra araba og vina þeirra gegn heimsvaldastefnu." Miðstjórnin lagði til að hefja baráttu „fyrir útrýmingu síonisma, stöðvun innflutnings gyðinga og afvopnun allra síonista. Litið var á komu gyðinga til Palestínu sem heimsvaldasinnað samsæri, tilgangur þess var „að skapa afturhaldssama and-sovéska víglínu á þessu hernaðarlega mikilvæga svæði heimsins.
Í kjölfarið tóku kommúnistar í Palestínu arabísku upp samskiptum við múftíann í Jerúsalem, Amin al-Husseini, sem hataði gyðinga og gekk að lokum í bandalag við Hitler.
Samstarf gyðinga og araba innan flokksins varð ómögulegt.
Annar leiðtogi kommúnistaflokksins, Nachum Leshchinsky, fæddist í Krivoy Rog. Eins og Berger bjó hann í Palestínu frá tuttugu og tveggja ára aldri. Leshchinsky fór að vinna í austurdeild framkvæmdanefndar Komintern. Árið 1929 bað hann um að fá sovéskan ríkisborgararétt aftur.
Árið 1930 sendu bresk yfirvöld Wolf Averbukh til Sovét-Rússlands þar sem hann lést á kúgunarárunum.
 
Philby eldri, Philby yngri og Wahhabistarnir
Margir breskir stjórnmálamenn, diplómatar, hermenn og leyniþjónustumenn sem tóku þátt í Palestínu voru árásargjarnir andstæðingar síonisma. Meðal þeirra skipaði Sir John Philby eldri, faðir hins fræga sovéska leyniþjónustumanns, áberandi stað.
John Philby gegndi mikilvægu, ef lítt þekktu, hlutverki í sögu Miðausturlanda. Hann var einn af stofnendum Sádi-Arabíu.
Philby fæddist á Ceylon (nú Srí Lanka) og starfaði fyrir bresku nýlendustjórnina á Indlandi. Ferill hans gekk ekki vel og hann tók því tilboði um að flytja til Bagdad glaður. Hann kom þangað þegar fyrri heimsstyrjöldin stóð sem hæst, árið 1915.
Í Bagdad uppgötvaði Philby heim njósna. Í fróðleiksvefnum leið honum eins og fiski í vatni. Hann var reiprennandi í arabísku og var oft klæddur í bedúínabúning. Eins og einhver grínaðist þá var það eina sem gaf frá sér evrópskan uppruna hans að fæturnir voru ekki nógu skítugir. John Philby, sem gaf sig út fyrir að vera arabi, heimsótti meira að segja Bakú á fyrsta þingi austurlanda í september 1920, þar sem voru tvö þúsund fulltrúar frá þrjátíu löndum.
Philby eldri var óvenjulegur maður.
Óvinir töluðu um óhefðbundna kynhneigð hans. Eða réttara sagt, héldu þeir því fram, í rúminu höfðu menn ekki síður áhuga á honum en konum. Leyniþjónustusagnfræðingar skrifa að á meðan bandarísku leyniþjónusturnar óttuðust samkynhneigða eins og eldinn og treystu þeim ekki vegna þess að hægt væri að kúga þá, þá hafi breska leyniþjónustan þvert á móti tekið við slíku fólki fúslega. Þetta gaf bresku leyniþjónustunni anda lokaðs karlaklúbbs - aðeins fyrir sína eigin.
Bretar og Frakkar skiptu arabaheiminum í áhrifasvæði. Philby líkaði það ekki. Hann var fylgjandi því að araba fái algjört sjálfstæði. Hann var enn óánægðari með Balfour-yfirlýsinguna: hann taldi að England ætti ekki að deila við araba vegna lítilla palestínsku gyðinga.
Bretar í Arabíu áttu áreiðanlegan bandamann - gæslumann hinna helgu staða í Mekka og Medínu, þangað sem pílagrímar alls staðar að úr múslimaheiminum flykkjast, Sherif Hussein ibn Ali. Hann tilheyrði Hashemítaættinni. Hashemítarnir eru afkomendur Hashim, sem komu úr fjölskyldunni sem Múhameð spámaður tilheyrði.
Í fyrri heimsstyrjöldinni gerði Hussein, með aðstoð breskra leyniþjónustu, uppreisn gegn yfirráðum Tyrkja. Sem þakklætismerki leyfðu Bretar honum á sextánda ári að breyta héraðinu Hejaz, þar sem íslam var eitt sinn upprunnið, í sjálfstætt ríki.
Á meðan Hussein sýslumaður barðist við Tyrki í bandalagi við Breta var yfirmaður Wahhabi sértrúarsöfnuðarins, Ibn Saud Abd al-Azizi, emírinn í Najd, á móti honum.
Uppfyllti skipanir frá London haustið 1917 fór Philby til Ibn Saud til að kalla hann til reglu. En Philby framkvæmdi ekki skipunina. Hann gekk í bandalag við Ibn Saud og þessi vinátta hafði alvarlegar pólitískar afleiðingar. Með tímanum hjálpaði Philby Ibn Saud að verða konungur Sádi-Arabíu.
Á tuttugasta og fyrsta ári var Philby skipaður íbúi bresku leyniþjónustunnar í Amman, höfuðborg hins nýstofnaða furstadæmis Transjórdaníu. Emírinn var Abdallah, sonur Sherifs Husseins. Sjálfur skapaði hann sér lítið ríki, en íbúar þess voru aðeins tvö hundruð og þrjátíu þúsund manns.
Philby hjálpaði Wahhabi leiðtoganum Ibn Saud í baráttunni gegn Sherif Hussein, sem aðhylltist mun hófsamari stjórnmála- og trúarskoðanir. Ibn Saud, sem treysti á hersveitir Bedúína, vann þessa baráttu. Á tuttugasta og fimmta ári hertóku hermenn hans Mekka og Medínu. Á þeim tuttugasta og sjöunda lýsti Ibn Saud sjálfan sig sem konung yfir ríkinu „Hijaz, Najd og innlimuðum svæðum“. Síðan 1932 hefur þetta verið ríki Sádi-Arabíu, þar sem Wahhabi afbrigði af íslam varð opinber trúarbrögð.
Wahabismi er trúarleg og pólitísk hreyfing í súnní íslam. Það kom upp í Arabíu um miðja átjándu öld byggt á kenningum Múhameðs abd al-Wahhab. Hann sagði að múslimar hefðu horfið frá þeim meginreglum sem Allah setti, og verið smjaðraðir yfir óþarfa nýjungum. Nauðsynlegt er að hreinsa íslam og snúa aftur til upprunalegra meginreglna þess.
Wahhabis, mjög guðrækið fólk, líður eins og ofsóttum minnihlutahópi. Snemma Wahhabistar einkenndust af mikilli ofstæki í trúarmálum og öfgum í baráttunni við pólitíska andstæðinga sína. Wahhabistar hvöttu til heilagts stríðs gegn múslimum sem féllu frá meginreglum íslams í upphafi. Þeir telja kristna og gyðinga vera fylgjendur „falskrar trúar“; sá sem ekki samþykkir íslam er óvinur Allah og allra trúaðra.
Nú á dögum sló Wahhabism inn í Norður-Kákasus - þegar rússneskir múslimar fengu að framkvæma Hajj og þeir fóru að ferðast til Sádi-Arabíu. Þá fóru Saudar sjálfir að koma til Norður-Kákasus. Þeir höfðu með sér peninga til að reisa moskur og vopnuðu eina af herdeildunum sem tóku þátt í Tsjetsjenastríðinu. Wahabismi er orðinn merki róttæklinga í rússneska Norður-Kákasus...
Philby eldri varð ráðgjafi Ibn Saud konungs í fjármálamálum. Fjörutíu og fimm ára gamall snerist hann til íslamstrúar, tók sér nafnið Abdullah, umskar sjálfan sig og fékk, samkvæmt sérstakri skipun Ibn Saud, rétt til að eiga fjórar konur. Sjónarvottar halda því fram að siðferðið við hirð konungs hafi verið í nokkuð samræmi við smekk Philbys, sem fékk tækifæri til að skemmta sér með nýjum vinum sínum í skemmtilegum félagsskap hjákonunnar.
Í Miðausturlöndum myndaði Philby samstarf við Allen Dulles, verðandi forstjóra CIA.
Dulles voru ein valdamesta fjölskyldu Ameríku. Móðurbróðir þeirra, Robert Lansing, var utanríkisráðherra Bandaríkjanna og stofnaði fyrstu njósnadeildina í utanríkisráðuneytinu. John Foster Dulles varð einnig utanríkisráðherra. Allen Dulles leiddi leyniþjónustu í mörg ár.
Á þriðja áratugnum voru Allen Dulles og John Philby sammála um ástandið í Palestínu.
Philby og félagar hans í leyniþjónustunni voru á móti því að gyðingar yrðu búsettir í Palestínu. Eins og annar breskur arabisti, Thomas Edward Lawrence, betur þekktur sem Lawrence of Arabia, var hann stuðningsmaður stofnunar sjálfstæðs arabaríkis. Breska leyniþjónustan var með öðrum orðum ósammála utanríkisráðuneytinu. Philby taldi Herbert Samuel, yfirhershöfðingja Palestínu, óvin sinn. Breskir umboðsmenn áttu þátt í mótmælum gegn gyðingum arababúa.
Dulles-bræður voru ekki hliðhollir gyðingum. Þegar systir þeirra varð ástfangin af gyðingi gerðu þær allt til að eyðileggja samband þeirra. Þeim tókst svo vel að ástvinur hennar framdi sjálfsmorð og hún varð ástríðufullur aðdáandi Hitlers...
Á meðan Philby var í forsvari fyrir bresku njósnastöðina í TransJórdaníu var hinn ungi Allen Dulles að hefja njósnaferil sinn í Konstantínópel. Sagt er að það hafi verið Philby sem hafi opnað honum margslunginn heim arabískra stjórnmála og að undir áhrifum hans hafi Dulles komist að þeirri niðurstöðu að stofnun gyðingaríkis kæmi Bandaríkjunum ekki að neinu gagni. Þetta mun aðeins koma í veg fyrir að bandarísk olíufyrirtæki eigi viðskipti við arabalönd.
Rök Dulles-bræðranna heyrðust í Washington og því mótmælti bandarískt erindrekstri allt til hins síðasta að Ísrael kæmi fram á pólitísku korti heimsins.
Á tuttugasta áratugnum hóf bandaríska olíufélagið Gulf Oil að þróa velli í Barein og hélt síðan áfram til ríkari olíusvæða Kúveit. Og Standard Oil of California fyrirtækið settist að í Barein.
John Philby kom með Standard Oil frá Kaliforníu til Sádi-Arabíu og útskýrði fyrir Ibn Saud konungi að bandarískir olíuverkamenn myndu fylla konungskistuna. Til að nýta risastór olíusvæði Sádi-Arabíu var Arab-American Oil Company (Aramco) stofnað.
Philby gleymdi ekki sjálfum sér; bandarískir olíuverkamenn verðlaunuðu ríkulega milliliðinn sem opnaði þeim leið að neðanjarðargeymslum í Sádi-Arabíu. Frá 1933 fékk Philby þúsund dollara mánaðarlaun frá bandarísku olíufyrirtæki og þegar olían fór að streyma fimm árum síðar fékk hann sinn fyrsta stóra bónus upp á tuttugu og fimm þúsund dollara (mjög stór peningur á þeim tíma).
John Philby fann sig í miðju ófriðarins í kringum afhendingu Sádi-Arabíu til Hitlers. Ibn Saud lofaði útsendum nasista að útvega olíu í gegnum Spán þegar Franco sigraði þar og kastaði kommúnistum í sjóinn.
En þeir komust að þessu í Moskvu - í gegnum son Philbys.
Kim Philby, sem þegar var ráðinn af sovésku leyniþjónustunni, kom til Spánar, þar sem hermenn Francos voru, sem stríðsfréttaritari The Times. Frankistar tóku á móti John Philbysyni með virðingu. Af föður sínum lærði hann um olíuviðræðurnar. En Stalín vildi alls ekki að Hitler fengi olíu frá Mið-Austurlöndum. Því var allt gert til að gera staðreyndir um samningaviðræður milli Sáda og nasista opinberar og trufla þar með samninginn.
Um leið og John Philby fann sig í heimalandi sínu Englandi var hann handtekinn vegna ákæru um samskipti við óvininn. Gömul tengsl í sérþjónustunni hjálpuðu honum hins vegar að losna fjórum mánuðum síðar.
John Philby grunaði ekki að hann skuldaði syni sínum fangelsið og hjálpaði Kim að ganga til liðs við bresku leyniþjónustuna.
Endanleg ákvörðun var háð staðgengill yfirmanns MI6, bresku leyniþjónustunnar, Valentine Vivien, sem líkt og Philby eldri hafði áður starfað á Indlandi. Hann bauð föður Philby og syni í mat. Þegar Kim fór á klósettið spurði Vivien á vinsamlegan hátt við föður sinn:
— Var hann virkilega með kommúnistum í Cambridge?
„Skólahrekk,“ veifaði Philby eldri. - Allt í fortíðinni. Hann varð annar maður.
Valentine Vivien tók Kim Philby í könnun.
Eftir dauða Ibn Saud varð Saud prins konungur Sádi-Arabíu, sem vildi frekar njóta lífsins en taka þátt í stjórnmálum. John Philby var hræðilega móðgaður út í hann. Það endaði með því að einu og hálfu ári eftir andlát vinar síns konungs, í apríl fimmtíu og fimm, var Philby rekinn úr landi.
Sonur hans heimsótti föður sinn einn daginn.
„Hvorki þá né síðar,“ sagði Kim Philby, „hefði ég minnstu löngun til að fylgja fordæmi hans. Takmarkalaus opin rými, heiðskýr næturhiminn og annað góðgæti er aðeins gott í litlum skömmtum. Ég taldi óásættanlegt að eyða lífinu í landi með tignarlegri en alls ekki heillandi náttúru og meðal fólks sem er laust við bæði sjarma og tign. Fáfræði og hroki eru slæm samsetning og Sádi-Arabía hefur nóg af hvoru tveggja.“
Faðir Philby settist að í Beirút. Í ágúst 1956 kom Kim Philby einnig fram í höfuðborg Líbanons sem fréttaritari. Hann missti njósnaþjónustu sína eftir að vinir hans og félagar Guy Burgess og Donald Maclean fóru til Sovétríkjanna '51.
Kannski í fyrsta skipti voru faðir og sonur saman. Philby eldri tók málstað Nassers og skrifaði greinar honum til stuðnings. Kim greindi frá ástandinu í Miðausturlöndum til Moskvu.
Philby eldri gerði frið við Sáda og sneri aftur til Riyadh, en kom til Beirút til að hitta son sinn. Hér lést hann í september 1960.
 
Roosevelt og Truman
Heimszíonistasamtökin voru stofnuð af fyrsta zíonistaþinginu í Basel í ágúst eitt þúsund áttahundruð níutíu og sjö með eitt markmið - "að skapa þjóðarheimili fyrir gyðinga í Palestínu."
Þingið var sett að frumkvæði Theodórs Herzl, austurrískum lögfræðings, blaðamanns og leikskálds, sem árið áður hafði skrifað stutta bók sem bar heitið „Gyðingaríkið. Tilraun til nútímalausnar á gyðingaspurningunni." Herzl var þá kannski eini maðurinn á jörðinni sem trúði því að innan hálfrar aldar myndi ríki gyðinga myndast. Þar að auki taldi hann að þetta væri ekki aðeins mikilvægt fyrir gyðinga. Þeir munu yfirgefa Evrópu og gyðingahatur hverfur. Herzl gat ekki ímyndað sér að gyðingahatur væri möguleg án gyðinga: það eru lönd þar sem ekki eru fleiri gyðingar, en gyðingahatur þrífst.
Það eru margar goðsagnir í kringum fyrsta zionistaþingið. Sagt er að það hafi verið í Basel sem gyðingar samþykktu áætlunina um landvinninga sem lýst er í hinni alræmdu fölsun „Bókunarreglur öldunga Síonar“. Allir sem hafa áhuga á þessum atburði geta auðveldlega sannreynt rangstöðu þessarar goðsagnar - nægur fjöldi blaðamanna var viðstaddur í Basel. Það var ekki einn lokaður fundur, allt fór fram opinberlega og hvert skref, hvert orð þingmanna var lýst og skráð.
Þingið samþykkti tillögu um að biðja tyrkneska sultaninn að veita gyðingum sjálfstjórn í Palestínu. En ferðin til Konstantínópel var misheppnuð. Sultan neitaði.
Þá fóru zíonistar að leita að evrópsku ríki sem gæti stutt hugmyndina um endurkomu gyðinga til Palestínu. Mestur áhugi sýndi Stóra-Bretland, sem taldi sig vera stórveldi með rétt til að ákveða örlög heimsins.
Hins vegar reyndi Alþjóðazíonistasamtökin að vekja athygli allra evrópskra stjórnmálamanna á nauðsyn þess að leysa gyðingamálið - með því að gefa gyðingum tækifæri til að snúa aftur til Palestínu. Síonistar söfnuðu fé fyrir landnema sem fóru til Palestínu og stofnuðu þar landbúnaðarbyggðir.
Gyðingastofnunin fyrir Palestínu (Sokhnut er hvernig orðið stofnun er borið fram á hebresku) var framkvæmdastjórn Alþjóða Zionistastofnunarinnar. Chaim Weizmann var kjörinn forseti þess. Stofnunin varð í rauninni ríkisstjórn fallins gyðingaríkis. Höfuðstöðvar stofnunarinnar eru í Palestínu.
Í fyrstu brugðust sumir arabískir fulltrúar nokkuð vel við Balfour-yfirlýsingunni.
Hussein ibn Ali í Mekka fagnaði endurkomu gyðinga til Palestínu - „fornustu synir þessa lands, en arabískir bræður þeirra munu öðlast þökk sé þeim bæði efnisleg og andleg ávinningur.
Einn sona Husseins, Emir Faisal, verðandi konungur Íraks, hitti Weizmann í maí 1818 og sagði að hann hefði ekkert á móti áætlunum zíonista: Fyrri átök araba og gyðinga voru afleiðing tyrkneskra ráðabrugga. Þeir töluðu nokkuð vinsamlega saman.
Í lok árs hittust þau aftur - að þessu sinni í London. Faisal sagði sannfærandi að enginn núningur yrði á milli araba og gyðinga í Palestínu.
Þann 3. janúar 1919 undirrituðu Faisal og Weizmann meira að segja samkomulag. Emir Faisal lýsti því yfir að hann væri sammála Balfour-yfirlýsingunni. Hann mótmælti því ekki að Palestína yrði gyðingur: „Við segjum gyðingum hjartanlega: „Velkominn heim.“
Weizmann lofaði fyrir hönd Alþjóðazionistastofnunarinnar aðstoð við uppbyggingu arabaríkisins sem Faisal ætlaði að stjórna. Hann hafði stór áform. Þing arabíska þjóðernissinna í mars 1920 útnefndi hann konung Sýrlands. Hann vildi að gyðingar studdu sig.
En Þjóðabandalagið veitti Frakklandi umboð til að stjórna Sýrlandi og Líbanon. Frakkar byrjuðu á því að reka Faisal frá Sýrlandi. Bretar settu hann í íraska hásætið. Faisal þurfti ekki lengur stuðning palestínskra gyðinga og var á móti stofnun gyðingaríkis.
Vinsældir síonisma meðal evrópskra gyðinga jukust hratt eftir heimsstyrjöldina vegna þess að þeir urðu fyrstu fórnarlömb hrynjandi heimsvelda. Í svo sjálfstæðum löndum eins og Rúmeníu og Póllandi batnaði staða gyðinga eftir fyrri heimsstyrjöldina alls ekki.
Komið var fram við þá sem óæskilega borgara og þess vegna voru svo margir pólskir gyðingar fúsir til að fara til Palestínu. Gyðingafjöldi Palestínu tvöfaldaðist á milli stríðanna tveggja. Palestína var að verða farsælasti staður Miðausturlanda.
Þann 24. nóvember 1938 talaði nýlenduráðherra Bretlands, Malcolm MacDonald, á þinginu: „Þökk sé þeirri staðreynd að gyðinga fólkið færir Palestínu nútíma heilbrigðisþjónustu og aðra kosti, arabískum körlum og konum sem annars hefðu dáið í dag. eru á lífi og börn þeirra, sem myndu aldrei anda að sér lofti, fæddust og ólust upp heilbrigð.“
Umræða var meðal palestínskra gyðinga um hvernig bæta mætti samskiptin við araba. David Ben-Gurion, verðandi forsætisráðherra Ísraels, var mjög alvarlegur með að finna málamiðlun við araba. Hann sagði í umorðun Dostojevskíjs: „Síonismi hefur engan siðferðilegan rétt til að skaða jafnvel eitt einasta arabíska barn, jafnvel þótt það sé verð allra vonar síonista.
Fyrstu síonistar höfðu rómantíska afstöðu til araba og töldu þá ættbálka. Einn þeirra skrifaði um araba:
„Það er rétt að þeir hættu að lifa sameiginlegu lífi með okkur þegar fyrir einu og hálfu þúsund árum síðan, en þeir voru áfram bein frá beini okkar og hold af holdi okkar. Það er ljóst að aðeins er hægt að koma á bróðurtengslum á milli okkar. Bræðralag, ekki aðeins í pólitískum skilningi, þar sem sagan mun neyða okkur til að lifa sameiginlegu lífi í einu ríki, heldur einnig samband bræðra eftir kynþætti, börn sömu þjóðar.
Ben-Gurion trúði því í einlægni að Palestínuarabar væru afkomendur forngyðinga sem einu sinni voru neyddir til að snúast til íslams:
„Það er enginn vafi á því að mikið blóð gyðinga flæðir í æðum þeirra, blóð þeirra gyðinga sem á erfiðum tímum völdu að yfirgefa trú sína til að varðveita land sitt.
Þar til á fjórtánda ári, áður en fyrri heimsstyrjöldin braust út, mynduðust eðlileg samskipti milli samfélaganna tveggja. Margir gyðingar, sérstaklega í Jerúsalem, töluðu arabísku reiprennandi. Börn gyðinga og araba léku sér saman. En palestínskir gyðingar höfðu ekki sérstakan áhuga á aröbum, lærðu ekki arabísku og reyndu ekki að skilja nágranna sína. Það voru mikil mistök. Palestínskir gyðingar voru mjög seinir að átta sig á krafti araba andspyrnu gegn útlendingum.
Hins vegar, ef til vill, hefðu landnemar gyðinga enn ekki getað sannfært araba, meðal þeirra sem atvinnumenn gegn síonisma komu fram þegar á tuttugasta áratugnum. Þeir hvöttu til þess að gyðingum yrði vísað frá Palestínu aftur.
Árið 1922 birti meðlimur kibbutz framtíðarsýn sína í litlu dagblaði. Hann ímyndaði sér hvernig kibbuts hans Ein Harod yrði eftir hundrað ár — farsæll og hamingjusamur. Í miðju kibbutzsins verður minnisvarði - "tveir menn, gyðingur og arabískur verkamaður, með fána sem á stendur: frelsi, jafnrétti, bræðralag."
Ísraelski blaðamaðurinn Amnon Rubinstein, sem uppgötvaði þessa grein, benti á það með beiskju að í Ein Harod kibbutz væri í raun minnisvarði - til minningar um þrjár kynslóðir einnar fjölskyldu sem dó í stríði við araba...
Í maí '29 brutust út alvarleg arabísk ólga í Jaffa: Arabar réðust á og drápu gyðinga. Um hundrað manns fórust þá. Baráttan gegn síonisma, það er að segja endurkomu gyðinga til Palestínu, varð kjarninn í þjóðarhreyfingu araba.
Í Jerúsalem hófust átök um aðgangsréttinn að Vesturmúrnum, hluta múrsins sem lifði af eyðileggingu annars musterisins.
Hið mikla musteri Salómons konungs stóð hér einu sinni. Það var eytt af konungi Babýloníu, Nebúkadnesar II. Hann eyddi Júdaríki og tók Gyðinga í útlegð. Þegar þeir sneru aftur úr babýlonskri útlegð endurreistu þeir musterið. Og það var aftur eytt af Rómverjum. Í tvö þúsund ár báðu Gyðingar frammi fyrir Musterishæðinni. Á lóð musterisins reistu múslimar tvær moskur.
Gyðingar héldu því fram að þetta væri virtasti helgistaður gyðinga, arabarnir héldu því fram að það væri hluti af flóknu helgidóma múslima, þar á meðal Omar og Al-Aqsa moskurnar, og gyðingar hefðu rétt á að vera aðeins á þremur og hálfum gangi. metra breiður. Deilan leiddi til þess að Arabar tóku upp vopn 23. ágúst. Sextíu gyðingar létust í Hebron. Þetta voru tímamót. Pólitísk barátta gegn gyðingum var samofin trúarofstæki.
Þriðja bylgja araba óeirða braust út í apríl 1936. Það var afleiðing af vaxandi þjóðernishyggju í arabaheiminum. Palestínskir arabar kröfðust banns við innflutningi gyðinga og sölu á landi til gyðinga.
Óeirðir araba stóðu yfir í þrjú ár.
Allar tilraunir zíonista til að finna hófsama arabaleiðtoga og koma sér saman um skilmála sambúðar enduðu á hörmulegan hátt. Hver sá sem settist við samningaborðið með gyðingum skrifaði undir sína eigin dauðadóm.
Árið 1946 sagði Fawzi Derwish Husseini, frændi stórmúftans í Jerúsalem og leiðtogi Ungra Palestínuhópsins, að hann væri reiðubúinn að skrifa undir sáttmála við gyðinga um að skapa jafnt tvíþjóðaríki. Þann 11. nóvember skrifaði hann undir slíkt skjal og tólf dögum síðar var hann drepinn af arabískum róttæklingum.
Í ljós kom að palestínskir gyðingar voru að byggja hús sitt rétt í mynni eldfjalls.
Stöðugar árásir Araba leiddu til þess að zíonistar undirbjuggu að berjast á móti, þó að Bretar hafi bannað gyðingum að búa til sjálfsvarnarsveitir.
Róttækastir voru innflytjendur frá Rússlandi, ungir verkamenn úr flokki Poalei Zion („Workers of Zion“). Þeir lifðu af hryðjuverkin í Rússlandi og voru tilbúnir að berjast á móti. Sérstaklega töldu þeir að ómögulegt væri að ráða arabíska verkamenn - gyðingum væri skylt að vinna á landinu sjálfir. Arabar túlkuðu þetta sem löngun til að svipta þá vinnunni.
Í vanþróaðri Palestínu voru engin önnur verðmæti en land. Gyðingar gátu aðeins keypt sandlóðir, mýrar eða jómfrúarlönd. En jafnvel á þessu landi tókst landnema gyðinga að rækta appelsínur.
Arabar voru sviptir landi í Palestínu ekki vegna þess að gyðingar voru að kaupa það upp, heldur vegna þess að stórir arabískir landeigendur voru að kaupa það upp. Það sama gerðist í nágrannalandinu Egyptalandi. Sumir þeirra seldu síðan gyðingum landið aftur í ágóðaskyni. En hatur aumingja Araba féll einmitt á gyðinga. Arabar vildu ekki að gyðingar kæmu hingað til að kaupa upp land. Þeir voru hræddir um að þeir yrðu skildir eftir tómhentir og yrðu undir stjórn gyðinga. Arabar vildu ekki verða minnihluti í Palestínu.
Og eftir að Hitler komst til valda jókst fjöldi þýskra og evrópskra gyðinga almennt sem vildu fara til Palestínu fljótt. Það kom í ljós hversu lítinn tíma Zíonistar höfðu eftir fyrri heimsstyrjöldina: Gyðingar þurftu að flýja frá Þýskalandi en hvergi var hægt að flýja. Ekki eitt einasta ríki samþykkti að taka við gyðingum. Hermenn Hitlers innlimuðu hvert landið af öðru í Þriðja ríkið og flóttafólkinu fjölgaði.
Að tillögu Franklin Delano Roosevelt Bandaríkjaforseta var haldin alþjóðleg ráðstefna í júlí 1938 til að aðstoða gyðingaflóttamenn frá Þýskalandi. Fulltrúar frá mismunandi löndum útskýrðu hvað eftir annað að pólitískt og efnahagslegt ástand leyfði þeim ekki að taka á móti flóttamönnum. Aðeins fulltrúi Dóminíska lýðveldisins bauð flóttafólkinu til sín, en það var svo langt í burtu...
Merkilegt nokk var aðeins tekið á móti gyðingaflóttamönnum í Shanghai, kínversk yfirvöld mótmæltu ekki komu Evrópubúa. En í ágúst 1939 bönnuðu japönsk yfirvöld, sem hernámu Kína, inngöngu flóttafólks. Japanir höfðu ekki hugmynd um gyðinga, en þeir gerðu eitthvað gott fyrir hernaðarlegan bandamann sinn, Þýskaland nasista.
Það er talað um að zíonistar hafi verið sammála nasistum í leyni: vinsamlegast kyntu undir gyðingahatri, þetta mun bara gagnast okkur - allir gyðingar munu flýja til Palestínu.
„Fullyrðingar um samstarf zíonista við nasista eru algjört bull,“ skrifar hinn frægi breski sagnfræðingur Walter Lacker. „Ekki einn einasti Molotov gyðingur sat við sama borð við nasista.
Það var líklega hægt að gera samning við djöfulinn til að bjarga fólki. En raunin var sú að gyðingum var hvergi leyft. Síonistar gátu ekki gert neitt.
Sumarið 1937 birtist skýrsla frá breskri nefnd sem komst að þeirri niðurstöðu að óleysanleg átök hefðu komið upp á milli araba og gyðinga og að þeir myndu ekki ná saman og því þyrfti að skipta Palestínu.
Upphaflega var þessari hugmynd hafnað, ekki aðeins af Arabum, heldur einnig af Gyðingum. En gyðingar voru fyrstir til að átta sig á því að þetta var eina mögulega lausnin og drógu andmæli sín til baka.
Konunglega nefndin mælti með stofnun lítillar gyðingaríkis vestan Jórdanar. Breska ríkisstjórnin samþykkti það. En þar sem þeir sáu að arabar voru á móti því, hættu þeir fljótt þessari hugmynd. Árið 1938 komu fulltrúar palestínskra araba og palestínskra gyðinga saman í London til að finna málamiðlun. Arabafulltrúarnir neituðu að semja við gyðinga og vildu ekki einu sinni sitja við sama borð með þeim.
Árið 1939 tók breska ríkisstjórnin örlagaríka ákvörðun: á næstu fimm árum myndu ekki fleiri en sjötíu og fimm þúsund gyðingar geta komið til Palestínu. Þetta var dauðadómur yfir evrópskum gyðingum, sem þýskir nasistar og skoðanabræður þeirra í öðrum löndum létu rífa í sundur. Það var fullt af fólki sem vildi taka þátt í útrýmingu nágranna sinna gyðinga.
Í janúar 1939 kom Sádi-Arabía á diplómatískum samskiptum við Þýskaland nasista. Ibn Saud sagði við þýska stjórnarerindreka að innst inni „hati hann Englendinga“.
Þetta kom ekki í veg fyrir að hann útvegaði Bandaríkjamönnum olíu. Og þegar sigur bandamanna varð augljós, í febrúar 1945, fékk Ibn Saud áheyrn með Roosevelt forseta. Fundurinn var skipulagður af bandaríska sendiherranum og leyniþjónustumanninum William Eddy - þar til nýlega, með ofurstastigi, starfaði hann sem heimilisfastur í framkvæmdastjóra varnaraðgerða í Tangier.
Roosevelt var alvarlega veikur maður. Á tuttugasta og fyrsta ári veiktist hann af lömunarveiki og lamaðist að hluta. Allavega gat hann ekki gengið, hann var borinn í hjólastól. En sjónvarpið var ekki enn til og Bandaríkjamenn grunuðu ekki neitt. Fyrir fréttamyndir var hann tekinn upp sitjandi annað hvort í bíl eða við skrifborðið sitt og sérstakir standar voru smíðaðir fyrir hann.
Árið 1933 var Roosevelt skotinn. Borgarstjóri Chicago, sem var í nágrenninu, var drepinn, en Guð bjargaði forsetanum.
Á stríðsárunum þjáðist hann af alvarlegum háþrýstingi; sjúkt hjarta hans gat ekki veitt súrefni til heilans nægilega vel. Aðstoðarmenn höfðu á tilfinningunni að forsetinn ætti stundum í erfiðleikum með að skilja hvað var sagt við hann.
Og Bandaríkjamenn héldu áfram að vera vissir um að Roosevelt, frá læknisfræðilegu sjónarmiði, væri í betra ástandi en flestir á hans aldri. Roosevelt hélt einu sinni ögrandi ræðu úti í rigningunni til að sýna hversu harður hann var.
Roosevelt, ólíkt diplómatum sínum og leyniþjónustumönnum, hafði í grundvallaratriðum samúð með zionistum. Hann ræddi við konung Sádi-Arabíu um hvernig ætti að gefa gyðingum tækifæri til að flytja til Palestínu og búa þar í friði.
Ibn Saud svaraði að þetta væri ómögulegt. Sádi-konungur ráðlagði að koma öllum gyðingum fyrir í húsum Þjóðverja sem drápu þá. Ibn Saud hataði gyðinga. Einu sinni, í höfuðstöðvum Aramco olíufélagsins, var hann meðhöndlaður með appelsínum. Hann reyndi það og spurði síðan áhyggjufullur hvort þeir væru Palestínumenn, hvort þeir væru aldir upp af gyðingum? Hann var fullvissaður með því að segja að appelsínurnar væru frá Kaliforníu.
Hörð viðbrögð konungs settu sterkan svip á Roosevelt. Hann sagði að eftir að hafa rætt við konung Sádi-Arabíu í fimm mínútur hafi hann lært meira en öll undanfarin ár. Roosevelt vildi ekki missa olíu frá Sádi-Arabíu. Í lok fundarins sagði bandaríski forsetinn að í þessu tilviki myndi hann ekki hjálpa gyðingum til tjóns fyrir arabíska hagsmuni.
Roosevelt var stjórnmálamaður til mergjar og dæmdi allt í heiminum frá sjónarhóli núverandi hagsmuna forsetaembættisins. Hann þurfti ekki að berjast fyrir atkvæðum bandarískra gyðinga - þeir studdu hann þegar. Örlög Mið-Austurlanda voru honum lítt áhugaverð. Hann vildi ekki deila við neinn; hann sagði eitt við gyðinga stjórnmálamenn og annað við arabíska stjórnmálamenn. En hann ákvað sjálfur að hann myndi ekki eyða orku sinni í að stofna gyðingaríki í Palestínu.
Vonir zíonista um að afla stuðnings Bandaríkjanna voru að engu.
Upphafleg ætlun Hitlers var að þvinga alla þýska gyðinga til að yfirgefa Þýskaland. Hann óttaðist viðbrögð Vesturlanda við opinni gyðingahatur. En vestur þögðu.
„Ef við opnum dyr Palestínu fyrir fullorðnum gyðingamönnum sem yfirgefa óvinasvæði,“ sagði einn embættismaður í breska utanríkisráðuneytinu, „verður flóð sem við munum ekki ná að hemja.
Hitler ákvað að það væri miklu betra að eyða þessu fólki algjörlega. Nasistar skartu sig úr með því að búa til iðnað til eyðingar heillar þjóðar. Þeir voru ekki brjálæðingar. Þeir litu á útrýmingu gyðinga sem daglegt verk sem þyrfti að vinna vel.
Í Mið-Austurlöndum fundu nasistar bandamenn og fólk með svipaða skoðun. Hitler lofaði arabalöndunum algjöru sjálfstæði ef þau hjálpuðu honum í baráttunni gegn Bretum.
Með hjálp peninga sem Hitler og Mussolini úthlutaðu komst Rashid Ali al-Gailani hershöfðingi til valda í Bagdad, sem í maí '41 gerði uppreisn gegn Bretum.
Hitler undirritaði leynileg skipun nr. 30:
„Frelsishreyfing Araba í Miðausturlöndum er eðlilegur bandamaður okkar gegn Englandi... Þess vegna ákvað ég að örva þessa þróun með því að styðja Írak.“
En breskir hermenn brutu fljótt niður uppreisnina.
Sumarið '42 fór þýska leiðangursherinn Erwin Rommel hershöfðingja með góðum árangri gegn Bretum í Norður-Afríku. Egypskir þjóðernissinnar fögnuðu framgangi Wehrmacht sveitanna ákaft. Ungir egypskir foringjar, sem leiðtogar þeirra voru framtíðarforsetar landsins Gamal Abd-al Nasser og Anwar al-Sadat, reyndu að koma upp uppreisn og, ásamt þýskum hermönnum, sigra Breta.
En þýski herinn, þeim til mikillar gremju, var sigraður. Eftir án Hitlers hélt arabaheimurinn áfram stríðinu gegn palestínskum gyðingum á eigin spýtur.
Í desember 1945 í Kaíró ákváðu fulltrúar Egyptalands, Íraks, Sádi-Arabíu, Sýrlands og Líbanons efnahagslega sniðganga palestínska gyðingasamfélagsins og bönnuðu sölu á vörum sem gyðingar framleiddu í löndum þeirra.
Hitler hafði ekki tíma til að eyða öllum evrópskum gyðingum. Þeir sem lifðu af vissu ekki hvað þeir ættu að gera eða hvert þeir ættu að fara.
Eftir stríðið söfnuðust meira en tvö hundruð þúsund gyðingar saman í búðum fyrir flóttafólk í Þýskalandi, Austurríki og Ítalíu. Um eitt hundrað sjötíu og fimm þúsund - eftir ósigur nasista - sneru aftur til Póllands, en flúðu þaðan aftur. Þeir vildu ekki vera í hópi fólks sem hataði þá, sérstaklega eftir að sumarið 1946, meðan á pogrom stóð í pólska bænum Kielce, myrtu heimamenn - þegar án aðstoðar nasista - fjörutíu og einn gyðing.
Strax eftir stríðið voru örlög evrópskra gyðinga aðeins áhyggjuefni þeirra sjálfra. Öll lönd voru að jafna sig eftir blóðug fjöldamorð, allir höfðu sínar áhyggjur.
Vorið '45 sneru tvö tiltölulega lítil samtök, Alþjóðlega aðgerðanefnd gyðinga og Alþjóðasamband andfasískra brottfluttra og flóttamanna, til stórveldanna með tillögu um að setja eftirlifandi gyðinga á yfirráðasvæði ósigraðs Þýskalands (þ. nánar, sjá „New and Contemporary History“, 2003, nr. 1).
Þetta var augnablik þegar sigurveldin höfðu ekki enn ákveðið hvað gera ætti við Þýskaland og spurningin um að sundra Þriðja ríkinu í nokkur lítil lönd var rædd. Lagt var til að allir evrópskir gyðingar yrðu búsettir í einum hluta fyrrum Þýskalands.
Bréfið var sent til sovéska sendiráðsins á Ítalíu með beiðni um að afhenda það Vyacheslav Mikhailovich Molotov, alþýðumálastjóra utanríkismála. Sendiráðið taldi hugmyndina léttvæga, setta fram af „óviðkomandi stofnun“, en bréfið var engu að síður sent til Moskvu.
Það var rannsakað í 1. Evrópudeild og tilkynnt til staðgengils alþýðustjóra, Vladimir Georgievich Dekanozov, manni úr innsta hring Beria. Dekanozov gerði frábæran feril í öryggismálum ríkisins, var ritari miðstjórnar Georgíu og yfirmaður ríkisáætlunar lýðveldisins.
Eftir að hafa flutt til Moskvu tók Beria hann með sér og gerði hann að yfirmanni pólitískra leyniþjónustunnar, en innan sex mánaða var öryggismálastjóri ríkisins af annarri röð samþykktur sem staðgengill fulltrúa utanríkismála. Fyrir stríðið starfaði Dekanozov sem sendiherra í Þýskalandi nasista. Dekanozov kynnti ekki bréf Molotovs og sendi það til skjalasafnsins.
Í stríðinu voru palestínskir gyðingar traustir bandamenn Breta og börðust við hlið þeirra. Stríðinu var lokið - og án þess að segja þeim „þakka þér“, komu bresk yfirvöld aftur fram við palestínska gyðinga sem grunsamlega einstaklinga.
Eftir stríðið settu Bretar upp kvóta: ekki meira en eitt og hálft þúsund gyðingar á mánuði gátu komið til Palestínu. Þetta olli reiði - hvert ættu evrópskir gyðingar, sem lifðu af kraftaverki, að fara?
Þess má geta að nýr forseti Bandaríkjanna, Harry Truman, var alls ekki síonisti. Hann var áhugalaus um þessi vandamál, þótt hann hefði samúð með gyðingum. Hann varð forseti í apríl 1945, eftir dauða Roosevelts, og stóð frammi fyrir mörgum nýjum og erfiðum vandamálum í alþjóðasamskiptum.
Forsetinn var ekki með háskólamenntun vegna þess að faðir hans varð gjaldþrota og drengurinn þurfti að vinna sér inn framfærslu. Hann byrjaði að vinna í kornlyftu. Hann tók þátt í fyrri heimsstyrjöldinni, eftir stríðið opnaði hann herrafataverslun, en varð gjaldþrota og fór í þjónustu sveitarfélaga. Hann náði sterkri stöðu í umdæmi sínu og var fimmtugur að aldri kjörinn í öldungadeildina frá heimalandi sínu Missouri. Á fjórða áratugnum vann hann endurkjör og stýrði neyðarnefnd um framkvæmd vopnaáætlunarinnar. Þetta gerði hann vinsælan og Roosevelt bauð honum stöðu varaforseta.
Eftir stríðið, í ágúst 1945, útskýrði Truman að hann ætlaði ekki að senda bandaríska hermenn til Palestínu til að koma á friði þar. En hann gat ekki fallist á neitun Breta um að hleypa gyðingum sem lifðu af stríðið og fangabúðir nasista inn í Palestínu á kraftaverk.
Bretar héldu því fram við Bandaríkjamenn að ómögulegt væri að leyfa brottflutning gyðinga til Palestínu þar sem þeir væru kommúnistasamsærismenn sem Stalín sendi þangað. Þetta er hluti af innrás kommúnista í Mið-Austurlönd... Það er fyndið að í Sovétríkjunum voru zíonistar taldir hugmyndafræðilegir andstæðingar marxisma.
Bandarískir stjórnarerindrekar minntu forseta sinn á að mikilvægast væri að tryggja óslitnar birgðir af olíu frá Miðausturlöndum. Við þessu svaraði Truman: „Það er ekki olía, heldur réttlæti sem er mér mikilvægt.
Truman var stoltur af krafti Bandaríkjanna og trúði því að köllun Bandaríkjanna væri að þjóna sem leiðarljós frelsis og framfara fyrir allt mannkyn. Fyrir honum voru fagnaðarerindið og siðferðisreglur ekki tóm orð. Hann beitti sér fyrir jöfnum réttindum litaðra Bandaríkjamanna, batt enda á kynþáttaskipti í hernum og hóf borgararéttindahreyfingu.
Truman, sem var ekki mikils metinn á meðan hann lifði, er settur á sífellt hærri stall eftir dauða sinn. Hann var fær um að taka erfiðar og óvinsælar ákvarðanir. Ef hann hélt að eitthvað væri rétt, leyfði hann sér ekki að ruglast.
Eitt af fyrstu minnisblöðunum sem nýi forsetinn fékk frá utanríkisráðuneytinu varaði við því að hann ætti ekki að leyfa gyðingum að stofna sitt eigið ríki vegna þess að „innan þriggja ára yrði það kommúnistabrúða“.
Í bandaríska utanríkisráðuneytinu fengu zíonistar mjög flottar móttökur. Í meginatriðum beitti allt bandaríska ríkiskerfið - Hvíta húsið, Pentagon og utanríkisráðuneytið - gegn síonista.
„Við þurftum stöðugt að takast á við dulda en viðvarandi andstöðu herafla sem starfa á bak við tjöldin,“ rifjaði Weizmann upp. „Við höfum verið að tapa í viðleitni okkar til að vinna gegn áhrifum þessara afla.
 
Fyrstu samskiptin við sovéska stjórnarerindreka
Þegar önnur stórveldi neituðu gyðingum um réttinn til að stofna eigið ríki fékk Stalín skyndilega áhuga á Palestínu, síonisma og örlögum gyðinga.
Almennt séð breyttust samskipti zíonistahreyfingarinnar og leiðtoga Moskvu eftir árás Þjóðverja á Sovétríkin í júní '41. Sameiginlegur óvinur hafði myndast og nauðsyn þess að sigra Hitler var mikilvægari en hugmyndafræðilegur ágreiningur.
Í stríðinu varð London ein af miðstöðvum diplómatískra athafna og Sovéski sendiherrann Maisky var einn af mikilvægustu persónum bresku höfuðborgarinnar.
Þann 2. september 1941 birtist Weizmann aftur með sovéska sendiherranum.
Yfirmaður Alþjóða Zíonistasamtakanna sagði að skírskotun sovéskra gyðinga til heimsgyðinga með ákalli um að sameina krafta sína í baráttunni gegn Hitler hafi haft mikinn áhrif á hann. Hann vildi gjarnan senda samúðarskeyti, en er það þess virði að gera þetta í ljósi neikvæðrar afstöðu sovéskra stjórnvalda til zíonisma?
Maisky svaraði af öryggi: „Ég sé enga ástæðu fyrir því að þú ættir ekki að senda símskeyti þitt.
Það var stalínísk hugmynd að nota sovéska gyðinga til að hafa sálfræðileg áhrif á almenningsálitið í heiminum, sérstaklega Bandaríkjamenn. Í lok fjörutíu og fyrsta árs í Moskvu ákváðu þeir að stofna andfasistanefnd gyðinga - ásamt alslavneskri, kvenna-, æskulýðs- og nefnd sovéskra vísindamanna. Öll þessi samtök einbeittu sér að áróðursstarfi erlendis.
Gyðingar um allan heim söfnuðu og gáfu fjörutíu og fimm milljónir dollara til Sovétríkjanna, sem á þessum árum var umtalsverð upphæð...
Weizmann sneri aftur frá Bandaríkjunum og deildi tilfinningum sínum um viðhorf Bandaríkjanna til sovéska sendiherrans.
Samkvæmt honum skrifaði Maisky til Moskvu, „undanfarnar sex til sjö vikur hefur áhugi almennings á stríðinu meðal Bandaríkjamanna minnkað verulega, vegna þess að meðal Bandaríkjamaður hugsar eitthvað á þessa leið: Rússar berjast vel, ásamt Bretum munu þeir einhvern veginn eyðileggja Hitler, og við, Bandaríkjamenn, , það þýðir ekkert að fara of djúpt inn í þessi mál.
Weizmann telur slíkar tilfinningar glæpsamlega léttvægar og telur að amerískir gyðingar, ef þeir eru rétt örvaðir, muni geta brugðist þeim að miklu leyti. Þess vegna fagnar hann frumkvæði sovéskra gyðinga af heilum hug.“
Símskeyti Maisky um samtalið við Weizmann styrkti líklega þá trú Stalíns að bandarískir gyðingar myndu hjálpa til við að þvinga Bandaríkjastjórn til að opna fljótt aðra vígstöð í Evrópu. Og það er þar sem sovéskir gyðingar koma sér mjög vel.
Þetta er tilgangurinn með því að vorið fjörtíu og þrjú fór sendinefnd gyðinga andfasistanefndar til Bandaríkjanna: formaður nefndarinnar, listrænn stjórnandi State Jewish Theatre, Alþýðulistamaður Sovétríkjanna Solomon Mikhailovich Mikhoels og hið fræga skáld Isaac Solomonovich Fefer, sem skrifaði á jiddísku - tungumáli evrópskra gyðinga.
Í tilskipunum sem Alþýðusambandið um utanríkismál hefur samið og samþykktar af miðstjórninni var þeim falið „að tjá sig ekki um spurninguna um gyðingaríki frjálsrar Palestínu, þar sem Palestína er, eins og kunnugt er, umboðssvæði. Bretland." Molotov vildi ekki deila við Englendinga um einhverja Palestínu, sem í Moskvu vakti ekki áhuga neins af helstu embættismönnum ennþá.
Weizmann, verðandi forseti Ísraels, fundaði einnig með Mikhoels og Fefer. Weizmann bað um að koma því á framfæri við Sovétstjórnina að ef gyðingaríki yrði stofnað í Palestínu myndi það aldrei leyfa neinar fjandsamlegar aðgerðir gegn Sovétríkjunum...
Formaður stjórnar Gyðingastofnunarinnar fyrir Palestínu, David Ben-Gurion, heimsótti einnig Maisky í London. Hann kom til sovéska sendiherrans 9. október 1941, þegar þýskir hermenn voru að nálgast Moskvu og svo virtist sem enginn gæti stöðvað þá.
Ben-Gurion kynnti sig og taldi nauðsynlegt að segja kommúnista sendiherranum frá verkalýðsstarfsemi sinni og pólitískum skoðunum:
„Við tökum sósíalískar hugmyndir okkar mjög alvarlega og leitumst við að ná markmiðum okkar. Við höfum þegar búið til þætti sósíalísks samfélags í Palestínu.
Verðandi yfirmaður Ísraelsstjórnar spurði sendiherrann hvernig palestínskir gyðingar gætu komið að gagni fyrir stríðandi Sovétríkin?
„Þú ert að fara til Ameríku,“ svaraði Maisky. „Þú munt veita okkur frábæra þjónustu ef þú færð heim til bandarísku þjóðarinnar hve brýnt er að hjálpa okkur. Okkur vantar skriðdreka, byssur, flugvélar - eins marga og mögulegt er, og síðast en ekki síst, eins fljótt og auðið er.
Ben-Gurion svaraði að hann myndi vissulega gera allt sem hann gæti.
Í Miðausturlöndum reyndu palestínskir gyðingar einnig að koma á sambandi við sovéska stjórnarerindreka. Stærsta sovéska sendiráðið var staðsett í Tyrklandi.
Starfsmaður stjórnmáladeildarinnar (frumgerð framtíðar utanríkisráðuneytisins) stjórnar gyðingastofnunarinnar fyrir Palestínu, Elyahu Epstein, tilkynnti stjórnendum sínum:
„Ég gat aðeins fengið smávægilegar upplýsingar um sovéska póstinn og sendiráðsstarfsmennina. Staðreyndin er sú að þeir búa í algjörri einangrun, á yfirráðasvæði sendiráðsins - þeir vinna þar, borða þar, sofa þar, fara út í borgina í undantekningartilvikum.
Þeim er stranglega bannað að þiggja boð frá heimamönnum og útlendingum - undantekning er aðeins gerð fyrir fulltrúa tyrkneskra yfirvalda og fyrir meðlimi diplómatískra hersveita, en jafnvel í þessu tilviki er þeim aðeins heimilt að taka þátt í opinberum athöfnum og móttökum sem haldnar eru í sendiráðum. eða á heimilum tyrkneskra stjórnmálamanna. Aðeins fréttaritarar TASS njóta ferðafrelsis...“
Venjulegar aðferðir við að hitta sovéska stjórnarerindreka voru útilokaðar, svo Epstein beitti sér til aðstoðar Breta. Í desember 1941 sendi hann Sergei Aleksandrovich Vinogradov, sendiherra Sovétríkjanna í Tyrklandi, meðmælabréf frá breska sendiráðinu í Ankara.
Í bréfinu stóð:
„Gyðingastofnunin er opinberlega viðurkennd af ríkisstjórn hans hátignar sem ráðgefandi stofnun um öll mál sem tengjast stofnun þjóðarheimilis gyðinga í Palestínu og hefur áhyggjur af heimsendingu.
Ákall frá breska sendiráðinu hjálpaði Epstein að hitta sovéska sendiherrann.
„Sendiherrann,“ skrifaði Epstein í skýrslu sinni, „bad mig að tala um félagslega samsetningu gyðinga í landinu. Ég var ákaflega undrandi og móðgaður þegar Vinogradov spurði með barnalega undrandi tóni: „Hvað, vinna gyðingar í raun og veru í Palestínu?
Þá fyrst gerði ég mér fulla grein fyrir því hvers konar heilaþvottur var framinn af fjandsamlegum kommúnistaáróðri, sem kynnti gyðinga í Palestínu fyrir þjóðum Sovétríkjanna sem hreina heimsvalda- og arðránshreyfingu...
Almenn tilfinning af samtalinu við sendiherrann og ritara hans má draga saman í einni setningu: algjört skortur á upplýsingum og mikilli löngun til að komast að...
Fundurinn var mjög gagnlegur - beint samband var komið á við sovéskan stjórnarerindreka, með einum eða öðrum hætti til að takast á við vandamál Palestínu.
Vinogradov hafði áhuga á sögunni um líf palestínskra gyðinga. Fjórum dögum síðar fékk Epstein boð í kvöldverð með sovéska sendiherrann og að horfa á heimildarmynd um stríðið.
Epstein heimsótti einnig viðskiptafulltrúann A. Potapov, sem sagði að fyrirhugað væri að senda starfsmann sovéska sendiráðsins til Palestínu sem tæki að sér efnahagsmál.
„Samkvæmt Potapov,“ skrifaði Epstein, „hefur lækna-, efna- og lyfjaiðnaður Palestínu Rússa sérstakan áhuga... Að lokum er nauðsynlegt að leysa málið um að opna Sovkino umboðsskrifstofu í Palestínu til að selja sovéskar kvikmyndir. , þar sem, samkvæmt Potapov, fleiri og fleiri pantanir frá kvikmyndahúsaeigendum, sérstaklega í Tel Aviv...“
Við verðum að votta Epstein virðingu, sem fann fljótt út stöðuna:
„Að lokum vil ég taka fram að ég efast mjög um að við munum fá jákvæð viðbrögð frá sovéskum yfirvöldum við beiðni um lausn handtekinna og útlægra síonista og tillögu um að senda fulltrúa gyðingastofnunarinnar til Sovétríkjanna. að framkvæma nánast heimsendingu flóttafólks og aðstandenda.
Í samtalinu við Vinogradov áttaði ég mig á því hversu óveruleg hæfni sovéska sendiherrans til að hafa áhrif á úrlausn mála - sama hversu stór eða smá. Aðeins bein skírskotun til sovéskra yfirvalda gæti hugsanlega hjálpað til við að koma vandamálum okkar áfram.
Á sama tíma benda allar upplýsingar sem ég fæ frá upplýstum aðilum til þess að... engar breytingar hafi orðið á innri stefnu Sovétríkjanna... Stalín er að styrkja stjórn sína á hugarfari innan Sovétríkjanna...
Við ættum ekki að skemmta okkur með blekkingum. Mér sýnist það rangt álit að ástandið hafi breyst og við höfum nokkur ný tækifæri til að leysa starfsemi zíonista í Sovétríkjunum...“
„Við höfum miðstýrt erindrekstri,“ sagði Molotov, þegar hann er kominn á eftirlaun. — Sendiherrarnir höfðu ekkert sjálfstæði. Og það gátu þeir ekki gert, því hin erfiða staða gerði sendiherrunum ómögulegt að sýna nokkurt frumkvæði. Sendiherrarnir voru framkvæmdastjórar ákveðinna fyrirmæla...“
Molotov taldi að aðeins hann og Stalín hefðu stundað diplómatíu. Restin ætti einfaldlega að fylgja leiðbeiningum þeirra, án þess að víkja einu skrefi frá leiðbeiningunum. Jafnvel undir stjórn Litvinovs gat sendiherrann, fulltrúi fulltrúa, rökrætt við alþýðustjórann, snúið sér til miðstjórnarinnar, til Stalíns ef ágreiningur kæmi upp. Undir Molotov varð þetta ómögulegt.
Og það voru þegar sendiherrar sem ekki einu sinni datt í hug að rífast við alþýðuforingjann: það sem yfirvöld fyrirskipuðu var rétt.
Það eina sem Vinogradov sendiherra gat gert var að upplýsa Moskvu um samtöl sín um palestínsk efni.
Boðskapur hans í Moskvu var lesinn af yfirmanni Miðausturlandadeildar NKID, Sergei Ivanovich Kavtaradze, maður með stórkostleg örlög. Í æsku kynntist hann Stalín. Á tuttugasta áratugnum var hann dómsmálaráðherra Sovétríkjanna í Georgíu og starfaði á skrifstofu saksóknara sambandsins í Moskvu.
Sergei Kavtaradze deildi skoðunum Trotskys. Hann var rekinn úr flokknum og sendur til að setjast að í Orenburg-héraði, ári síðar var hann handtekinn og sérstakur fundur í stjórn OGPU dæmdi hann „sem virkan trotskíista“ í þriggja ára fangelsi. Eftir að hafa afplánað dóminn sneri hann aftur til Moskvu. Í þrjátíu og sex október var hann handtekinn aftur. Að þessu sinni var hann „sem meðlimur georgískrar and-Sovétmiðstöðvar“ sendur til Tbilisi. Vitorðsmenn hans voru skotnir af georgíska NKVD. Kavtaradze sat og beið örlaga sinna.
Eftir dauða Stalíns sagðist hann hafa borið vitni „meðan hann var undir stöðugum áhrifum óbærilegra aðferða til andlegra og líkamlegra áhrifa - hótanir um aftöku, sýndaraftöku, líkamlega og taugaþreytu sem jaðrar við geðveiki, til dæmis, virtist mér að höfuð mitt væri að þorna upp og höfuðkúpan mín var að minnka.“ ...“
Einhverra hluta vegna var hann ekki á neinum lista. Og meira en tveimur árum síðar, í febrúar 1939, var hann skyndilega fluttur til Moskvu. Um miðjan desember var hann færður til Beria innanríkisráðherra. Lavrenty Pavlovich tilkynnti að máli hans væri lokið og hann væri laus.
Kavtaradze trúði ekki Beria. En honum og konu hans var sleppt, þau fengu húsnæði og vinnu. Hvers vegna gerðist þetta? Þangað til æviloka gat Kavtaradze ekki svarað þessari spurningu. Kannski minntist Stalín á góðri stundu æskuvinarins og skipaði honum að vera á lífi.
Haustið 1940 heimsótti Stalín þau hjón óvænt. Þessi frábæra saga er orðin goðsögn. Seint um kvöldið bankaði leiðtoginn að dyrum sameiginlegrar íbúðar sem Sergei Ivanovich og Sofya Abramovna Kavtaradze bjuggu í. Stalín elskaði slíkar athafnir... Alla ævi gerði hann aðeins nokkrar slíkar aðgerðir, en allt landið talaði um þær.
Þeir sátu við borðið hálfa nóttina eins og ekkert hefði í skorist. Eftir þetta var Kavtaradze ráðinn í leiðtogastöðu í Alþýðunefndinni um utanríkismál.
Þann 31. desember 1941 tilkynnti Kavtaradze Andrei Yanuaryevich Vyshinsky, fyrsta staðgengill alþýðukommissara, að sovéski sendiherrann í Ankara Vinogradov hafi tekið á móti „fulltrúa Palestínustofnunar gyðinga fyrir brottflutning og nýlendu – Epstein Elias Menachem.
Sovéski sendiherrann taldi athygli vert að tillögu palestínskra gyðinga um að útvega lyf til Sovétríkjanna. Gyðingastofnunin var tilbúin að senda læknateymi með farandsjúkrahúsum. Palestínskir gyðingar vildu kaupa sovéskar stríðsmyndir vegna þess að bandalag vinatengsla við Sovétríkin hafði verið stofnað í Palestínu og aðgerðarsinnar þess höfðu þegar haldið viku samstöðu með sovésku þjóðinni.
Allt önnur afstaða varð til vegna beiðninnar um að leyfa sovéskum borgurum, öldruðum ættingjum palestínskra gyðinga, að ferðast til Palestínu. Bretar lofuðu hundrað inngönguleyfum.
Kavtaradze lagði til við Vyshinsky:
„1. Óskað eftir áliti Alþýðuráðsins fyrir utanríkisviðskipti um málefni lyfjaviðskipta við Palestínu...
2. Telja tillögu Epsteins um að senda teymi lækna frá Palestínu með farandsjúkrahús til Sovétríkjanna óviðunandi.
3. Telja það óviðeigandi að aldraðir gyðingar yfirgefi Sovétríkin til að heimsækja ættingja sína í Palestínu.
4. Ekki mótmæla sölu á stríðsmyndum til Epstein af viðskiptanefnd Sovétríkjanna í Tyrklandi til sýningar í Palestínu.
5. Spyrðu NKVD hvort það hafi einhverjar upplýsingar um Epstein Elias Menachem og félagið sem hann er fulltrúi fyrir.“
Vyshinsky bað um álit yfirmanns 2. Evrópudeildar, Fyodor Tarasovich Gusev. Hann tók undir með Kavtaradze að það væri engin þörf á að gefa upp lyf og lækningatæki.
Þann 2. mars 1942 sendi forseti Alþjóðazíonistastofnunarinnar Weizmann, sendiherra Maisky, minnisblað um markmið zíonista.
Sovéski sendiherrann sýndi örlögum Palestínu einlægan áhuga og Weizmann var að flýta sér að koma honum á framfæri hinu zíonista sjónarmiði. Hann skrifaði Maisky að tíminn væri kominn til að snúa „gyðingaþjóðinni aftur á fornt landsvæði“:
„Það er ekkert land á jörðinni sem væri tilbúið til að taka á móti frá tveimur til þremur milljónum gyðinga, til að skipuleggja þéttar byggðir sínar innan landa sinna - hvorki Bandaríkin, né bresk yfirráð, né nokkur lýðveldi Suður-Ameríku, né, eins og við skiljum Sovétríkin.
Ýmis verkefni eru tengd skipulagningu byggðar á hitabeltis- eða heimskautasvæðum, líklega væri hægt að taka við landnema þar, en það leysir ekki vandann...“
Weizmann lagði til að Sovétstjórnin endurskoðaði afstöðu sína til síonisma og zíonista:
„Það er ekki hægt að leyfa fyrri misskilningi að verða hindrun fyrir þróun nýrra samskipta milli Sovétríkjanna og zíonisma.
Þing Zíonista mótmæltu eðlilega banni við hreyfingu þeirra, gyðingatungu í Sovétríkjunum, og viðhorfi til zíonista sem gagnbyltingarsinna. En þeir voru aldrei fjandsamlegir Sovétstjórninni, Sovétríkjunum, þar sem næstum þriðjungur gyðinga í heiminum býr, einu af stóru ríkjunum sem bera ábyrgð á friðaruppgjörinu ... "
Weizmann skrifaði Maisky að í Palestínu séu gyðingar, sem sigrast á borgarlífinu, að snúa aftur til landsins, vinnuafl bænda:
„Þeir byggja vegi og brýr, vinna sem steinsmiðir, gróðursetja skóga á hæðum, tæma mýrar, keyra bíla og rútur, búa til vélar, vinna í virkjunum og vinna kalí á Dauðahafssvæðinu, vinna við járnbrautir...“
Framkoma Weizmanns í samtölum Maiskys og Epsteins við sovéska sendiherrann í Tyrklandi vakti áhuga á forystu Alþýðusambandsins í utanríkismálum. Palestína, stofnun gyðingaríkis - þetta var nýtt vandamál sem ekki hafði verið brugðist við áður.
Fyrstu samskiptin báru ekki árangur.
Palestínska fyrirtækið "Schoenfeld" gerði samning við sovéska viðskiptanefndina í Tyrklandi um sölu á tuttugu og átta kvikmyndum og eitt hundrað kvikmyndatímaritum, en Bretar slepptu eiganda fyrirtækisins frá Palestínu og gat hann ekki komið. til Ankara til að skrifa undir samninginn.
Þann 22. júní 1942 skrifaði málefnamálastjóri Sovétríkjanna í Tyrklandi Mikhail Alekseevich Kostylev til yfirmanns Miðausturlandadeildar NKID Sergei Kavtaradze:
„Palestínsk verslunarfyrirtæki og kaupmenn hafa mikla löngun til að koma á viðskiptasambandi við Sovétríkin. Ég tel að þessi staðreynd hefði ekki svo mikla viðskiptalega sem pólitíska þýðingu fyrir okkur.
Hins vegar er hagnýt útfærsla á þessu aðeins möguleg ef við höfum Sovétmann í Palestínu, að minnsta kosti undir því yfirskini að vera fastafulltrúi einhverra viðskiptasamtaka Sovétríkjanna. Mér sýnist að það væri ráðlegt að taka þetta mál upp við forystu NKID.“
Mikhail Kostylev starfaði sem forstöðumaður tréverksmiðju í Bryansk, síðan var hann færður til utanríkisviðskiptasamtakanna Exportles í Moskvu. Árið 1937 var ég tekinn til Alþýðuráðs utanríkismála. Kostylev lauk námskeiðum fyrir diplómatíska starfsmenn og fór til Tyrklands. Í kjölfarið var hann sendiherra á Ítalíu og Argentínu.
Í ágúst fjörutíu og tveir komu tveir starfsmenn sovéska sendiráðsins frá Ankara til Palestínu - fyrsti ritari Sergei Sergeevich Mikhailov og blaðamaður Nikolai Andreevich Petrenko. Petrenko útskrifaðist frá Leningrad uppeldisstofnuninni og stýrði geira safn- og staðsögudeildar Menntamálaráðs fólksins. Árið '41 var hann ráðinn til diplómatískra starfa.
Þeir voru varkárir í að tala um síonisma, en það sem þeir sáu í Palestínu, velgengni gyðingasamfélagsins og háskólinn og sjúkrahúsið sem gyðingar byggðu hrifu þá.
Sovéskir stjórnarerindrekar funduðu einnig með Aröbum en studdu ekki viðræður þeirra gegn zíonista.
Forstöðumaður fjölmiðla- og upplýsingadeildar stjórnar Gyðingastofnunarinnar fyrir Palestínu, I. Klinov, skrifaði með augljósri ánægju til forstjóra stjórnmáladeildar stofnunarinnar, Moshe Shertok:
„Mikhailov sýndi enga löngun til að halda samtalinu áfram í sama anda. Þvert á móti sagði hann að þetta fallega land væri ætlað tveimur þjóðum. Hann sá frábær afrek Yishuv [1]. Hann benti á að bæði gyðingar og arabar hafa söguleg tengsl við þetta land og það er nóg pláss fyrir báðar þjóðir.“
Verðandi fyrsti utanríkisráðherra Ísraels, Moshe Shertok, hóf stjórnmálaferil sinn sem aðstoðarmaður Viktors (Chaim) Arlozorov, sem fæddist í Poltava-héraði og gekk mjög snemma til liðs við zíonista.
Arlozorov var sterkur ræðumaður, góður skipuleggjandi og var ekki hundafræðingur, svo honum var trúað fyrir sendiráðum. Hann var talinn hægri hönd Weizmanns og yfirmaður stjórnmáladeildar Gyðingastofnunarinnar. Ef hann hefði lifað til að sjá boðun Ísraels hefði hann án efa orðið utanríkisráðherra. Hann skutlaðist sleitulaust á milli Bandaríkjanna, Evrópu og Palestínu.
Arlozorov var víðsýnn stjórnmálamaður. Ef samskipti við Evrópumenn og Bandaríkjamenn gáfu að minnsta kosti einhverja ástæðu til bjartsýni, þá sökktu samskiptin við Araba hann í örvæntingu. Á fundi með leiðtogum araba sá hann að þeir vildu einfaldlega ekki komast að samkomulagi.
Þann 8. apríl 1933 hélt hann ótrúlegan kvöldverð á King David hótelinu, þar sem hann leiddi Weizmann og leiðtoga Gyðingastofnunarinnar saman við Transjórdaníu sjeikana. Þessi samræða var of hættuleg fyrir róttæka araba sem neituðu því að hægt væri að ná samkomulagi við gyðinga.
Hinn 16. júní 1933 var Arlozorov skotinn til bana þegar hann og eiginkona hans voru á gangi meðfram fyllingunni í Tel Aviv um kvöldið. Tveir komu að honum og spurðu hvað klukkan væri og kveiktu með vasaljósi á hann. Áður en hann gat svarað heyrðist skot.
„Sjáðu hvað þeir gerðu mér,“ hvíslaði hinn deyjandi Arlozorov að borgarstjóra Tel Aviv, sem flýtti sér á sjúkrahúsið.
Nokkrum klukkustundum síðar lést hann. Hann var aðeins þrjátíu og fjögurra ára gamall. Þessi glæpur var aldrei leystur. Abraham Stavsky, hægri róttæklingur, var sakaður um morðið. En að lokum sýknaði dómurinn hann.
Í stað Arlozorov kom M. Shertok.
Gyðingastofnunin bað sovésk stjórnvöld að senda pólska gyðinga, sérstaklega börn, til Palestínu. Hún var um gyðinga sem fundu sig á sovésku yfirráðasvæði eftir skiptingu Póllands haustið '39. Eftir að hafa tekið þátt í ósigri Póllands ásamt Wehrmacht hernumdi Rauði her landsvæði með tólf milljónum íbúa.
En alþýðunefndin fyrir utanríkismál svaraði að með tilskipun forsætisnefndar Æðsta Sovétríkjanna í Sovétríkjunum dagsettum tuttugasta og níunda, þrjátíu og níu nóvember, hefði verið leyst málið um ríkisborgararétt. Allir eru þeir nú sovéskir ríkisborgarar og hafa ekki í hyggju að yfirgefa landið.
Shertok hitti Maisky sendiherra í apríl 1943. Hann var varkár:
„Þú getur ekki krafist svars frá mér strax. Skrifaðu mér minningarbréf.
En þegar samtalinu lauk og sendiherrann sá Shertok burt, spurði hann með samúð:
— Hvernig gengur hjá þér?
„Þetta er ekki svo slæmt,“ svaraði Shertok diplómatískt.
- Ertu með her? — Maisky hafði lélegan skilning á ástandinu í Miðausturlöndum.
-Hvaða her ertu að tala um? - Shertok var undrandi.
- Um gyðingaherinn!
- Nei, við erum ekki með gyðingaher.
- Hvers vegna?
— Vegna fyrri pólitískra ferla. Það eru gyðingadeildir í breska hernum, en án sérstöðu.
- Hvað viltu?
„Við krefjumst sameiningar þessara eininga í stóran hluta gyðinga. Ég hitti breska stríðsráðherrann um þetta.
— Jæja, hvernig tókst það?
„Breski stríðsráðherrann sagði að ég gæti ekki krafist svars frá honum strax og bað mig um að skrifa sér minnisblað,“ svaraði Shertok með ósvífinni kaldhæðni.
Síðan 1939 gengu palestínskir gyðingar sjálfviljugir í breska herinn. Í lok árs '42 leyfði breska herstjórnin stofnun gyðinga hersveita. Í september fjörutíu og fjórum var stofnuð gyðingasveit þriggja hersveita sem töldu fimm þúsund manns. Hersveitin barðist á Ítalíu. Í júní '46 var það leyst upp...
Hinn 15. maí 1943 leituðu starfsmenn ræðisdeildar NKID til Dekanozovs varalýðræðisstjóra með tillögu um að taka aftur upp málið við breska sendiráðið í Moskvu um að opna sovéska ræðismannsskrifstofu í Palestínu undir því yfirskini að um fjögur hundruð sovéskir borgarar bjuggu. þar.
En Bretar vildu ekki sjá sovéska stjórnarerindreka í Palestínu, ætterni þeirra.
Í Jerúsalem var rússneska ræðismannsskrifstofan opnuð eftir átta hundruð fimmtíu og átta; þrjátíu og fimm árum síðar var henni breytt í aðalræðisskrifstofu. Auk þess voru ræðismannsskrifstofur í Haifa og Jaffa. Þeim lauk árið 1914, þegar Rússland og Tyrkland, sem tóku þátt í stríðinu, slitu diplómatískum samskiptum.
Síonistar leituðu hvers kyns tækifæris til að koma á tengslum við Moskvu, sem var að ná sambandi í fyrsta sinn.
Þann 27. maí 1943 afhenti fulltrúi gyðingastofnunarinnar fyrir Palestínu, Nahum Goldman, forseta Tékkóslóvakíu í útlegð, Eduard Benes, „Minnisblað um samskipti zíonistahreyfingarinnar og Sovét-Rússlands“.
Benes hafði samúð með gyðingum. Síonistar litu á hann sem bandamann og vonuðust til að hann myndi hjálpa til við að bæta samskiptin við sovésku forystuna. Í minnisblaðinu stóð:
„Rússar Sovétríkjanna töldu síonisma vera leiðtoga breskra hagsmuna í Miðausturlöndum og, á kommúnistamáli, fulltrúi breskrar heimsvaldastefnu á svæðinu. Hæsta birtingarmynd þessarar andófs var afstaða kommúnista í Palestínu, bæði gyðinga og ekki-gyðinga, sem í óeirðunum 1936-1938 studdu opinskátt arabíska hryðjuverkamennina sem beittu sér gegn gyðingum."
Nú treystu palestínskir gyðingar á aðra afstöðu en sovésk yfirvöld: í seinni heimsstyrjöldinni sagði á miðanum: „leiðtogar arabaríkja tóku opinberlega eða leynilega afstöðu sem er hliðholl nasistum eða fasistum.
Í september 1943 ræddi Weizmann enn og aftur við Maisky sendiherra.
Fjórum mánuðum áður, tuttugasta og áttunda maí, birtist tilskipun forsætisnefndar æðsta ráðsins um upptöku diplómatískra staða fyrir starfsmenn Alþýðuráðs utanríkismála, sendiráða og sendiráða erlendis. Ályktun Alþýðuráðsins kynnti einkennisbúninga með merki - stjörnur saumaðar með gulli á axlarólar.
Maisky varð óvenjulegur og fulltrúi sendiherra - hann átti rétt á einkennisbúningi með axlaböndum án bila (hershöfðingja!) með þremur útsaumuðum stjörnum og gylltu málmmerki - tveimur krosslögðum pálmagreinum.
Maisky sendiherra sagði Weizmann að hann „gæti ekki skuldbundið ríkisstjórn sína,“ en hann trúði því að Moskvu myndi styðja stuðningsmenn stofnunar ríkis gyðinga í Palestínu.
Maisky var ringlaður yfir smæð Palestínu - væri hægt að taka á móti öllum flóttamönnum frá Evrópu þar?
Weizmann eyddi ótta Maisky í þessum efnum. Hann útskýrði að samkvæmt íhaldssömustu áætlunum væri hægt að flytja um tvær milljónir gyðinga til viðbótar til Palestínu.
Maisky svaraði að hann væri mjög ánægður að heyra þetta. En hann var ekki lengi að gegna embætti sendiherra.
Stalín, pirraður yfir enn einni seinkuninni á opnun annarrar vígstöðvar, ákvað að lækka fulltrúastigið með sýnilegum hætti: hann kallaði Litvinov til baka frá Bandaríkjunum, Maisky frá Englandi og setti unga stjórnarerindreka í stað þeirra sem höfðu ekkert pólitískt vægi. Í Washington varð Andrei Andreevich Gromyko sendiherra, í London - Fyodor Tarasovich Gusev. Þetta var litla hefnd Stalíns á Roosevelt og Churchill.
Stalín tók á móti Gusev áður en hann fór. Nýi (og óreyndi) sendiherrann í Englandi var aðeins þrjátíu og sjö ára gamall. Gusev sagði heiðarlega að hann væri of ungur fyrir slíkt starf.
Stalín tók af efasemdum sínum:
- Við erum ekki með annað fólk. Margir eru nú í fremstu röð. Við þurfum að minna á Maisky sendiherra, sem réttlætir líka aðgerðir Breta sem skemmdarverka fyrir opnun annarrar vígstöðvar í Evrópu.
Winston Churchill var pirraður yfir ójafnri afleysingu og tók ekki við nýjum sendiherra í langan tíma. Þegar breski forsætisráðherrann flaug til Moskvu í október 1944 fann Stalín leið til að auka hlut sendiherrans - hann bauð fram skála í kvöldmatnum:
- Fyrir persónulegan vin minn, félagi Gusev!
Bending Stalíns breytti afstöðu Breta til Gusev.
Ivan Maisky, á leið heim eftir að hafa lokið trúboði sínu í London, heimsótti Palestínu haustið fjörtíu og þriggja. Hann ók bíl eftir leiðinni Kaíró-Jerúsalem-Damaskus-Bagdad-Teheran.
Í Jerúsalem stoppaði Ivan Mikhailovich. Hann vildi kanna borgina og kynnast lífi gyðinga landnámsmanna.
„Eftir stríðið,“ sagði Maisky við Ben-Gurion, „verður gyðingavandamálið mjög erfitt. Við verðum að leysa það. Við verðum að þróa aðferðir, við verðum að vita allt. Okkur er sagt að það sé ekki pláss fyrir nýja innflytjendur hér í Palestínu - við viljum vita hvort þetta sé satt, við viljum fá hugmynd um möguleika þessa lands.“
Þann 4. október, á stjórnarfundi Gyðingastofnunar, lýsti Ben-Gurion því hvernig hann sýndi Maisky og konu hans um Jerúsalem og fór með þau síðan til landbúnaðarbyggðanna Kiryat Anavim og Ma'ale Hachamisha. Maisky var undrandi yfir því sem hann sá.
„Við getum sagt að það sem hann sá hafi verið uppgötvun fyrir hann,“ sagði Ben-Gurion að lokum. „Ég reiknaði ekki einu sinni með þessu“ Nú þarf að vinna með hámarks skilvirkni þar sem annað ríki hefur komið fram sem hefur sýnt þessu máli áhuga.“
 
Umansky, Litvinov og Gromyko
Við stríðslok kom í ljós máttur Bandaríkjanna, sem lengi hafði haldið sig frá virkri þátttöku í alþjóðamálum. Washington og New York urðu miðstöðvar diplómatíu heimsins.
Strax eftir árás Þýskalands nasista á Sovétríkin, 17. júlí 1941, E. Neumann, stjórnarmaður í gyðingastofnuninni fyrir Palestínu, og rabbíninn M. Perzweig, yfirmaður alþjóðasamskiptadeildar World Jewish Agency fyrir Palestínu. þing, heimsótti sendiherra Sovétríkjanna í Bandaríkjunum, Konstantin Aleksandrovich Umansky.
Umansky var björt og óvenjuleg manneskja. Í mörg ár starfaði hann sem fréttaritari TASS í Evrópu og stýrði síðan blaðamannadeild Alþýðusambandsins í utanríkismálum. Hann þýddi stundum samtöl Stalíns við erlenda gesti, leiðtoginn líkaði við hann og fékk mynd sína með áletruninni „Umansky. Stalín." Slík verðlaun voru mikilvægari en nokkur skipun. Árið 1936 var Konstantin Umansky sendur til Ameríku sem fulltrúi.
Hann hitti fulltrúa zíonistahreyfingarinnar mjög vinsamlega og af áhuga.
„Í fyrsta lagi var spurningin um að leyfa sumum gyðingum að fara frá Rússlandi til Palestínu eða annarra landa,“ lýstu gestirnir samtalinu við sovéska sendiherrann. „Við lögðum til að byrjað yrði á því að ræða möguleikann á brottför þeirra gyðinga sem komu til Rússlands frá stöðum vestan við línuna sem hr. Umansky kallaði „Curzon-línuna“.
Curzon-línan er lína austurlandamæra Póllands, samþykkt af Entente-ríkjunum á nítjánda ári. Með öðrum orðum, leiðtogar heimsþings gyðinga héldu áfram að biðja um lausn pólskra gyðinga, þar á meðal voru margir zíonistar, til Palestínu.
„Herra Umansky lagði til að við leggjum fyrst fram nafnalista, sem hann væri ánægður með að senda ríkisstjórn sinni... Í lok samtalsins, sem stóð í tæpa klukkustund, sagði herra Umansky að framtíð Palestínu myndi verði ákveðin á komandi friðarráðstefnu, þar sem Sovét-Rússar verða viðstaddir og hafa atkvæðisrétt. Þessu svaraði ég að við værum auðvitað fegin að eiga sem flesta vini á friðarráðstefnunni ...“
Umansky, sem heilsaði leiðtogum heimsþings gyðinga vinsamlega, sneri fljótlega aftur til Moskvu. Stalín og Molotov urðu fyrir vonbrigðum með hann. Hann var samþykktur sem meðlimur í stjórn Alþýðuráðs utanríkismála og árið 1943 var hann sendur sem sendiherra í Mexíkó, sem þótti aukaskipun.
Í janúar 1945 hrapaði flugvélin sem hann var í til Kosta Ríka. Umansky og kona hans dóu. Og einu og hálfu ári áður lést dóttir hans Nina á sama hörmulegan hátt - hún var skotin af syni Alþýðustjóra flugiðnaðarins Alexei Ivanovich Shakhurin, sem var ástfanginn af henni (og vildi ekki vera aðskilinn) , og skaut sig...
Í stað Umansky varð fyrrverandi utanríkisráðherra M.M. sendiherra í Ameríku. Litvinov, vikið úr starfi í maí '39, þegar Stalín stefndi í nálgun við Þýskaland nasista.
Venjulega fylgdi brottrekstri með handtöku. Litvinov bjóst við að þeir myndu taka hann í burtu líka. En Stalín leyfði engum að snerta Maxim Maksimovich - eitt af því undarlega sem erfitt er að útskýra. Talið er að Stalín hafi ekki viljað gera þetta til að styrkja ekki neikvæða afstöðu til Sovétríkjanna, því Litvinov var þekktur í heiminum og valdsmaður. Það er ólíklegt að þetta sé raunhæf skýring. Miklu opinberari stjórnmálamenn hurfu. Eins og gefur að skilja var enn eitthvað persónulegt í afstöðu Stalíns til Litvinovs.
Í meira en tvö ár var Litvinov án vinnu. Enginn hringdi í hann, enginn nema nánustu vinir hans komu. Kannski var hann stundum yfirbugaður af örvæntingu, en fyrrverandi alþýðuforingi, persónuleiki, hélt sjálfum sér í skefjum.
Þegar Hitler réðst á Sovétríkin var aftur þörf á Litvinov. Fyrir allan heiminn var hann tákn andfasískra stjórnmála. Hann byrjaði að vera boðið til Kreml til funda með erlendum stjórnarerindreka. Honum var falið að tala í útvarpi og skrifa fyrir ensku og bandarísku blöðin.
Þann 9. nóvember 1941 var Maxim Maksimovich óvænt skipaður staðgengill alþýðuráðsmanns og um leið sendiherra í Bandaríkjunum. Áður en hann fór til Washington tók Stalín á móti Litvinov og sagði að aðalatriðið væri að þvinga Bandaríkin til að hjálpa Sovétríkjunum og fara í stríðið.
„Þegar mál okkar urðu hörmulega slæm og Stalín greip hvaða strá sem er, sendi hann Litvinov til Washington,“ sagði Anastas Ivanovich Mikojan. Litvinov notaði samúð Roosevelts og annarra bandarískra manna fyrir hann og, mætti segja, bjargaði okkur á þeirri erfiðu stundu, með því að framlengja lánaleigulögin og milljarða dollara lán til Sovétríkjanna.
Maxim Litvinov skrifaði Molotov frá Washington að Sovétríkin ættu að koma á nánum tengslum við Roosevelt forseta, sem hneigðist til náins samstarfs við Sovétríkin. Ráðleggingar sendiherrans voru hunsaðar.
Litvinov var að því er virðist síðasti maðurinn í þessari stöðu sem var nógu hugrakkur til að koma skoðunum sínum á framfæri við yfirmenn sína og gerði sér jafnvel grein fyrir að hann ætti yfir höfði sér refsingu.
Í byrjun fjörutíu og þriggja sagði Litvinov með gremju við bandarískan blaðamann sem hann þekkti: „Ég get ekki lengur verið erindastrákur. Hvaða starfsmaður sem er í sendiráðinu mínu getur sinnt þeim störfum sem mér er úthlutað. Ég verð bara að hlýða skipunum. Það er óþolandi. Ég fer aftur heim".
Litvinov lýsti næstum opinskátt ósammála línu Molotovs og erlendir stjórnarerindrekar vissu þetta.
Í byrjun apríl fjörutíu og þriggja var Litvinov kallaður heim til Moskvu. Roosevelt forseti kvaddi hann og spurði beint:
-Þú kemur ekki aftur?
Maxim Maksimovich sjálfur vissi ekki svarið við þessari spurningu.
Í nokkra mánuði var Litvinov skráður sem sendiherra, en hann gerði sér grein fyrir því að hann myndi ekki snúa aftur til Washington. Í lok sumars var Gromyko skipaður sendiherra. Litvinov hélt stöðu varaþingmanns, en hann var algjörlega valdalaus og hafði ekki einu sinni sérstakar skyldur.
Sendiherrann í Bandaríkjunum var maður sem átti að gegna sögulegu hlutverki í stofnun gyðingaríkis.
Andrei Andreevich Gromyko, sem fæddist í hvítrússneska þorpinu Starye Gromyki, byrjaði sem háttsettur fræðimaður við Hagfræðistofnun Vísindaakademíunnar og kenndi stjórnmálahagfræði við Moskvu Institute of Municipal Construction Engineers.
Árið '39 var hann kallaður í miðstjórnarnefndina sem var að ráða starfsfólk til Alþýðunefndar utanríkismála. Það eru mörg laus störf. Fyrrum starfsmenn Litvinovs voru ýmist fangelsaðir eða reknir.
Nefndinni var stýrt af nýjum alþýðukommissara Vyacheslav Mikhailovich Molotov og starfsmannastjóra miðstjórnarinnar Georgy Maximilianovich Malenkov. Þeim fannst gaman að Gromyko er flokksmaður, frá héruðunum, og les ensku. Þekking á erlendu tungumáli var sjaldgæf. Gromyko var tekinn. En hann barðist samt, vildi ekki fara til Alþýðusambandsins fyrir utanríkismál...
Alþýðunefndin gerði hann að ábyrgum aðstoðarmanni - þetta samsvarar nokkurn veginn núverandi stöðu ráðgjafa. En eftir nokkra daga var hann settur yfir bandarísku deildina. Hin háa skipan truflaði hann alls ekki. Bandaríska deildin var ekki sú fremsta eins og staðan er núna, evrópskar deildir voru taldar þær helstu. Engu að síður var Gromyko ótrúlega heppinn. Kúgunin hreinsaði skotpallinn fyrir hann.
Nokkrum mánuðum síðar var Andrei Andreevich kallaður til Stalíns, sem var frábær sjaldgæfur. Jafnvel meðal fulltrúa fulltrúanna, voru aðeins fáir þeirrar gæfu aðnjótandi að hitta framkvæmdastjórann. Molotov var staddur á skrifstofu leiðtogans. Hann skipulagði reyndar þessar sýningar - hann sýndi Stalín nýliðanum sem honum líkaði.
„Félagi Gromyko, við ætlum að senda þig til að vinna í sendiráði okkar í Ameríku sem ráðgjafi,“ sagði Stalín. — Hvert er samband þitt við ensku?
„Ég er að berjast gegn því og svo virðist sem ég sé smám saman að sigrast á því,“ sagði verðandi ráðherrann, „þótt námsferlið sé erfitt, sérstaklega þegar nauðsynlega samræðuæfingu vantar.
Leiðtoginn gaf honum dýrmæt ráð:
— Þegar þú kemur til Ameríku, hvers vegna ferðu ekki af og til í bandarískar kirkjur og dómkirkjur og hlustar á predikanir kirkjupresta? Þeir tala greinilega ensku. Og orðatiltæki þeirra er góð. Það var ekki að ástæðulausu að rússneskir byltingarmenn, meðan þeir voru erlendis, gripu til þessarar aðferðar til að bæta þekkingu sína á erlendu tungumáli.
Í október 1939 fór Gromyko til Washington þar sem hann rannsakaði af kostgæfni ekki aðeins ensku heldur einnig sögu, hagfræði og stjórnmál Bandaríkjanna. Andrei Andreevich sóaði ekki tíma og leyfði sér ekki að njóta lífsins erlendis. Þetta hjálpaði honum að verða framúrskarandi diplómat og gera frábæran feril. Við þetta ætti auðvitað að bæta sérstök heppni hans.
Löngu síðar sagði Molotov:
Ég setti Gromyko - mjög ungur og óreyndur diplómat, en heiðarlegur. Við vissum að þessi myndi ekki svíkja okkur...
Nýi sendiherrann í Bandaríkjunum var aðeins þrjátíu og fjögurra ára gamall. Hann var maður sem ólst upp í djúpu héruðunum, kennari í marxisma-lenínisma, það er að segja dogmatist og fyrirlesari að atvinnu. Sumt af þessum kenningum festist í honum að eilífu, sumt tókst honum að sigrast á. Samt kom Andrei Andreevich til Ameríku tiltölulega ungur, las mikið og menntaði sig af kostgæfni.
Þann 23. september 1943 kom Nahum Goldman, fulltrúi Gyðingastofnunarinnar fyrir Palestínu í Washington, í sendiráðið til að hitta nýja sendiherrann.
„Sovétstjórnin,“ sagði Andrei Andreevich í straumlínulagðri diplómatískri tjáningu, „mun sýna þessum málum áhuga og ég mun vera mjög ánægður að sjá þig hvenær sem þú hefur upplýsingar handa mér.
Eftir samtal við Gromyko fékk Goldman eftirfarandi hughrif: „Nýi sendiherrann er unglegur, rólegur einstaklingur, mjög varkár, en myndarlegur.
Árið 1944 stýrði Andrei Andreevich sovésku sendinefndinni til Dumbarton Oaks, þar sem Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar. Á ráðstefnu í San Francisco í júní 1945, fyrir hönd Sovétríkjanna, undirritaði hann sáttmála SÞ. Þessi táknræna athöfn festi að eilífu sess hans í diplómatískri sögu.
Eftir stofnun Sameinuðu þjóðanna fóru arabalönd einnig að sýna stöðu Sovétríkjanna í málefnum Mið-Austurlanda áhuga.
Þann 11. október 1944 sendi annar ritari sovéska sendiráðsins í Egyptalandi, Abdrakhman Fislyakhovich Sultanov, til Moskvu upptöku af samtali við fulltrúa Palestínu-araba á ráðstefnunni um boðun Sam-arabíska þingsins, Musa al-Alami. .
Abdrakhman Sultanov, sem útskrifaðist frá austurlenskum fræðum, starfaði í sendiráðinu í Sádi-Arabíu snemma á þriðja áratugnum, starfaði síðan hjá Rannsóknastofnuninni um þjóðnýlenduvandamál og Museum of the Peoples of the USSR. Í stríðinu var hann aftur fluttur til Alþýðuráðs utanríkismála.
Musa al-Alami sagði við sovéskan stjórnarerindreka: „Palestínskir arabar binda miklar vonir við afstöðu Sovétríkjanna í Palestínumálinu á friðarráðstefnunni. Okkur er vel ljóst að Sovétríkin eru ekki hagsmunaaðili í þessu máli, hafa ekki heimsvaldamarkmið í arabalöndunum og hafa neikvæða afstöðu til zíonistahreyfingarinnar.
Arabíski sendiherrann gat auðvitað ekki vitað hvernig stemningin var í Moskvu, þar sem þeir tóku afstöðu gegn araba og hliðhollum zíonista. Þetta varð að veruleika í verklegu starfi diplómata.
Hinn tuttugasta og fimmta nóvember af fjörutíu og fjórum skrifuðu nýr yfirmaður Miðausturlandadeildar NKID, Ivan Vasilyevich Samylovsky, og sendifulltrúi Egyptalands, Alexey Dmitrievich Shchiborin, minnisblað fyrir Dekanozov staðgengill fólksins: „Um afstöðu okkar til sameinað arabíska sambandsríkið og stofnun gyðingaríkis í Palestínu.
Þeir mátu arabíska áætlanirnar neikvætt: „Áætlanir araba um sameiningu og stofnun eins sameinaðs sambandsríkis eru knúin og studd af Bretum að því marki sem þetta stenst áætlanir þeirra um að efla áhrif þeirra í Miðausturlöndum og skapa hindrun. gegn hugsanlegri innrás áhrifa Sovétríkjanna þar.
Diplómatar lögðu til að styðja ekki þessar vonir, en ekki vera á móti þeim opinberlega heldur. Diplómatar mældu heldur ekki með því að tala fyrir stofnun gyðingaríkis til að vekja ekki svo opinskátt neikvæð viðbrögð frá arabaríkjum.
Forstöðumenn deildarinnar mæltu með því að takmarka verkefni sovéskra diplómatíu á svæðinu við eingöngu tæknilega þætti:
„Aðal athygli okkar í Palestínu ætti að beinast að því að skila öllum eignum til okkar - fyrrverandi rússnesku ríkisstjórnarinnar, andlega trúboðinu og palestínska samfélaginu.
 
Taktu þátt í baráttu milli Ameríku og Englands
Eftir heimkomuna til Moskvu var Maisky skipaður aðstoðarutanríkisráðherra. En, eins og Litvinov, án sérstakrar ábyrgðar.
Árið 1944 krafðist Stalín þess að Alþýðuráðið í utanríkismálum greindi ástandið í heiminum eftir stríð. Nokkrar nefndir voru skipaðar. Þeir voru undir forustu varaþingmanna fólksins Litvinov, Lozovsky og Maisky. Við söfnuðum saman bestu sérfræðingunum og unnum í nokkra mánuði.
Allir lögðu til í meginatriðum það sama: að búa til öryggispúða í kringum Sovétríkin, að gera Þýskaland óvirkt, að koma í veg fyrir stofnun hernaðarbandalags í Evrópu með and-sovéskri stefnu, að skrifa undir samninga um gagnkvæma aðstoð við Austur-Evrópuríki.
Ivan Maisky afhenti Molotov alþýðukommissara stóran seðil „Á eftirsóknarverðum grunni framtíðarheimsins“ (sjá „Heimild“, 1995, nr. 4). Maisky gekk út frá nauðsyn þess að tryggja öryggi fyrir landið og langan friðartíma. Hann gekk út frá því að megintryggingin væri umbreyting Evrópu í sósíalíska, en það getur ekki gerst á skömmum tíma. Í bili er mikilvægara að halda góðu sambandi við Vesturlönd, fyrst og fremst við Bandaríkin og England.
Ekki var fallist á ráðleggingarnar.
Hjá alþýðunefndinni var Maisky vikið frá verklegum störfum. Í ársbyrjun 1945 var honum falið að stýra nefnd til að bæta tjónið sem innrásarher nasista olli. Og árið 1946 var honum vikið úr utanríkisráðuneytinu. Tilvonandi aðstoðarutanríkisráðherra, Vladimir Semenovich Semenov, var á skrifstofu Molotovs þegar örlög Maisky voru ráðin í símtali við Stalín. Molotov spurði einnar spurningar:
- Hvar á ég að setja það?
Stalín spurði hvort Maisky væri að skrifa eitthvað. Molotov minntist þess að staðgengill hans hefði skrifað verk um bresku verkalýðshreyfinguna. Málið var leyst. Fljótlega byrjaði Ivan Mikhailovich að vinna við Sagnfræðistofnun Vísindaakademíunnar. Í kaupbæti var hann kjörinn fræðimaður.
Stuttu fyrir dauða Stalíns, 19. febrúar 1952, var Maisky handtekinn. Hann var sérstaklega sakaður um að hafa tengsl við breska leyniþjónustuna og fyrir að telja vestræna leiðtoga vera vini Sovétríkjanna.
Í kjölfarið á honum voru þrír nýlegir undirmenn hans, fyrrverandi starfsmenn sovéska sendiráðsins í London, handteknir, þar á meðal hinn frægi blaðamaður Ernst Henry (aka Semyon Nikolaevich Rostovsky, aka Leonid Arkadyevich Khentov, maður með ótrúlega áhugaverða ævisögu, höfundur bókarinnar. tvær frægar bækur á þriðja áratugnum - "Hitler yfir Evrópu" og "Hitler gegn Sovétríkjunum").
E. Henry kom út í febrúar '54. Eftir dauða Stalíns neitaði Maisky, eins og fram kemur í rannsóknargögnum, „vitnisburði hans og lýsti því yfir að hann væri uppspuni. En þeir slepptu honum samt ekki. Í maí 1955 var Maisky dæmdur af hernefnd Hæstaréttar, ákærður fyrir landráð.
Í júlí '55 var honum loksins sleppt og hann sneri aftur til Sagnfræðistofnunar Vísindaakademíunnar. En dökkur skuggi fáránlegra ásakana lá yfir honum. Í ársbyrjun 1957 var rætt um útgáfu nýrrar útgáfu af Diplómatískri sögu og diplómatískri orðabók. Það vantaði ritstjóra. Það var erfitt að bjóða upp á betri frambjóðanda en Maisky fræðimann.
En ritari miðstjórnar hugmyndafræðinnar, Dmitry Trofimovich Shepilov, sendi athugasemd til forsætisnefndar miðstjórnarinnar þar sem hann sagði þetta óviðeigandi, „þar sem Maisky I.M. fundinn sekur um að hafa misnotað opinbera stöðu meðan hann var sendiherra Sovétríkjanna í Englandi og sakfelldur; Maisky var ekki endurhæfður í kjölfarið, heldur var hann aðeins náðaður sem sakaruppgjöf fyrir einkaaðila.
Þann tuttugasta og fyrsta, fimmtíu og sjö, var málið rætt á fundi forsætisnefndar miðstjórnar. Nýi utanríkisráðherrann Gromyko bað um að fá Maisky ekki í ritstjórnina og því síður að gera hann að aðalritstjóra. Hann er ekki einu sinni flokksmaður! Maisky var rekinn úr landi eftir handtöku hans og var ekki settur aftur.
Þeir tóku ákvörðun - skrifstofa miðstjórnarinnar ætti að velja aðalritstjóra og „ásamt félaga Shvernik, taka málið fyrir flokkstengsl Maisky. Dómnum yfir Maisky var hnekkt aðeins árið 1960.
Þann 27. júlí 1945 lauk nefndinni um undirbúning friðarsamninga og eftirstríðskerfisins, undir forsæti Litvinovs, störfum.
Maxim Maksimovich hafði mjög rangt fyrir sér þegar hann spáði fyrir um atburðarásina eftir stríðið. Hann taldi að helsta mótsögnin væri samskipti Englands og Bandaríkjanna og að Sovétríkin ættu að berjast við England gegn ofurvaldi Bandaríkjanna. Skýrslan innihélt einnig kafla „Palestínuspurningin“ sem rakti á hlutlægan hátt sögu málsins og talaði um ósamræmi í hagsmunum gyðinga og araba.
Nefnd Litvinovs komst með svartsýnni niðurstöðu: „Ekki er hægt að leysa Palestínumálið á fullnægjandi hátt án þess að ganga á rétt og langanir annaðhvort gyðinga eða araba, og kannski beggja.
Diplómatar, sem starfa undir forystu Litvinovs, lögðu til „að leggja fram umsókn um að veita Sovétríkjunum tímabundna forsjá Palestínu þar til róttækari lausn á vandanum yrði tekin“. Fyrirfram var þó ljóst að Bretar myndu ekki fallast á þetta. Síðan var lagt til að setja fram aðra hugmynd - að flytja Palestínu undir sameiginlega forsjá þriggja ríkja - Sovétríkjanna, Bandaríkjanna og Englands.
Sovéskir stjórnarerindrekar skynjuðu stemninguna í Kreml og fóru að krefjast virkari þátttöku í málefnum Mið-Austurlanda. Sendiherra Líbanons, Daniil Semyonovich Solod, tilkynnti yfirmanni Miðausturlandadeildar Samylovsky alþýðuráðsins:
„Við getum og verðum að krefjast þátttöku okkar í að leysa þetta mál, þar sem gyðingar í Evrópu eru ekki aðeins á ensk-ameríska hernámssvæðinu heldur einnig á því sovéska.
Og þar að auki liggur Palestína sjálf ekki aðeins á samskiptaleiðum breskra keisaraveldis, heldur einnig á sovéskum sjósamskiptum við ýmsar hafnir í okkar eigin landi.
Frá 1944 var Daniil Malt sendimaður í Líbanon og í hlutastarfi í Sýrlandi. Á fimmtugasta og fyrsta ári var hann sendur aftur til Moskvu og skipaður staðgengill yfirmaður deildar nær- og miðausturlanda í utanríkisráðuneytinu. Á fimmtíu og þriðja ári fór hann sem sendimaður til Egyptalands.
Sovéskir diplómatar í Mið-Austurlöndum litu á Palestínu og Miðausturlönd almennt sem svæði þar sem hagsmunaárekstrar milli Bandaríkjanna og Englands. Þar að auki töldu þeir Bandaríkjamenn að þeir ætluðu að koma Bretum frá völdum með hjálp hugmyndarinnar um gyðingaríki.
Molotov trúði staðfastlega á mótsagnir milli heimsvaldaþjóða og hélt því fram: „Aðeins þannig getum við veikt Ameríku sjálfa, sem berst gegn okkur. Árið 1947 taldi hann alvarlega að „í öllum þróuðum kapítalískum löndum væri málið tilbúið til að koma á sósíalisma“.
Auk þeirrar staðreyndar að Stalín og Molotov voru beinir í dogma, var annar mikilvægur þáttur: hugmyndirnar sem þeir sjálfir tjáðu komu aftur til þeirra frá öllum hliðum.
Sendiráð, leyniþjónusta og miðstjórnartækin sökkuðu þeim með kóða, vottorðum og athugasemdum sem þróuðu þeirra eigin hugmyndir. Þeir gátu ekki annað en fundið að það sem var að gerast í heiminum staðfesti aðeins það sem þeir héldu. Í raun og veru var um að ræða vísvitandi brenglun upplýsinga og aðlögun raunveruleikans að áliti æðstu stjórnenda.
Segjum að frá haustinu 1947 hafi bæði sendiráðið og njósnastöðin í Bandaríkjunum greint Stalín og Molotov frá „töfrandi“ Ameríku og umbreytingu hennar „í miðpunkt heimsviðbragða og and-sovéskra athafna.
Á meðan er ástandið í Palestínu komið í hnút.
Í október 1943 sagði Churchill, forsætisráðherra Bretlands, við Weizmann: „Eftir að Hitler er sigraður verða gyðingar að búa til sitt eigið ríki þaðan sem þeir koma. Balfour arfleiddi mér þetta og ég ætla ekki að gefa það upp.“
Ári síðar, á nýjum fundi, endurtók Churchill við Weizmann: „Það væri gaman ef þú gætir fengið alla Palestínu. Ég er stuðningsmaður þess að Negev-eyðimörkin verði tekin upp í gyðingaríki.“
En Churchill tapaði kosningunum eftir stríð. Ný ríkisstjórn hefur komið fram í London.
Ernest Bevin, utanríkisráðherra, taldi ekki að palestínskir gyðingar þyrftu sitt eigið ríki. Þrjóska hans og viljaleysi til málamiðlana, einkum til að leyfa evrópskum gyðingaflóttamönnum að finna skjól í Palestínu, hjálpaði á undarlegan hátt við fæðingu Ísraels.
Þann 30. apríl 1946 lagði ensk-ameríska nefndin til að hundrað þúsund gyðingaflóttamenn yrðu fluttir aftur til Palestínu frá Evrópu. Að vísu var ekki talað um að stofna þar gyðinga- og arabaríki. Stjórn Palestínu átti að vera í höndum Englands.
Breska ríkisstjórnin hafnaði niðurstöðum nefndarinnar.
Fjórða júlí sneri hinn nýi Bandaríkjaforseti Truman sjálfur til Breta með tillögu um að leyfa enn hundrað þúsund gyðingum að koma til Palestínu.
Ef England hefði þá samþykkt að taka við gyðingaflóttamönnum, hefði alvarleiki vandans minnkað og bandarískir stjórnmálamenn hefðu skipt yfir í önnur mál. En Bretar stækkuðu vandann og neyddu önnur lönd, einkum Bandaríkin, til að takast á við Palestínu. Þrjóska Breta hjálpaði til við að skapa Ísrael.
Þann 15. maí 1946 tók miðausturlandadeild utanríkisráðuneytisins saman athugasemd um Palestínumálið fyrir forystu sína.
Sovéskir stjórnarerindrekar fóru út frá þeirri staðreynd að Bandaríkjamenn og Bretar voru að reyna að „koma í veg fyrir afskipti annarra ríkja af lausn Palestínumálsins þar til Bandaríkin og England hafa náð fullum tökum á Palestínu.
Diplómatarnir mótuðu afstöðu Sovétríkjanna: Ensk-ameríska nefndin er ekki bær til að ræða og leysa þetta vandamál án hagsmunaaðila; Afnema verður umboð Breta fyrir Palestínu - það truflar aðeins lausn Palestínumálsins. Breskir hermenn verða að hverfa til baka; Koma ætti á fót trúnaðarráði Sameinuðu þjóðanna yfir Palestínu, sem mun undirbúa skilyrði fyrir stofnun sjálfstæðrar og lýðræðislegrar Palestínu.
Dekanozov staðgengill alþýðuráðsmanns sendi Molotov athugasemd: „Ég tel að þessar tillögur séu almennt ásættanlegar. Ég bið um leiðbeiningar þínar."
Dekanozov, sem fann fyrir stuðningi Beria, hegðaði sér sjálfsöryggi, leysti öll mál af djörfung og gaf sendiherrunum fyrirmæli. Fyrsti aðstoðarráðherra Vyshinsky gat ekki líkað við þá staðreynd að Dekanozov væri að blanda sér í biskupsdæmi sitt, en Andrei Yanuaryevich sýndi aldrei óánægju sína. Hann var hræddur við Dekanozov, eins og allt fólkið úr KGB-deildinni.
Molotov var ekki öruggur í ókunnugum vandamálum. Hann sneri sér að varamönnum sínum: „tt. Vyshinsky, Lozovsky, Dekanozov. Við þurfum að ræða."
Palestínskir gyðingar sáu að Sovétstjórnin gat ekki mótað sér afstöðu. Og hann veit ekki hvoru megin hann á að taka.
Að sjálfsögðu vildu Moskvu styðja þá sem myndu fylgja Sovétríkri línu til að bregðast við. En aðalverkefnið var að þvinga England til að yfirgefa Palestínu. Þessi afstaða varð til þess að sovéska forystan beitti sér fyrir stofnun gyðingaríkis, vegna þess að palestínskir gyðingar voru andvígir Bretum og í raun og veru í stríði gegn Bretum.
Þann 28. júní 1946 sendi yfirmaður arabadeildar stjórnmáladeildar stjórnar Gyðingastofnunarinnar fyrir Palestínu, Elyahu Sasson (verðandi forstöðumaður Miðausturlandadeildar ísraelska utanríkisráðuneytisins og sendimaður í Tyrklandi), bréf. frá Jerúsalem til fulltrúa gyðingastofnunarinnar í Washington, Epstein, með túlkun hans á afstöðu Sovétríkjanna:
„Sovétmenn geta ekki sætt sig við þá staðreynd að Stóra-Bretland er að reyna að leysa vandamál svæðisins á eigin spýtur, byggt eingöngu á eigin hagsmunum, án þess að blanda Rússum að minnsta kosti að því marki sem Bandaríkin koma við sögu.
Erting Rússa yfir þessu kom sérstaklega skýrt fram þegar tilkynnt var um afnám umboðsins fyrir Transjórdaníu, yfirlýsingu þess sem sjálfstætt ríki og undirritun hersáttmála milli Transjórdaníu og Englands, sem gerir þeim síðarnefndu kleift að halda uppi hernaði. einingar í hvaða fjölda sem er á yfirráðasvæði Transjórdaníu og landamærum þess.
Þessi samningur breytir Transjórdaníu í breska herstöð, sem stjórnar öllu arabasvæðinu og getur, undir vissum kringumstæðum, þjónað sem „stökkpallur“ fyrir Stóra-Bretland til að komast að landamærum Rússlands.
En þar sem Rússar geta ekki komið í veg fyrir gerð þessa samnings reyna Rússar nú að trufla hann með óbeinum afskiptum af lausn Palestínuvandans...“
Sovétríkin hvöttu til hvers kyns mótspyrnu gegn Bretum - aðgerðum gyðinga og araba í Palestínu, Kúrda og sjíta í Írak, pólitískrar andstöðu í Egyptalandi, Líbanon og Sýrlandi. Moskvu beið þar til England þoldi það ekki og vandamálið yrði tekið til umræðu á alþjóðlegum vettvangi með þátttöku Rússa. Þá mun sovéska forystan fá tækifæri til að hafa áhrif á vandamál Palestínumanna og annarra vandamála í austri Araba.
„Mér sýnist þessi mynd vera mjög nálægt sannleikanum,“ hélt Sasson áfram. - Ef svo er ættum við alls ekki að óttast að koma Palestínuvandanum til umræðu í öryggisráðinu eða allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Ekki aðeins ættum við ekki að óttast að Rússar taki afstöðu sem er fjandsamleg okkur, heldur þvert á móti eru alvarlegar ástæður til að ætla að staða Sovétríkjanna verði vinsamleg.
Ekki vegna þess að þeir hafi samúð með okkur eða hata araba, heldur út frá nauðsyn þess að gera upp pólitískar skorður við Breta. Ef einhver tapar, þá verða það fyrst og fremst Arabar og Stóra-Bretland...“
Síonistar hafa þegar fundið fyrir fyrstu raunhæfu afleiðingunum af samúð með þeim af hálfu sovésku forystunnar.
Eftir stríðið undirritaði bráðabirgðastjórn Póllands samning við Sovétstjórnina „um rétt til afturköllunar frá sovéskum ríkisborgararétti einstaklinga af pólsku og gyðingaríki og brottflutning þeirra til Póllands. Allir pólskir ríkisborgarar sem fundu sig á sovésku yfirráðasvæði eftir skiptingu landsins haustið '39 gátu nú snúið heim.
Flestir pólskir gyðingar völdu að vera ekki áfram í Sovétríkjunum heldur fóru til Póllands. En þegar þeir áttuðu sig fljótt á því að Pólverjar voru alls ekki ánægðir með þá hlupu þeir til Palestínu. Enginn truflaði þá.
Þann 4. september 1946 tilkynnti staðgengill ráðherraráðs Sovétríkjanna um heimsendingarmál, Golubev hershöfðingi, yfirmanni 3. Evrópudeildar utanríkisráðuneytisins, Andrei Andreevich Smirnov:
„Ég upplýsi ykkur ykkur til upplýsingar að samkvæmt fulltrúa fyrir heimsendingu í Austurríki, Starov ofursti, er flutningur gyðinga á leið til Palestínu hafin frá Póllandi um yfirráðasvæði Tékkóslóvakíu og sovéska svæði Austurríkis. Alls verða 200.000 gyðingar að halda áfram til Palestínu...
Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum eru flutningarnir sendir til bandaríska hernámssvæðisins í München, þar sem söfnunarstaður er að sögn settur upp fyrir frekari sendingu þeirra til Palestínu...“
Andrei Smirnov var frægur diplómat. Hann starfaði í alþýðunefndinni um utanríkismál frá 1936, fyrir stríð var hann ráðgjafi sendiráðsins í Þýskalandi og frá 1941 var hann sendiherra í Íran þar sem sovéskir hermenn voru sendir á vettvang. Stór störf lágu fyrir honum - hann starfaði í miðstjórnarkerfinu, var sendiherra í Þýskalandi og Austurríki og aðstoðarutanríkisráðherra.
Smirnov upplýsti forystu ráðuneytisins um bréfið frá Golubev hershöfðingja.
Í grundvallaratriðum var ástandið óþægilegt. Nýlegir sovéskir borgarar flúðu land við fyrsta tækifæri. Þetta er áfall fyrir orðspor sósíalismans. En Stalín tók því með æðruleysi. Það var engin skipun um að stöðva brottflutning til Ísraels.
 
Sovétríkin koma síonista til bjargar
Tillögum ensk-amerísku nefndarinnar frá þrítugasta apríl af fjörutíu og sex var hafnað með afgerandi hætti af arabalöndunum.
Þann tuttugasta og sjöunda júlí lagði ný sérfræðinganefnd fram aðra áætlun: að skipta Palestínu í fjögur svæði, eitt gyðinglegt, eitt arabískt og tvö undir beinni stjórn Englands. Öll svæði verða sameinuð í eitt ríki undir forystu miðstjórnar, sem verður undir forystu enskrar yfirmanns.
Sovéskir stjórnarerindrekar höfnuðu þessari hugmynd strax og lögðu aftur fram hugmyndina um vörslu SÞ yfir Palestínu.
Það eina sem stóð í vegi fyrir nýju bandalagi zíonista og sovésku forystunnar voru yfirlýsingar um stöðu gyðinga í Sovétríkjunum. Sumir leiðtogar zíonistahreyfingarinnar töldu að þeir yrðu að loka augunum fyrir ástandinu innan Sovétríkjanna. Stuðningur Moskvu er mikilvægari. Aðrir mótmæltu harðlega tvísiðunarstefnunni.
Forstöðumaður Rannsóknastofnunar gyðinga á World Jewish Congress, Jacob Robinson, talaði á fundi American Emergency Zionist Council 19. nóvember 1946:
„Síðan 1941 hófst nýtt tímabil í samskiptum okkar við Sovétríkin. Við fórum að hrósa þeim, þrátt fyrir það sem við vissum vel, þegjandi framhjá hræðilegustu hlutum. Það voru ástæður fyrir þessu meðan stríðið hélt áfram. Sigur á Þýskalandi nasista var mikilvægari. En orðatiltæki Churchills „járntjald“ fær bókstaflega merkingu. Gyðingar í Bandaríkjunum hafa ekki hugmynd um hvað er að gerast í Sovétríkjunum. Hvers vegna er talið að gyðingamálið hafi verið leyst í Sovétríkjunum? Gyðingahatur er í mikilli tísku þar í dag...“
Þann 5. mars 1946 flutti Churchill fyrrverandi forsætisráðherra fræga ræðu sína í Fulton. Hann talaði um járntjaldið sem skipti Evrópu í lönd þar sem frelsi er og lönd þar sem ekkert frelsi er. Orð Churchills um járntjaldið voru nákvæm formúla. Evrópa klofnaði.
En í raun notaði Churchill hugtakið „járntjald“ fyrst í bréfi til Trumans forseta ári áður, þann tólfta maí af fjörutíu og fimm:
„Járntjaldið hefur fallið yfir framhlið þeirra. Við vitum ekki hvað er að gerast á bakvið það “...
Palestínskir gyðingar náðu markmiði sínu. Bresk yfirvöld gáfust upp.
Þann 14. febrúar 1947 tilkynnti Bevin utanríkisráðherra um þá ákvörðun breskra stjórnvalda að vísa spurningunni um Palestínu til SÞ, vegna þess að tillögum Breta var hafnað af Arabum. Þetta var örvæntingarskyn.
Sovéskir stjórnarerindrekar voru ánægðir með synjun Breta á Palestínu. Þeir voru mjög hliðhollir neðanjarðarbardagahópum gyðinga sem börðust við Breta.
Sovéski sendiherrann í Líbanon, Solod, skrifaði yfirmanni Miðausturlandadeildar utanríkisráðuneytisins, Samylovsky, 19. febrúar 1947:
Bretar voru svo hrifnir af leiknum við að berjast gegn hryðjuverkamönnum gyðinga að auk allra árása sem breski herinn skipulagði í Tel Aviv og árása að hluta í allar borgir Palestínu girtu þeir heilu hverfin í Jerúsalem og Haifa af með gadda. vír. Þetta lítur allt svo fyndið út að Palestínumenn kalla þessi afgirtu hverfi í gríni „Bevin Towns“.
Hinum harða vetri fylgdi í Englandi alvarlegasta eldsneytiskreppa í sögu landsins. Iðnaðurinn stöðvaðist nánast, Bretar voru í örvæntingu að frjósa. Bresk stjórnvöld vildu frekar en nokkru sinni fyrr góð samskipti við arabísk olíuútflutningslönd.
Þann 6. mars 1947 afhenti Boris Efimovich Stein, ráðgjafi utanríkisráðuneytisins, fyrsta vararáðherra Vyshinsky athugasemd um Palestínumálið:
„Hingað til hafa Sovétríkin ekki mótað afstöðu sína til málsins um Palestínu. Í tengslum við væntanlega umræðu á vegum Sameinuðu þjóðanna um Palestínuvandann er slík mótun á sjónarmiði Sovétríkjanna nauðsynleg.“
Steinn starfaði í alþýðunefndinni í utanríkismálum frá tvítugsaldri. Fyrir stríðið var hann fulltrúi í Finnlandi og Ítalíu. Síðan var hann sendur til að kenna við Æðri diplómatíska skólann og Æðri flokksskólann undir miðstjórninni. Hann varði ritgerð sína og varð prófessor. Gyðingar voru smám saman fjarlægðir úr diplómatískum störfum, en fyrst um sinn réð utanríkisráðuneytið Stein sem ráðgjafa.
Steinn taldi að hafna þyrfti hugmyndinni um fjárvörslu Palestínu:
„Möguleikinn á að koma á vörsluvaldi yfir Palestínu stendur frammi fyrir þeirri staðreynd að íbúar þessa lands (bæði gyðingar og arabar) eru nógu þroskaðir fyrir fullkomið sjálfstæði. Hvorki arabar né gyðingar fallast á nokkurs konar forsjárhyggju og krefjast algjörs sjálfstæðis.
Framlagning Stóra-Bretlands á spurningunni um Palestínu til Sameinuðu þjóðanna til umræðu felur í sér fyrsta tækifæri fyrir Sovétríkin, ekki aðeins til að láta í ljós sjónarhorn sitt á spurningunni um Palestínu, heldur einnig til að taka virkan þátt í örlögum Palestínu.
Sovétríkin geta ekki annað en stutt kröfur um algjört sjálfstæði Palestínu sem ríkis...“
Í mars 1947 var Vladimir Dekanozov vikið úr utanríkisráðuneytinu.
Ferill Dekanozovs var skemmdur vegna ástríðu hans fyrir veikara kyninu. Þeir segja að einn þeirra sem hann hafði augastað á hafi valdið hneyksli. Hann var fluttur til aðalstjórnar sovéskra eigna erlendis (það var undir stjórn annars bandamanns Beria, fyrrverandi ríkisöryggisráðherra Vsevolod Nikolaevich Merkulov). En hann dvaldi ekki þar heldur. Hann var lækkaður til að vera skipaður fulltrúi í stjórn útvarpsnefndar...
Málefni Mið-Austurlanda voru færð til Vyshinskys fyrsta aðstoðarráðherra.
Andrei Yanuaryevich Vyshinsky hélt áfram í sögunni sem fyrst dómari og síðan saksóknari við hin alræmdu réttarhöld í Moskvu á þriðja áratugnum. En Vyshinsky var saksóknari Sovétríkjanna í aðeins fjögur ár og í jafnmörg ár gegndi hann embætti utanríkisráðherra. Alls starfaði hann í utanríkisráðuneytinu í fjórtán ár, meira en hjá saksóknara.
Sumarið 1939 var hann leystur frá saksóknarastörfum og samþykktur sem staðgengill ríkisstjórnar í menningar- og menntamálum. Og á fjórða áratugnum varð hann líka staðgengill alþýðufulltrúa í utanríkismálum.
Molotov og Vyshinsky hötuðu hvorn annan. Þetta hentaði Stalín. Molotov neyddist til að sætta sig við staðgengill sem hann þoldi ekki.
Vyacheslav Mikhailovich, við hvert tækifæri, skammaði Andrei Yanuaryevich og endurtók: „Þú ættir bara að halda ræður!
En Vyshinsky hafnaði honum.
Hann blómstraði á diplómatískum vettvangi. Hann kom eingöngu fram opinberlega í stállituðum diplómatískum einkennisbúningi. Hann leit vel út og leit út eins og alvöru hershöfðingi.
Vyshinsky var líklega menntaðasti aðstoðarmaður Stalíns, hann kunni evrópsk tungumál - pólsku og frönsku reiprennandi, þýsku og ensku nokkuð vel, og átti þokkafulla samskipti við útlendinga sem þurftu að heillast. Hann var ekki án þokka og fyndni, hann var hrifinn af nokkrum erlendum stjórnarerindrekum, en aðallega af þeim sem ekki skildu neitt í sovésku lífi.
Þann 2. apríl 1947 bað breska ríkisstjórnin framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna um að setja Palestínumálið á dagskrá næsta fundar allsherjarþingsins eða kalla saman sérstakan fund til að mynda nefnd um Palestínumálið.
Ríkisstjórnir arabaríkja - Egyptalands, Íraks, Sýrlands, Líbanons og Sádi-Arabíu - komu með gagnfrumkvæði. Þeir báðu um að taka upp málið um að binda enda á umboð Breta yfir Palestínu og lýsa yfir sjálfstæði þess á sérstökum fundi Sameinuðu þjóðanna.
Í apríl 1947 þróaði Miðausturlandadeild utanríkisráðuneytisins sovéska stöðu. Aðalatriðið var uppsögn breska umboðsins í Palestínu og brottflutning breskra hermanna. Restin var mótuð minna sérstaklega.
Þann 28. apríl 1947 hófst sérstakur fundur SÞ um Palestínu í New York. Tillaga Arabaríkjanna um tafarlausa yfirlýsingu um sjálfstæði Palestínumanna var hafnað.
Þar sem breskir stjórnmálamenn, eins og þeir segja, þvoðu hendur sínar, voru örlög Palestínu háð tveimur stórveldum - Bandaríkjunum og Sovétríkjunum.
Truman Bandaríkjaforseti gat ekki gert neitt. Áhrifamenn í stjórn hans voru mjög andvígir gyðingaríki. Þetta var augnablikið þegar pólitísk framtíð Trumans sjálfs var máluð í drungalegum litum - samkvæmt almennum skoðanakönnunum myndi hann óhjákvæmilega tapa kosningum í framtíðinni. Áhrif hans féllu jafnvel innan hans eigin stjórnunar. Hann hafði engan tíma fyrir palestínska gyðinga: hvað sem SÞ ákváðu, svo yrði það.
Með öðrum orðum, síðasta orðið var eftir hjá Stalín.
Síonista til mikillar undrunar komu Sovétríkin þeim til bjargar. Og hvernig! Hann sýndi ekki bara samúð heldur krafðist þess að stofnað yrði gyðingaríki í Palestínu.
Þetta verkefni var falið Andrei Gromyko, sem í apríl 1946 var leystur af Stalín frá embætti sendiherra í Washington og staðfestur sem fastafulltrúi hjá SÞ, og til að bæta stöðu sína var hann gerður að aðstoðarutanríkisráðherra. Stalín virtist á þeirri stundu vera fulltrúi SÞ miklu mikilvægari en sendiherrastaðan.
Andrei Andreevich framkvæmdi fljótt og kunnátta fyrirmæli Moskvu, þekkti ekki þreytu og Molotov gat ekki fengið nóg af honum.
Af öllum sovéskum diplómatum nefndi hann Gromyko sérstaklega. Andrei Andreevich var svipaður í eðli og Vyacheslav Mikhailovich, og fór meira að segja í gegnum skólann sinn, náði tökum á diplómatískum stíl Molotovs - þurr, sterkur, ósveigjanlegur.
Gromyko var venjulega falið að segja „nei“. Að þessu sinni, eftir fyrirmælum Moskvu, sagði Andrei Andreevich „já“ með allri hörku sinni! Og hugmyndin um að stofna gyðingaríki fékk eiginleika raunveruleikans.
Hinn fjórtánda maí 1947 talaði Gromyko á sérstökum fundi allsherjarþingsins um málefni Palestínu. Ræða hans var eina markverða pólitíska yfirlýsingin á þinginu, sem átti að gegna eingöngu tæknilegu hlutverki - að samþykkja nefndina um Palestínu.
Eftir að hafa sagt að England hefði ekki uppfyllt umboð sitt sagði Gromyko að „þráir umtalsverðs hluta gyðinga þjóðarinnar tengist spurningunni um Palestínu og framtíðarríkisskipulag hennar.
Gromyko réttlætti rétt gyðinga til að stofna sitt eigið ríki í Palestínu:
„Gyðingaþjóðin varð fyrir einstakri ógæfu og þjáningu í síðasta stríði. Þessar hörmungar og þjáningar, án ýkju, þverra lýsingu... Heildarfjöldi gyðinga sem létust fyrir hendi fasista böðlanna er áætlaður um sex milljónir manna. Aðeins um ein og hálf milljón gyðinga í Vestur-Evrópu lifðu stríðið af.
En þessar tölur gefa þó hugmynd um þær fórnir sem gyðingalýðurinn þjáðist af fasistaárásarmönnum, gefa ekki hugmynd um þá erfiðu stöðu sem mikill fjöldi gyðinga komst í eftir stríðið.
Mikill fjöldi eftirlifandi gyðinga í Evrópu var sviptur heimalandi sínu, skjóli og framfærslumöguleikum. Hundruð þúsunda gyðinga reika um mismunandi lönd Evrópu í leit að framfærslu, í leit að skjóli. Flestir þeirra eru í búðum flóttafólks og allir halda áfram að líða miklar þrengingar...
Það er leyfilegt að spyrja: Geta Sameinuðu þjóðirnar, miðað við svo erfiðar aðstæður fyrir hundruð þúsunda eftirlifandi gyðinga, ekki sýnt aðstæðum þessa fólks áhuga, skorið úr heimalandi sínu og frá eldstöðvum? að hjálpa þessu fólki ekki í orði, heldur í verki...
Sú staðreynd að ekki eitt einasta Vestur-Evrópuríki gat tryggt vernd grunnréttinda gyðinga og verndað hana gegn ofbeldi af hálfu fasískra böðla skýrir löngun gyðinga til að stofna sitt eigið ríki. Það væri ósanngjarnt að taka þetta ekki með í reikninginn og neita rétti gyðinga til að gera sér grein fyrir slíkum vonum...“
Gromyko taldi upp fjóra kosti til að leysa málið: það er hægt að mynda eitt ríki með jafnrétti gyðinga og araba; Palestínu má skipta í tvö ríki; það er hægt að búa til arabaríki þar sem gyðingar eru í minnihluta og það er hægt að búa til gyðingaríki þar sem arabar eru minnihluti.
Fulltrúi Sovétríkjanna talaði fyrir „stofnun sjálfstætts tvíþætts lýðræðisríkis araba-gyðinga. En hann benti strax á að ef það er ómögulegt að tryggja friðsamlega sambúð araba og gyðinga, þá er nauðsynlegt að stofna tvö sjálfstæð ríki.
Ræða Gromyko kom Zíonista skemmtilega á óvart. Hann talaði ekki aðeins um þjáningar gyðinga heldur einnig að gyðingar ættu skilið sitt eigið ríki.
Arabar voru undrandi. Þeir töldu Moskvu ekki alvarlegan leikmann í málefnum Miðausturlanda, það var alveg nóg fyrir þá að leggja England og Rússland upp á móti hvort öðru. Nú sáu þeir að þeir yrðu að taka tillit til álits Rússa.
Þann 15. maí 1947 skrifaði ritari skrifstofu bandarísku gyðingaráðstefnunnar í Washington, D. Wahl, til formanns bandarísku stjórnardeildar Gyðingastofnunarinnar fyrir Palestínu:
„Ég vann mikilvæg störf bæði með sovéska sendiráðinu og með sovésku sendinefndinni í New York. Ég verð að upplýsa þig um að sendiráðið í Washington hefur lýst yfir miklum áhuga á að fá mögulega aðstoð og tillögur fyrir sendinefnd sína til SÞ...
Í öllum samtölum mínum í sendiráðinu og við sovésku sendinefndina fann ég ekki fyrir neinni höfnun á vonum gyðinga. Mér til mikillar ánægju og ég vona, að sovéska sendinefndin studdi okkur umfram allar væntingar í samanburði við það sem við vorum vön að treysta á frá hvaða stórveldi sem er...
Öfugt við fréttir í blöðum voru alvarlegar mótsagnir á milli sendinefnda Araba og Sovétríkjanna. Reyndar er miklu meira líkt með stöðu sovésku sendinefndarinnar og vonum Gyðingastofnunarinnar...“
Stefna Sovétríkjanna gagnvart Palestínu lenti í auknum mæli í andstöðu við stefnu sína gagnvart eigin gyðingum. Stalín ætlaði að gefa palestínskum gyðingum sitt eigið ríki, en bannaði sovéskum gyðingum jafnvel það sem sovéskum diplómatum var leyft - samúðarorð til zíonista.
Innan lands var jafnvel siðferðilegur stuðningur við síonisma talinn alvarlegur glæpur.
Á þeim dögum þegar ræða Gromyko í þágu síonisma var til umræðu í New York, 27. maí 1947, tilkynnti ríkisöryggisráðherra Úkraínu, Sergei Romanovich Savchenko, aðalritara miðstjórnar Úkraínu. kommúnistaflokkur lýðveldisins:
„Meðal gáfumanna gyðinga hafa Zíonista þættir verulega aukið þjóðernislega starfsemi sína...
Í hringjum þessa gyðinga gáfumenna er rógburður gegn Sovétríkjunum gegn leiðtogum kommúnistaflokks allssambandsins (bolsévika) og sovéska ríkisins, sem að sögn ekki skapa nauðsynleg skilyrði fyrir þjóðartilveru gyðinga í Sovétríkjunum og að eftir lok ættjarðarstríðsins hafi hin svokallaða gyðingaspurning að þeirra mati tekið á sig bráða mynd.
Í þessu sambandi eru settar fram óskir um stofnun sjálfstætt gyðingaríkis og skipulagningu brottflutnings ungmenna gyðinga til Palestínu...“
Á þeirri stundu var Lazar Moiseevich Kaganovich fyrsti ritari miðstjórnar kommúnistaflokksins í Úkraínu. Hann afsalaði sér aldrei gyðingauppruna sínum og var verndari gyðingaleikhússins í Moskvu. En hann gleymdi ekki að endurtaka að hann hafði barist við síonista allt sitt líf.
Þann 15. maí, samkvæmt ákvörðun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna, var stofnuð sérstök nefnd úr fulltrúum ellefu ríkja til að rannsaka ástandið í Palestínu og gera tillögur.
Þremur og hálfum mánuði síðar, 1. september, skilaði sérstaka nefndin skýrslu til SÞ. Meirihluti nefndarmanna komst að þeirri niðurstöðu að nauðsynlegt væri að stofna tvö sjálfstæð ríki og flytja Jerúsalem undir forsjá SÞ.
Minnihluti (fulltrúar Júgóslavíu, Indlands og Írans) lagði til að stofnað yrði sambandsríki sem samanstendur af gyðinga- og arabaríkjum með höfuðborgina í Jerúsalem:
„Gyðingar munu færa hingað til lands félagslega krafta og vísindalegar aðferðir Vesturlanda, og Arabar munu aftur á móti bæta við þessa einstaklingshyggju og innsæi skilning á lífinu. Palestína verður áfram eitt land þar sem semískir hugsjónir geta verið innifalin."
Þann 11. september 1947 bauð fyrsti ritari sovéska sendiráðsins í Bandaríkjunum, Mikhail Sergeevich Vavilov, fulltrúa gyðingastofnunarinnar fyrir Palestínu í Washington, Epstein, í morgunmat.
Vavilov var málmfræðingur; árið 1939 útskrifaðist hann úr framhaldsnámi við All-Union Aluminum-Magnesium Research Institute í Leníngrad og var sendur til Alþýðuráðs utanríkismála með ráðningu aðila. Hann þjónaði í Afganistan, var aðstoðarræðismaður í Los Angeles og aðalræðismaður í San Francisco.
Í morgunmatnum var rætt um starf sérnefndar Sameinuðu þjóðanna, sem ákvað örlög Palestínu. Vavilov spurði Epstein beina spurningu sem vakti mestan áhuga Moskvu:
— Hvernig sérðu sambandið milli framtíðarríkis gyðinga í Palestínu og Sovétríkjanna?
Hann svaraði:
— Af landfræðilegum, efnahagslegum og pólitískum ástæðum hlýtur að koma á viðunandi samskiptum við Sovétríkin augljóslega að vera fyrsta áhyggjuefni gyðingaríkis. Hlutfallsleg nálægð Sovétríkjanna við Palestínu og möguleikar á hagsmunalegum efnahagsskiptum ættu óhjákvæmilega að leiða til þess að gyðingaríki leitist við að koma á vináttu og gagnkvæmum skilningi við Sovétríkin. Það er óþarfi að tala um vingjarnlegar tilfinningar sem palestínskir gyðingar bera til Rússa...
Þetta var það sem sovéski diplómatinn bjóst við að heyra.
Nú höfum við aflétt leynd af skjölum úr skjalasafni utanríkisráðuneytisins, þar sem afstaða Sovétríkjanna kemur fram algjörlega hreinskilnislega, án diplómatískra tvímælis.
Í ljósi mikilvægis þess sem var að gerast fór fyrsti aðstoðarráðherra Vyshinsky til New York. Gromyko var ekki ánægður með þetta. Þau þoldu ekki hvort annað. Eftir að hafa gegnt embætti sendiherra og síðan fulltrúa hjá SÞ, varð Gromyko vanur hlutfallslegu sjálfstæði; hann var reiður yfir höfðinglegum siðum Vyshinskys. Andrei Yanuaryevich var pirraður yfir náttúrulegum hægagangi Gromyko.
Þann 30. september 1947 sendi Molotov utanríkisráðherra símskeyti til Vyshinsky með kóða:
„Þú verður að hafa í huga að þegar tilskipunin til Gromyko, sem þú þekkir, lagði til að stofnað yrði tvöfalt ríki sem fyrsta valkostinn til að leysa Palestínumálið, þá gerðum við þetta af taktískum ástæðum.
Við getum ekki haft frumkvæði að því að stofna gyðingaríki, en afstaða okkar kemur betur fram í annarri útgáfu af nefndri tilskipun okkar um sjálfstætt gyðingaríki.
Þar sem meirihluti nefndarinnar var hlynntur stofnun sérstakts gyðingaríkis eftir könnunina, ættir þú að styðja álit þessa meirihluta, sem samsvarar grundvallarafstöðu okkar til þessa máls.
Staðfesta kvittun."
Stalín samþykkti persónulega tilskipanir sendinefndarinnar til SÞ. Leiðtoginn, af taktískum ástæðum, skipaði Gromyko að tjá hugmyndina um eitt arabískt-gyðingaríki, en í raun vildi hann aðeins sjá Ísrael í Palestínu.
Þann 15. október 1947 sendi Vyshinsky símsendingu frá Molotov frá New York:
„Yfirlýsingu okkar um Palestínu var mjög vel tekið af gyðingum. Arabarnir eru vonsviknir, þótt eftir ræðu Gromyko á neyðarfundinum hafi þeir haft mjög litla von um möguleikann á að breyta afstöðu okkar.
Áherslan á að styðja gyðinga var skýr. Vyshinsky og Gromyko var skipað að samræma afstöðu sína við zíonista og greiða atkvæði með þeim.
Hinn 16. október sendi Molotov símskeyti til Vyshinsky í New York með nýjum fyrirmælum frá leiðtoganum:
„Við sjáum enga ástæðu til að mótmæla tillögu Kólumbíu. Frá pólitísku sjónarhorni virðist ráðlegt að styðja þessa tillögu, þar sem hún veitir, ásamt lausn á vanda innflytjenda til Palestínu hundrað og fimmtíu þúsund gyðinga, lausn á almennum vanda evrópskra gyðinga í erfiðleikum.
Nauðsynlegt er þó að komast að áliti gyðinga sjálfra. Ef kólumbíska tillagan hentar þeim ættir þú ekki að mótmæla þessari tillögu.
Vinsamlegast upplýstu mig um framtíðina."
Þann 26. október heimsótti forstöðumaður stjórnmáladeildar stjórnar Gyðingastofnunarinnar fyrir Palestínu, M. Shertok, sovéska yfirvaldið Semyon Konstantinovich Tsarapkin.
Semyon Tsarapkin stýrði bandarísku deildinni í utanríkismálaráði fólksins í þrjú ár og kom síðan sem ráðgjafi sendiráðs sendiráðsins.
Hinn innsæi M. Shertok skrifaði:
„Á meðan á samtalinu stóð lýsti rússneska hliðin ekki reiðubúin eða sérstaklega loforð um að samþykkja sjónarmið okkar, en á sama tíma var sýnt fram á löngun til að kynnast afstöðu okkar og skilja hana. Samtalið hélt áfram eins og þeir vildu fá eitthvað eins og leiðbeiningar frá okkur ... "
Shertok vissi ekki að álit síonista væri sannarlega afar mikilvægt fyrir sovéska diplómata. Þetta er það sem Stalín skipaði. Leiðtoginn var í fríi. Eftir stríðið dvaldi Stalín þremur til fjórum mánuðum í suðurhluta landsins á hverju ári. Hann sneri venjulega aftur til Moskvu tuttugasta og fyrsta desember, afmælisdaginn sinn.
En jafnvel í fríi fylgdist Stalín grannt með því sem var að gerast á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Dulkóðuð símskeyti bárust til hans í samfelldum straumi.
Þann 26. október sendi Molotov Stalín ítarlega athugasemd:
"Vyshinsky greinir frá því að fyrsta undirnefnd Palestínunefndarinnar hafi byrjað að þróa áætlun um skipulag Palestínu á aðlögunartímabilinu á grundvelli samþykktra samhljóða tilmæla og skýrslu meirihluta sérnefndarinnar."
Áætlunin fól í sér afnám breska umboðsins um stjórn Palestínu, brottflutning breskra hermanna þaðan, stofnun landamæra gyðinga og arabaríkja og boðun þeirra.
Molotov sneri sér að leiðtoganum fyrir refsingu:
„Vyshinsky bendir á að ofangreind ákvæði falli í grundvallaratriðum saman við álit fulltrúa gyðingastofnunarinnar.
Ég legg til að fallast á tillögur Vyshinskys."
Í minnisblaði sem varðveitt er í skjalasafninu segir:
„Félagi Poskrebyshev greindi frá því á HF að félagi Stalín væri sammála. Podcerob."
Alexander Nikolaevich Poskrebyshev var fastur aðstoðarmaður leiðtogans í næstum þrjá áratugi.
Boris Fedorovich Podtserob var aðstoðarmaður Molotovs, árið 1949 varð hann framkvæmdastjóri utanríkisráðuneytisins og árið 1952 varð hann aðstoðarutanríkisráðherra.
 
Gromyko flytur sína frægu ræðu
Því opinskárri sem Sovétríkin studdu zíonista, því örvæntingarfullari mótmælti bandarísk stjórnvöld hugmyndinni um að stofna gyðingaríki í Palestínu.
Áhrifamestu andstæðingar zíonista í Washington voru tveir menn sem í raun var staða Bandaríkjanna háð: George Marshall utanríkisráðherra og James Forrestal varnarmálaráðherra. Þeir óttuðust að arabalönd myndu sveiflast í átt að Rússlandi og Ameríka yrði skilin eftir án olíu frá Mið-Austurlöndum.
George Catlett Marshall eyddi öllu lífi sínu í herþjónustu. Eftir árás Japana á bandarísku flotastöðina í Pearl Harbor gerði Roosevelt forseti hann að hernaðarráðgjafa sínum. Það var Marshall sem mælti með því að Truman notaði kjarnorkusprengjuna gegn Japönum '45. Stalín gaf fyrirskipun um að Marshall yrði veitt reglu Suvorovs herforingja og Gromyko sendiherra afhenti verðlaunin.
Eftir stríðið sagði Marshall af sér og Truman skipaði hann utanríkisráðherra. Marshall, stríðshetja, var höfundur hinnar frægu áætlunar um endurreisn evrópska hagkerfisins.
Einstaklingur Marshalls var fyrsti staðgengill hans og framtíðararftaki, Dean Acheson. Hann var maður með karakter og lögmál sem hann vék ekki frá. Í síðari heimsstyrjöldinni var Acheson talsmaður þess að bæta samskipti við Sovétríkin. Hann bauðst til að deila leyndarmálum kjarnorku með Sovétríkjunum og trúði því að annars myndi Moskvu glata trausti á Ameríku og Englandi.
En þá breytti Acheson afstöðu sinni. Frá september '45 var hann aðstoðarutanríkisráðherra í stjórnmálamálum. Hann varð fyrir mestum áhrifum af tilraun Stalíns til að þvinga Tyrki til að færa Sovétríkin yfirráð yfir Bosporussundinu.
Acheson ræddi við Truman forseta og sannfærði hann um að Bandaríkin yrðu að taka harða afstöðu gegn Stalín. Acheson varð arkitektinn að innilokunarstefnunni. Marshall var oft fjarverandi frá Washington og Acheson stjórnaði daglegu starfi bandarískra stjórnarerindreka. Hann var ekki að hugsa svo mikið um olíu heldur nauðsyn þess að koma í veg fyrir að Stalín næði fótfestu í Miðausturlöndum.
Stuðningsmenn náinna samskipta við arabalönd gefa einnig tóninn í bandarískum leyniþjónustum.
Yfirmaður leyniþjónustu- og upplýsingaskrifstofu utanríkisráðuneytisins var nýlegur sendiherra í Sádi-Arabíu, William Eddy. Samúð hans með arabaheiminum er auðvelt að útskýra ef þú veist að eftir að hann sagði af sér fékk hann hálaunaða ráðgjafastöðu hjá arabíska-ameríska olíufélaginu Aramco.
Helsti sérfræðingur CIA í Miðausturlöndum var Kermit Roosevelt, barnabarn Theodore Roosevelts forseta. Eftir að hann hætti í ríkisþjónustu fékk hann einnig stöðu sem varaforseti Gulf Oil olíufélagsins.
Bandaríkjamönnum brá við skyndilegan áhuga Sovétríkjanna á Mið-Austurlöndum og yfirlýstan stuðning við síonisma.
Þann 2. nóvember 1947 hitti pólitískur ráðgjafi Gyðingastofnunarinnar fyrir Palestínu í New York, L. Gelber, Dean Rusk, forstöðumann SÞ deildar utanríkisráðuneytisins.
„Herra Rusk tók á móti mér á hótelherbergi Marshalls framkvæmdastjóra,“ skrifaði Gerber í skýrslunni. - Í stríðinu var herra Rusk ofursti, þar til í mars 1947 starfaði hann sem borgaralegur aðstoðarmaður varnarmálaráðherrans í stjórnmálamálum og varð væntanlega ein af nýju persónunum sem utanríkisráðherrann flutti til utanríkisráðuneytisins frá kl. meðal fyrrverandi samstarfsmanna hans í hernum.
Það væri rökrétt að trúa því að herra Rusk sé ekki venjulegur deildarstjóri. Hann er sá sem er treyst og talar fyrir sjálfan Marshall hershöfðingja. Og ef þetta er svo, þá ætti að gefa sumum eftirfarandi fullyrðingum herra Rusk mesta þýðingu.
Í okkar eigin þágu, telur hann, að við verðum að forðast hvers kyns tengsl við Rússland. Ræða Rússa fyrir skiptingu Palestínu kemur á óvart vegna nýmælis í pólitík hliðhollum zíoniskum.
Nú er talað á bak við tjöldin að gyðingar á flótta séu að safnast saman í Constanta við Svartahaf og sigli til Palestínu frá rússneska svæðinu. Við getum sjálf skilið þessar aðstæður sem tjáningu mannúðlegrar afstöðu af hálfu Sovétríkjanna, en aðrir gætu túlkað það sem aðgerð stórveldis, þar sem flóttamenn gegna hlutverki peða og tilgangur þess er að valda áhyggjur af ensk-ameríska hópnum.
Herra Rusk ráðlagði okkur að skoða vel hvaða áhrif sérhver tengsl milli zíonista og Sovétríkjanna myndu hafa á Bandaríkin og hinn vestræna heim."
Gelber spurði Rusk hvers vegna hann teldi að Rússar væru orðnir hliðhollari palestínskum gyðingum. Rusk svaraði því til að frá hans sjónarhóli væri aðalverkefni Rússa að slíta Marshall-áætlunina, til þess vilji þeir fá stuðning gyðinga í Evrópu og Ameríku.
Rusk, sem gerði frábæran feril og varð utanríkisráðherra undir stjórn John Kennedy, hafði rangt fyrir sér.
Svo hvað varð til þess að Stalín gerði allt sem í hans valdi stóð til að skapa Ísrael?
Golda Meir, sem var fyrsti sendiherra Ísraels í Moskvu og síðar utanríkisráðherra og yfirmaður ríkisstjórnarinnar, skrifaði:
„Nú efast ég ekki um að aðalatriðið fyrir Sovétmenn var brottrekstur Englands frá Miðausturlöndum. En haustið 1947, þegar umræðurnar fóru fram í Sameinuðu þjóðunum, virtist mér sem Sovétbandalagið styddi okkur líka vegna þess að Rússar borguðu sjálfir fyrir sigurinn á hræðilegu verði og höfðu því innilega samúð með gyðingum sem þjáðust. svo alvarlega frá nasistum að þeir skilja að þeir eiga skilið ríki sitt.“
Hafði Stalín áhuga á örlögum gyðinga sem urðu fórnarlömb þjóðarmorðs á tuttugustu öld? Auðveldasta leiðin til að svara þessari spurningu er: auðvitað ekki. Rétt eins og hann hafði ekki áhuga á örlögum annarra þjóða.
Stalín hætti fyrir löngu að finnast hann tilheyra georgísku þjóðinni. Hann vildi verða rússneskur, taldi sig vera rússneskan. Og litla Vasya Stalín sagði við systur sína hissa: "Veistu að pabbi okkar var áður Georgíumaður ..."
Prófessorinn og bókmenntafræðingurinn Leonid Ivanovich Timofeev, sem hélt ítarlegar dagbækur í gegnum stríðið, sem voru nýlega birtar, skrifaði þrettán og fjörutíu og fjögur í desember: „Þeir segja að í síðustu spurningalistanum hafi Stalín gefið til kynna að hann væri rússneskur að þjóðerni.
Stalín hafði reyndar ekki fyllt út spurningalista í langan tíma. Þeir fáu sem á vakt sáu þá þögðu í tusku. En það er einkennilegt að þeir töluðu um það. Þjóðernisefnið var áhyggjuefni.
Sami prófessor Timofeev skrifaði í dagbók sína:
„Í gær var Evnin. Ég vildi koma honum fyrir á skólastofnun. Í fyrstu gekk allt vel en eftir að hafa kynnt sér þjóðerni hans var slökkt á framboði án nokkurrar umræðu og afdráttarlaust. Áhugavert: Ég hélt að það væri búið að minnka...
Í háskólanum er þetta eins og með Evnin: þeir höfnuðu inngöngu gyðinga í framhaldsnám og svo taktlaus að allur háskólinn var að tala um það...
Áhugaverð snerting. Egolin [2] spurði hvort ég ætti fólk í miðstjórn. Ég mælti með Shchirina við hann, en hann sagði að hún væri ekki við hæfi vegna þess að hún væri gyðing. Gyðingahatur hefur vaxið svo mikið að orðrómur er uppi í Moskvu um stúlku sem var stungin til bana af gyðingum um páskana...
Í Gosizdat spurðu þeir mig hverjum ætti að fela söfnuninni, en með skylduskilyrðinu: aðeins rússneskir höfundar: þeir segja að þeir séu virkir að fjarlægja gyðinga úr embætti sínu og skipta þeim út fyrir Rússa...
Gyðingahatur er enn að þróast: mælt er með því að ekki sé boðið upp á námskeið um rússneskar bókmenntir fyrir gyðinga í háskólum. Við erum með tvo lektora sem eru hótaðir um uppsögn sem verða fyrir því óláni að læra rússneskar bókmenntir...
Á fundi í Ríkisútgáfunni, þar sem rætt var um hverjir myndu starfa í hinu endurreista bókmenntaalfræðiorðabók, sagði Chagin að nauðsynlegt væri að tilnefna fólk af „þjóðerni okkar“...
Fyrir byltinguna var gyðingahatur stranglega staðbundið í opinberu umhverfi, umkringdur hring opinberrar fordæmingar. Nú, þvert á móti, kemur hann að ofan inn í sameinað umhverfi og er skylt að ræða ekki, heldur skilja skipanir yfirmanna sinna, eins og Shchedrin sagði. Það er, jafnvel gyðingar verða að styðja og framkvæma þessa stefnu.“
Allt eru þetta nokkurra mánaða met! Eftir stríðið dreifðust gyðingahatur enn víðar.
Þegar örlög Ísraels voru ráðin í New York og Stalín skipaði Molotov, Vyshinsky og Gromyko að styðja zíonista, í Sovétríkjunum var gyðingahatur þegar orðið að praktískri stefnu flokks- og ríkisapparatsins. Og baráttunni fyrir sköpun Ísraels fylgdi hreinsun gyðinga frá apparatinu.
En Stalín sá enga mótsögn hér.
Virk þátttaka í stofnun gyðingaríkis í Palestínu var ekki aðeins leið til að ónáða Breta og draga úr áhrifum þeirra í Miðausturlöndum, þó það hafi í sjálfu sér verið ánægjulegt.
Sovétríkin fóru með sigur af hólmi úr stríðinu og það innihélt ekki aðeins landnám heldur einnig útbreiðslu áhrifa um heiminn.
„Verkefni mitt var að víkka út landamæri föðurlandsins. Og svo virðist sem ég og Stalín hafi tekist vel á við þetta verkefni,“ rifjaði Molotov upp með sjálfum sér.
Maxim Litvinov sagði við bandarískan blaðamann sumarið 1946:
Rússar hafa snúið aftur til fyrri öryggishugmyndar sem byggir á því að stækka landamæri. Því meira landsvæði sem þú hefur, því sterkara öryggi þitt. Ef Vesturlönd láta undan kröfum Sovétríkjanna mun það leiða til þess að Vesturlönd, nokkru síðar, munu standa frammi fyrir nýrri röð krafna.
Samkvæmt Ehrenburg talaði Maxim Maksimovich af hófsemi um Stalín, kunni að meta gáfur hans og andvarpaði aðeins einu sinni, þegar hann talaði um utanríkisstefnu,: „Hann þekkir ekki Vesturlönd... Ef andstæðingar okkar væru nokkrir sjahar eða sjeikar myndi hann svindla á þeim. ...”
Um svipað leyti var ritari miðstjórnar A.A. Kuznetsov sagði:
„Við erum að verja okkur, en það er vísbending um að miðað við afleiðingar stríðsins, þegar við urðum mjög sterkt stórveldi, verðum við að reka eigin sjálfstæða, virka utanríkisstefnu alls staðar. Og sendiherrunum var gefin slík fyrirmæli að þeir skyldu ekki stunda ruðning, heldur hegða sér djarfari."
Fulltrúi í miðstjórn og yfirmaður Sovinformburo S.A. Lozovsky veitti áróðursmönnum hersins innblástur:
„Slá ákvarðar meðvitund - og sú staðreynd að við berjum andlit okkar er innbyrðis af mörgum, og þeir byrja að ímynda sér að Sovétríkin tákni völd og vald er alltaf virt; hvort þeim líkar það eða ekki er önnur spurning, en þeir virða það alltaf.“
Eftir stríðið fékk Stalín áhuga á svæðum sem hann hafði áður engan gaum að. Þegar örlög ítölsku nýlendanna í Afríku voru rædd krafðist Molotov á fundi með Bandaríkjamönnum að forsjárréttur yfir einni þeirra, Trípólítaníu, núverandi Líbýu, yrði færður til Sovétríkjanna.
Molotov rifjaði upp:
„Stalin segir: „Komdu, ýttu á!“ Mér var falið að bera upp spurninguna svo hægt væri að úthluta þessu svæði til okkar. Skildu þá sem þar búa, en undir okkar stjórn.“
Bandaríkjamenn samþykktu það ekki og Stalín var skilinn eftir án Líbíu. Þá grínaði Molotov:
„Ef þú vilt ekki framselja okkur eina af ítölsku nýlendunum, þá værum við sátt við Belgíska Kongó.
Kongó hafði sannað úraníum. Fyrsta kjarnorkusprengja hafði þegar verið sprengd og úran varð verðmætara en gull.
Stalín vildi ná yfirráðum yfir Svartahafssundinu og reyndi að búa til Sovétlýðveldi á yfirráðasvæði Írans og Kínverja Xinjiang. Hann kom á fót sovéskum flotastöðvum í Finnlandi og Kína. Leiðtoginn treysti á eitthvað svipað í Palestínu. Ef þú býrð ekki til sósíalískt lýðveldi þar, þá skaltu að minnsta kosti fá áreiðanlegan bandamann og herstöðvar.
Eftir ósigur nasista Þýskalands, eftir að Austur-Evrópa komst undir Sovétríkin, virtist allt mögulegt. Ef nýjar ríkisstjórnir í Póllandi, Tékkóslóvakíu eða Búlgaríu starfa í fullu samræmi við fyrirmæli frá Moskvu, hvers vegna þá ekki að treysta á sömu hegðun leiðtoga framtíðarríkis gyðinga?
Var Stalín fær um að blanda sér í mál í Miðausturlöndum og flytja hermenn sína á ísraelskt landsvæði, eins og bandarískir stjórnarerindrekar og leyniþjónustumenn óttuðust?
Hér er dæmi frá nágrannahéraði.
„Stalín var næstum að undirbúa árás á Júgóslavíu,“ sagði Khrushchev. — Ég man eftir einu sinni að ríkisöryggisráðherra Úkraínu tilkynnti mér að mikill fjöldi fólks væri leynilega sendur til Balkanskaga frá Odessa. Þeir voru sendir með einhverju skipi, líklega til Búlgaríu.
Fólk sem tók þátt í að skipuleggja brottför sína tilkynnti mér að hersveitir hefðu verið myndaðar og þótt þeir væru að fara í borgaralegum fötum voru þeir með herbúninga og vopn í farteskinu.
Mér var tilkynnt að verið væri að undirbúa einhvers konar árás á Júgóslavíu. Ég get ekki sagt hvers vegna það gerðist ekki. Þar að auki heyrði ég alls ekki um þetta frá Stalín sjálfum, en erfðaskrárstjórar hans tilkynntu mér, sem voru að skipuleggja sendingu og fara um borð í þetta fólk á skipum. Þeir voru í árásargjarnu skapi: „Þeir munu gefa þeim okkar! Þeir eru þegar að fara og munu fljótlega byrja að bregðast við.“
Það var engin eftirsjá í orðum þeirra yfir því sem var að gerast.“
Ísrael var lengra frá landamærum Sovétríkjanna en Júgóslavía. Sovéski flotinn og flugið gátu ekki stutt skjóta lendingu í Miðausturlöndum. Nauðsynlegt var að undirbúa hana, fyrst og fremst að undirbúa, ef svo má segja, móttökuaðila.
Þann 30. maí 1947 var með ríkisstjórnartilskipun komið á fót upplýsinganefnd undir ráðherranefndinni (nefnd nr. 4), sem átti að sinna pólitískum, hernaðarlegum og vísindalegum og tæknilegum njósnum. Nefndinni var stýrt - í hlutastarfi - af utanríkisráðherra Vyacheslav Molotov.
Leyniþjónustunni var falið að veita leiðtogum landsins áreiðanlegar upplýsingar um hvað væri að gerast í Palestínu. Þetta var falið Andrei Makarovich Otroshchenko ofursti, sem leiddi miðausturlenska stefnu pólitískra njósna. Fyrir stríð var hann búsettur í Teheran. Árið '38 var hann handtekinn. Hann var heppinn; Yezhov var tekinn af hólmi sem innanríkisráðherra þjóðarinnar af Beria. Sumum var sleppt, þar á meðal Otroshchenko. Honum var meira að segja sendur aftur í raðir og aftur sendur til Teheran í stríðinu.
Yfirmaður ólöglegu leyniþjónustunnar, Korotkov, fékk annað verkefni - að ráða umboðsmenn meðal gyðinga á leið til Palestínu.
Fyrsti íbúi upplýsinganefndarinnar var sendur til Ísraels, Vladimir Ivanovich Vertiporoh, mjög hár, virðulegur, með yfirvaraskegg. Útlit gegndi mikilvægu hlutverki á ferli hans sem náði hámarki með stöðu hershöfðingja. Árið 1953 skipaði Beria, sem líkaði hrífandi útliti hans, Vertiporokh sem yfirmann njósnadeildarinnar í austurhlutanum einmitt af þessari ástæðu.
Útskrifaður frá Moskvu Chemical-Technological Institute of the Meat Industry, Vertiporokh endaði strax í NKVD tækinu. Þjónustan hófst í Austurlöndum fjær - hann stundaði rekstraröryggisþjónustu fyrir sjávarútvegsfyrirtæki. Árið 1942 var hann sendur til Írans, til borgarinnar Mashhad, á svæði sem sovéskir hermenn hernumdu.
Vertiporokh kom til Ísrael í lok árs 1948, þar sem hann lærði ensku. Leyniþjónustumenn sem hvorki töluðu hebresku né arabísku gátu aðeins haft samband við fólk frá Rússlandi; þetta takmarkaði á hlutlægan hátt rekstrargetu þeirra. Að vísu voru líka aðstæður sem gerðu starfið auðveldara - í unga ríkinu tóku þeir ekki leyndarmál alvarlega, margt var sagt og gert opinberlega og opinberlega.
Í endurminningum Pavels Anatolyevich Sudoplatov segir að leyniþjónustan hafi „fengið fyrirmæli um að senda umboðsmenn okkar til Palestínu í gegnum Rúmeníu. Þeir áttu að búa til ólöglegt njósnanet í Palestínu sem gæti nýst í bardaga og skemmdarverkum gegn Bretum. Síðan 1946 hefur Sudoplatov hershöfðingi stýrt „DR“ deildinni í ríkisöryggisráðuneytinu - þjónustu hryðjuverka og skemmdarverka.
Sudoplatov skrifaði að hann úthlutaði þremur yfirmönnum fyrir þessa aðgerð: Garbuz, Semenov (réttu nafni Alexander Taubman) og Kolesnikov.
„Semyonov og Kolesnikov,“ sagði Sudoplatov, „settust að í Haifa og stofnuðu tvö leyniþjónustunet, en tóku ekki þátt í skemmdarverkum gegn Bretum. Kolesnikov tókst að skipuleggja afhendingu handvopna og skriðdrekavarnarflauga sem Þjóðverjar náðu frá Rúmeníu til Palestínu. Garbuz var áfram í Rúmeníu og valdi þar umsækjendur til framtíðar endurbúsetu til Ísraels.
Fólk Sudoplatov tók þátt í sérstökum aðgerðum - að undirbúa aðgerðagetu fyrir hryðjuverk og skemmdarverk gegn vestrænum löndum ef til stríðs kæmi. Hvort þeir hjálpuðu palestínskum gyðingum er enn óljóst. Sovésk skjöl um þetta mál hafa ekki verið aflétt. Það er engin vísbending um þetta í ísraelskum gögnum, þó að ef sovéska leyniþjónustan væri með í einhverju hefði Ísrael fúslega gert það opinbert á áratugunum síðan.
Endurminningar Pavels Anatolyevich Sudoplatov eru ákaflega áhugaverðar, þær lesast eins og ævintýraskáldsaga, en það er ómögulegt að líta á þær sem fullkomlega áreiðanlega heimild.
Sá sem hann nefndi, Joseph Mikhailovich Garbuz, ofursti á eftirlaunum, sem var rekinn úr öryggisgæslu ríkisins haustið 52, lést í ágúst tvö þúsund og fjögur.
Taubman fór niður í sögu leyniþjónustunnar sem maðurinn sem skipulagði morðið á þýska kommúnistanum Rudolf Clement, einum af dyggum stuðningsmönnum Trotskys. Árið 1938, í aðdraganda stofnráðstefnu Fjórða alþjóðasambandsins, sem Trotsky stofnaði, samkvæmt fyrirmælum frá Moskvu, lokkaði Taubman Clement í öruggt hús þar sem hann var stunginn til bana. Líkinu var hent í Signu. Áður en lögreglan fann og bar kennsl á líkið var Taubman þegar kominn aftur til Moskvu. Eftirnafni hans var breytt og hann hélt áfram að þjóna í öryggismálum ríkisins undir nafninu Semyonov.
Yuri Antonovich Kolesnikov ofursti (sumar heimildir tilgreina rétta nafn hans sem Jonah Toivovich Goldstein), fæddur í Bessarabíu, eyddi um þremur árum á bak við óvinalínur í stríðinu og stjórnaði njósna- og skemmdarverkadeild. Eftir að hann yfirgaf öryggisstofnanir ríkisins tók hann að sér bókmenntastörf og var í samstarfi við and-zíonistanefnd sovéska almennings. Í stríðinu var hann tvisvar tilnefndur til titilsins Hetja Sovétríkjanna, en aðeins níutíu og sex var Kolesnikov sæmdur gullstjörnunni Hetja Rússlands. Kolesnikov neitaði alfarið að tala um verk sín í Rúmeníu og Palestínu og sagði á dularfullan hátt að hann væri að skrifa minningargreinar - „allt verður þar.“
Að sjálfsögðu fóru sovéskir leyniþjónustumenn til Palestínu og unnu þar í skjóli ýmissa sovéskra stofnana. En greinilega einskorðuðu þeir sig við hið hefðbundna hlutverk að afla upplýsinga og ráða umboðsmenn.
Vinstrisinnaðir palestínskir gyðingar, innflytjendur frá Austur-Evrópu, höfðu fúslega samband við fulltrúa Sovétríkjanna, svöruðu öllum spurningum og sögðu frá öllu sem þeir vissu. Þeir gerðu það af einlægni og ánægju.
Sovéskir leyniþjónustumenn höfðu mestan áhuga á hernum. Þeir höfðu áhuga á forystu neðanjarðarhernaðarsamtakanna Haganah, sem síðar var breytt í ísraelska varnarliðið, og Palmach (stytting á Plugotmahats - áfallafyrirtæki). Þetta voru bardagasveitir sem voru búnar til í seinni heimsstyrjöldinni til að berjast við Þjóðverja og bandamenn þeirra. Hermenn gyðinga höfðu samúð með Sovétríkjunum og töldu ekki skammarlegt að miðla upplýsingum til Sovétmanna, jafnvel þótt þær væru leynilegar.
Mikið af upplýsingagjöfum skapaði villandi krafttilfinningu meðal starfsmanna stöðvarinnar. Þeir töldu að þeir gætu stjórnað Ísrael í leyni og í gegnum það haft áhrif á bandaríska gyðingasamfélagið. Þetta voru blekkingar, sovéska þjóðin skildi ekki ísraelska stjórnmálakerfið. Það voru ekki róttækir hermenn, heldur hófsamir stjórnmálamenn sem leiddu landið og réðu stefnu Ísraels. Það voru engir sovéskir umboðsmenn meðal stjórnmálamanna við völd.
Þann 26. nóvember 1947 hóf allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna umræðu um Palestínu.
Snemma sama dag fengu Truman forseti og helstu ráðherrar CIA tilkynningu. Þar sagði að Palestína væri í ringulreið, þar sem "Sovétmenn eru að leita að hvaða tækifæri sem er til að styrkja stöðu sína."
Bandaríska leyniþjónustan varaði ríkisstjórn sína við því að tilkoma ríkis gyðinga annars vegar gæti svipt Ameríku olíuna sem hún þyrfti og hins vegar opnað dyr fyrir innrás Sovétríkjanna í Miðausturlönd.
Forrestal varnarmálaráðherrann hitti formann Demókrataflokksins, sýndi honum leynilegt minnisblað CIA og bað hann um að hafa áhrif á Truman forseta, útskýra fyrir honum að ekki aðeins arabar heldur allur múslimska heimurinn myndu rísa upp gegn Ameríku.
En það var á þeim degi sem von palestínskra gyðinga um eigið ríki styrktist aðeins.
Á þingi allsherjarþingsins flutti Gromyko sína frægu ræðu til varnar rétti gyðinga til eigin ríkis, mun sterkari og rökstuddari en sú fyrri. Ræðan var aðallega skrifuð í Moskvu; Gromyko bætti henni nýjum litum.
Andrei Andreevich sagði að tveir möguleikar væru mögulegir til að leysa vandamálið um framtíð Palestínu. Sú fyrsta er stofnun eins arabísks-gyðingaríkis. Ef þessi valkostur er óraunhæfur vegna þess að arabar og gyðingar segjast ekki geta búið saman, þá verður að skipta Palestínu í tvö sjálfstæð lýðræðisríki - arabískt og gyðinglegt.
Nú er augljóst að stofnun eins ríkis er ómöguleg eins og er. Svo er seinni kosturinn eftir. Aðeins Arabaríkin mótmæla þessu.
Kannski hefur enginn betur en Gromyko rökstutt rétt gyðinga til eigin ríkis í Palestínu:
Fulltrúar arabaríkja benda á að skipting Palestínu sé sögulegt óréttlæti. En við getum ekki fallist á þetta sjónarmið, þó ekki væri nema vegna þess að gyðingaþjóðin var tengd Palestínu á löngu sögulegu tímabili. Þar að auki megum við ekki missa sjónar á ástandinu sem gyðingaþjóðin lenti í vegna síðustu heimsstyrjaldar. Það er þess virði að rifja það upp jafnvel núna að vegna stríðsins sem Hitlers Þýskaland lagði á, þjáðust gyðingar sem þjóð meira en nokkur önnur þjóð. Þú veist að í Vestur-Evrópu var ekki eitt einasta ríki sem gæti verndað hagsmuni gyðinga á fullnægjandi hátt fyrir geðþótta og ofbeldi af hálfu nasista.
Sendinefndir Araba lýstu yfir óánægju með þessa afstöðu Sovétríkjanna. Gromyko svaraði þeim: „Í okkar djúpri sannfæringu samsvarar skipting Palestínu í tvö sjálfstæð ríki grundvallarhagsmunum ekki aðeins gyðinga, heldur einnig araba.
Samkvæmt Gromyko mun skipting Palestínu „hafa mikla sögulega þýðingu“:
„Slík ákvörðun mun mæta réttmætum kröfum gyðinga, hundruð þúsunda fulltrúa þeirra, eins og þú veist, eru enn heimilislausir, án eigin heimilis, sem hafa aðeins fundið tímabundið skjól í sérstökum búðum á yfirráðasvæði sumra Vestur-Evrópu. ríkjum."
Gromyko réðst á bresk stjórnvöld, sem sögðust reiðubúin til að hverfa frá Palestínu og veita skilyrði fyrir tveggja ríkja lausn aðeins ef arabar og gyðingar kæmust að samkomulagi: „Umræðan um Palestínumálið á þessu þingi sýnir að arabar og gyðingar getur ekki náð samkomulagi. Þess vegna jafngildir það að setja fram slík skilyrði nánast því að jarða hann jafnvel áður en allsherjarþingið tekur samsvarandi ákvörðun.“
Gromyko studdi í meginatriðum vopnaða baráttu gyðinga neðanjarðarhópa gegn breskum yfirvöldum: „Núverandi skipan í Palestínu er hatuð af bæði gyðingum og aröbum. Hver er afstaða, sérstaklega, gyðinga til þessara skipana, þið vitið öll.“
Gromyko svaraði einnig þessum arabísku sendinefndum sem kröfðust þess að SÞ hefðu engan rétt til að ákveða örlög Palestínu:
„Allsherjarþingið, eins og Sameinuðu þjóðirnar í heild sinni, hefur ekki aðeins rétt til að fjalla um þetta mál, heldur er það skylt að taka viðeigandi ákvörðun miðað við núverandi ástand í Palestínu. Að mati sovésku sendinefndarinnar er áætlunin um lausn Palestínumálsins sem sérstök framkvæmdastjórnin hefur undirbúið, samkvæmt því að framkvæmd ráðstafana til að hrinda henni í framkvæmd ætti að hvíla á öryggisráðinu, í fullu samræmi við þá hagsmuni að viðhalda og eflingu alþjóðafriðar og hagsmuna að efla samstarf ríkja. Þess vegna styður sovéska sendinefndin tilmælin um skiptingu Palestínu.“
Ræða Gromyko var afgerandi fyrir örlög Ísraels. Það var gefið út af gyðingablöðum um allan heim. Það hafði líka áhrif á Bandaríkjamenn. Truman forseti tók endanlega ákvörðun. Þar sem Stalín var staðráðinn í að gefa gyðingum sitt eigið ríki, þá væri heimskulegt af Bandaríkjunum að veita mótspyrnu!
Bandaríkjaforseti hitti Weizmann á laun. Truman hrósaði yfirmanni Síonistastofnunarinnar:
„Weizmann var yndislegur maður, einn vitrasti maður sem ég hef kynnst, sannur leiðtogi, einstakur...“
Forsetinn talaði beint um það sem snerti starfsfólk hans - Sovétríkin notuðu gyðingaríki til að síast inn í svæðið.
„Það mun ekki gerast,“ svaraði Weizmann. „Ef Sovétmenn hefðu viljað nota brottflutning gyðinga til að breiða út hugmyndir sínar hefðu þeir getað gert þetta fyrir löngu. En til okkar kemur fólk sem er að flýja kommúnisma. Velmegandi bændur og faglærðir verkamenn sækjast eftir háum lífskjörum sem var ómögulegt undir kommúnisma. Kommúnismi getur aðeins breiðst út meðal ólæsra og fátækra hluta samfélagsins."
Truman, þrátt fyrir misvísandi skoðanir í bandarískri stjórn, samþykkti skiptingu Palestínu. Ennfremur krafðist hann þess að utanríkisráðuneytið tryggði að ríki Suður-Ameríku annað hvort atkvæði um skiptingu Palestínu eða sitja hjá.
Forsetinn vissi að stjórnarerindrekar hans voru ekki sammála honum og voru að sniðganga línu hans. Truman hélt áfram. Hann hringdi í utanríkisráðuneytið á hverjum degi og spurði hvernig leiðbeiningum hans væri framfylgt.
Þeir segja hins vegar að atkvæði ríkja Rómönsku Ameríku hafi tryggt Nelson Rockefeller, sem áður var aðstoðarutanríkisráðherra Rómönsku Ameríku. Truman rak hann vegna þess að Rockefeller studdi alla einræðisherrana á staðnum.
Hvers vegna ákvað Rockefeller allt í einu að hjálpa palestínskum gyðingum? Sumir segja að það hafi verið af sektarkennd sem hann stundaði leyniviðskipti við Þýskaland nasista. Aðrir halda því fram að Rockefeller hafi verið hræddur við útsetningu og látið leiðtoga síonistahreyfingarinnar lofa að taka þetta mál aldrei upp.
Með einum eða öðrum hætti hringdi Rockefeller í alla sem hann þekkti í Suður-Ameríku á þremur dögum. Og hann þekkti alla sem tóku ákvarðanir í hverju landi. Hann var greinilega mjög sannfærandi.
Í kjölfarið kusu Brasilía og Haítí, sem ætluðu að kjósa „nei“, „já“. Níkaragva, Bólivía og Ekvador, sem höfðu ætlað að sitja hjá, greiddu einnig atkvæði með. Argentína, Kólumbía og El Salvador, sem mótmæltu skiptingu Palestínu, sátu hjá við atkvæðagreiðslu.
Ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna nr. 181 - "Um stofnun tveggja sjálfstæðra ríkja á yfirráðasvæði breska umboðsins Palestínu" - var samþykkt laugardaginn tuttugasta og níunda nóvember 1947.
Gyðingar þurftu að safna tveimur þriðju atkvæða fyrir stofnun tveggja ríkja.
Staða Stalíns var þeim mun mikilvægari vegna þess að hann hafði ekki eitt heldur fimm atkvæði í SÞ.
Þegar rætt var um stofnun Sameinuðu þjóðanna reyndi Stalín að koma öllum sovétlýðveldum inn í framtíðar SÞ og styrkja þar með stöðu sína.
Í þessu skyni, í janúar fjörutíu og fjórum, á þingi miðstjórnarinnar, lögin „Um veitingu sambandslýðveldanna vald á sviði utanríkissamskipta og um umbreytingu, í þessu tilliti, Alþýðuráðs utanríkismála úr allsherjarnefnd. -Samband eitt í sambands- og lýðveldisstjórn“ var samþykkt.
Í febrúar var stjórnarskránni breytt og verkalýðslýðveldin fengu rétt til að eiga samskipti við önnur ríki, gera samninga við þau og jafnvel skiptast á sendiráðum og ræðisskrifstofum.
Hinn 28. ágúst 1944, á fundi með bandarískum og breskum stjórnarerindreka, sagði Gromyko sendiherra í Bandaríkjunum að „öll bandamenn sósíalískra lýðvelda Sovétríkjanna ættu að vera meðal upphafs þátttakenda stofnunarinnar.
Bretar og Bandaríkjamenn voru undrandi. Roosevelt forseti svaraði því til að í þessu tilviki væri nauðsynlegt að viðurkenna öll fjörutíu og átta ríki Bandaríkjanna í SÞ. En Washington reyndi að fela þennan ágreining. Bandaríkjamenn höfðu áhyggjur af því að deilan um þetta efni yrði opinber og Þýskaland myndi ákveða að ósætti væri á milli bandamanna, og það myndi lengja stríðið.
Roosevelt skrifaði Stalín persónulegt bréf 1. september og benti á að þessi krafa stofni stofnun SÞ í hættu. Stalín svaraði Roosevelt að þetta væri í grundvallaratriðum mikilvægt mál fyrir Sovétríkin, sérstaklega þar sem til dæmis Úkraína og Hvíta-Rússland „miðað við íbúafjölda og pólitíska þýðingu þeirra er meiri en sum ríki“.
Bandaríkjamenn töldu upphaflega tillögu Stalíns „dásamlega látbragð eða slæman brandara“. Reyndar var þetta grimmur diplómatísk stíll: af hverju ekki að reyna og hvað ef það tekst? Og það tókst að hluta.
Í febrúar 1945 komu Churchill og Roosevelt til Yalta. Rætt var um heimsskipulag eftir stríð. Molotov lagði til málamiðlunarformúlu. Moskvu draga til baka kröfuna um að samþykkja öll lýðveldin sextán, en biðja um þrjú: Úkraínu, Hvíta-Rússland og Litháen. Í versta falli, tveir. Í leynilegri bókun Krímráðstefnunnar samþykktu Bandaríkin og Stóra-Bretland að styðja inngöngu Úkraínu og Hvíta-Rússlands í framtíðarheimssamtökin.
Heimurinn vissi ekki af þessum leynisamningi. Roosevelt og Churchill þurftu enn að sannfæra sína eigin undirmenn og almenning um lönd sín.
En Stalín og Molotov fyrirskipuðu vorið 1945 að sendinefndir frá Hvíta-Rússlandi og Úkraínu yrðu sendar til San Francisco fyrir stofnráðstefnuna. Bandaríkjamenn bjuggust ekki við þessu og reyndu að koma í veg fyrir það. Þeir sögðu að bæði lýðveldin gætu fengið inngöngu í SÞ eftir að samtökin sjálf voru stofnuð.
En Gromyko, sem hlýddi fyrirmælum frá Moskvu, tók erfiða stöðu. Án þátttöku hans hefði ráðstefnan einfaldlega stöðvast. Hótanir og fullyrðingar virkuðu. Þann 27. apríl 1945 var tekin ákvörðun um að heimila Úkraínu og Hvíta-Rússland upphaflega aðild að Sameinuðu þjóðunum.
Stalín hafði því ekki eitt atkvæði í SÞ heldur þrjú - Sovétríkin, Úkraína og Hvíta-Rússland. Auk þess kusu Tékkóslóvakía og Pólland eins og Moskvu fyrirskipaði. Fimm atkvæði Stalíns réðu úrslitum. Ef Stalín hefði greitt atkvæði gegn því hefði Ísrael ekki komið fram. Þrjátíu og þrjú lönd kusu „með“ og þrettán „á móti“. Nokkur lönd, þar á meðal England, sátu hjá.
Ákvörðunin var tekin.
„Þrátt fyrir að Frakkland hafi ekki tekið formlega þátt í stofnun Ísraels,“ skrifaði Charles de Gaulle hershöfðingi, „samþykkti hún tilkomu þess hjartanlega. Hið stórkostlega verkefni að safna saman gyðingaþjóðinni og gefa henni rétt til að drottna yfir sér í landi sem einkenndist af stórkostlegri sögu þeirra og tilheyrði henni fyrir nítján öldum gat ekki annað en heillað mig.
Frá mannlegu sjónarhorni taldi ég rétt að þetta fólk fengi sitt eigið þjóðarheimili og sá í þessu einskonar uppbót fyrir allar þær þjáningar sem gyðingaþjóðin varð fyrir í gegnum aldirnar, þær verstu voru messurnar. útrýmingar Þýskalands Hitlers...“
Hundruð þúsunda palestínskra gyðinga, óánægðir af hamingju, gengu út á göturnar með ákafa.
Daginn eftir, þrítugasta nóvember, hófust óeirðir í Palestínu meðal araba, reiðir vegna ákvörðunar SÞ. Alls staðar var ráðist á gyðinga og sjö manns fórust.
Frelsisher Araba var stofnaður í Sýrlandi til að ná Palestínu. Þegar í febrúar 1948 ofsóttu arabískir hermenn gyðinga um alla Palestínu. Þeim tókst ekki að ná og eyðileggja byggðir gyðinga sem veittu örvæntingarfullri mótspyrnu, en tengslin á milli þeirra voru eyðilögð. Björgunarsveitir gyðinga gátu ekki komist í gegnum umsetnar byggðir.
Bretar gerðu ekkert til að stöðva ofbeldið. Það var eins og þeir vildu sýna heiminum að það væri til einskis að SÞ samþykktu þá heimskulegu hugmynd að skipta Palestínu. En þegar vorar hófust tóku sjálfsvarnarsveitir gyðinga að berjast harðari og ná yfirhöndinni yfir arabaherinn.
Þann 4. desember 1947 fékk Gromyko þakklætisbréf:
„Háttvirti, Gyðingastofnunin fyrir Palestínu vill koma á framfæri innilegu þakklæti til ríkisstjórnar Sambands sovéskra sósíalistalýðvelda fyrir stuðning hennar við ályktunina sem allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti til stuðnings stofnun gyðingaríkis.
Ég hef þann heiður, herra, að vera þinn í einlægni, Abba Hillel Silver, formaður bandarísku deildar Gyðingastofnunarinnar fyrir Palestínu.“
Samþykkt þessara tilmæla markaði tímamót í sögu gyðinga. Eftir tvö þúsund ár án þjóðarheimilis gefst gyðingum nú tækifæri til að sameinast fjölskyldu þjóðanna og leggja sitt af mörkum til alþjóðalífsins...
Gyðingaþjóðin mun alltaf vera þakklát ríkisstjórn þinni, sem á þessum fundi allsherjarþingsins hjálpaði þeim að ná þjóðfrelsi.
Við værum mjög þakklát ef þú myndir koma efni þessa bréfs til ríkisstjórnar þinnar.
 
Vopn fyrir gyðinga
Arabalöndin voru ótrúlega reið yfir afstöðu Sovétríkjanna. Arabísku kommúnistaflokkarnir, sem voru vanir að berjast gegn „zíonisma - umboðsmönnum breska og bandaríska heimsvaldastefnunnar,“ voru einfaldlega ráðalausir, þar sem afstaða Sovétríkjanna hafði breyst óþekkjanlega.
Þann 5. nóvember, 1947, var Charge d'affaires of the USSR í Írak A.F. Sultanov skrifaði til Mið-Austurlandadeildar utanríkisráðuneytisins: „Arabískir hringir voru fullvissir um að Sovétríkin myndu ekki fallast á verkefnið um að stofna zíonistaríki...“
Sultanov varaði ráðuneytið við afleiðingunum: Í slíkum aðstæðum væri auðveldara fyrir Breta að „koma saman and-sovéskri múslimasveit frá löndum Arababandalagsins, Tyrklands, Írans og Pakistans.
Í Moskvu bað egypski sendiherrann, Bindari Pasha, um að fá að hitta aðstoðarutanríkisráðherra Gusev (fyrrum sendiherra í Englandi).
Egypski stjórnarerindreki sagðist hafa komið „sem vinur Sovétríkjanna“ og lýsti yfir undrun yfir því að sovéski fulltrúinn greiddi atkvæði með skiptingu Palestínu. Að sögn egypska sendifulltrúans var nauðsynlegt að greiða atkvæði með brotthvarfi breskra hermanna og afnám umboðsins og „spurningin um framtíð Palestínu ætti að vera í höndum íbúanna sjálfra. Bindari Pasha sagði að staða Sovétríkjanna leiddi til aukinnar andúðar á Sovétríkjunum í Egyptalandi.
Framganga egypska stjórnarerindreka fór óséður. Stalín hafði engan áhuga á viðbrögðum arabaríkjanna. Hann tók einfaldlega ekki tillit til þeirra.
Egyptalandi var stjórnað af Farouk konungi, Jórdaníu af Abdullah konungi og Írak af Faisal konungi. Allir voru þeir tryggir hermenn Stóra-Bretlands. Í Miðausturlöndum gat Stalín aðeins reitt sig á herafla sem var fjandsamlegur Bretum. Hver hataði Breta meira en palestínska gyðinga þá?
Þann 18. desember 1947 tók Sergei Tsarapkin upp samtal við Epstein, fulltrúa gyðingastofnunarinnar fyrir Palestínu, í Bandaríkjunum.
Hann kom til að upplýsa sovéska diplómatann um ástandið í Miðausturlöndum og gaf honum trúnaðarskýrslu sem barst frá Jerúsalem. Epstein var einstaklega hreinskilinn við sovéska stjórnarerindrekann og leit á hann sem bandamann.
„Epstein sagði að nú hefðu þeir áhyggjur af því að fá vopn,“ sagði Tsarapkin Moskvu. „Að vísu eru þeir með eigin verksmiðjur í Palestínu þar sem þeir geta framleitt handsprengjur og sprengjuvörp, en allt er þetta samt gert með handavinnu og nú flytja þeir ólöglega vopn aðallega frá Bandaríkjunum, sem og frá sumum Evrópulöndum og frá eitt Rómönsku Ameríkuríki.“ .
Epstein sagði að gyðingaríkið, að fordæmi Sviss, muni fylgja hlutleysi í utanríkisstefnu:
Gyðingaríkið varð til vegna stöðu aðallega Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Það eru um fimm milljónir gyðinga í Bandaríkjunum, þrjár milljónir í Sovétríkjunum. Nýja gyðingaríkið vill ekki beina stefnu að einhverju tilteknu landi, þannig að réttasta utanríkisstefnan væri hlutleysi og stefnumörkun í garð SÞ.
Epstein benti á að auðvitað mun gyðingaríkið vera mjög efnahagslega háð Bandaríkjunum, því eins og er geta þeir keypt vopn, búnað og aðrar vistir fyrir sig.
Jafnframt benti Epstein á að þeir hygðust nú ekki snúa sér til Sovétríkjanna með beiðni um að útvega þeim vopn og búnað, til að gefa ekki tilefni til ábendinga, þar sem gyðingar eru nú þegar sakaðir um að hafa ályktað um einhvers konar af leynilegum samningum við Sovétríkin.stjórn.
Á meðan varð ljóst að arabaríkin myndu ekki leyfa ákvörðun SÞ að öðlast gildi og myndu reyna að tortíma palestínskum gyðingum. Arabískir ráðamenn fóru ekki dult með fyrirætlanir sínar.
Þann 23. desember 1947 tók sovéski sendiherrann í Líbanon, Solod, upp samtal við Riad Solch, forsætisráðherra landsins:
„Solh sagði að arabalöndin samþykktu að lokum að samþykkja ekki undir neinum kringumstæðum skiptingu Palestínu og stofnun gyðingaríkis í henni, að standa gegn skiptingunni af öllum mætti og berjast með öllum ráðum, sama hversu lengi hún endist.
Hann endurtók þau orð sem Shukri al-Quatli Sýrlandsforseti hafði þegar talað við mig um að ef nauðsyn krefur muni arabar berjast fyrir því að varðveita Palestínu í tvö hundruð ár, eins og raunin var í krossferðunum...
Arabalönd munu ekki samþykkja skiptingu Palestínu og myndun gyðingaríkis, einnig vegna þess að skipting þýðir raunverulega innlimun arabíska hluta Palestínu við Transjórdaníu. Þar af leiðandi mun þetta styrkja stöðu Abdullah konungs og þeirra sem standa að baki honum.
Þannig staðfesti Riad Solh óbeint að upphafsmaður og helsti hvatamaður baráttu arabaríkja gegn skiptingu Palestínu er Sýrland...“
Hvort Sameinuðu þjóðunum takist að krefjast þess á eigin spýtur og framfylgja ákvörðuninni um að skipta Palestínu í sundur er það sem vakti áhyggjur af palestínskum gyðingum. Og eru SÞ fær um að tryggja öryggi þar?
Á síðustu dögum desember 1947 kom forstjóri stjórnmáladeildar stjórnar Gyðingastofnunarinnar fyrir Palestínu, M. Shertok, til að fá ráðleggingar og skýringar til aðstoðarframkvæmdastjóra SÞ, Arkady Aleksandrovich Sobolev. Samkvæmt skiptingu ábyrgðar stýrði Sobolev á skrifstofu Sameinuðu þjóðanna deild fyrir stjórnmála- og málefni öryggisráðsins.
Shertok spurði hvort verið væri að ræða möguleikann á að senda alþjóðlegt herlið til Palestínu, sem myndi sjá um að tryggja öryggi þar eftir brottför Breta.
Sobolev útskýrði að ef það væri bara spurning um að sýna fram á styrk og einurð SÞ, þá væru Bandaríkin með flota og flugher á Miðjarðarhafi og Sovétríkin gætu flutt tvær flugsveitir þangað nokkuð hratt. En ef þú þarft jarðeiningar sem geta sinnt bardagaaðgerðum mun þetta taka að minnsta kosti mánuð.
En palestínsku gyðingarnir skildu að þeir myndu ekki endast í mánuð ef þeir gætu ekki varið sig.
Shertok spurði hvaða ráðstafanir væri hægt að grípa til gegn ríkjum sem, í bága við ákvörðun Sameinuðu þjóðanna, veita hernaðaraðstoð til Palestínuaraba.
„Við munum taka diplómatísk skref,“ útskýrði Sobolev. „Öryggisráðið getur skorað á þessi lönd að hætta slíkum aðgerðum og jafnvel hóta refsiaðgerðum. En ákvörðun um hagnýt form slíkra skrefa er aðeins hægt að taka þegar umfang aðgerða þeirra verður þekkt. Þú verður að skilja að þetta er hægt ferli.“
Kannski í fyrsta skipti kom í ljós máttleysi SÞ í málum sem krefjast raunverulegra aðgerða. Palestínskir gyðingar gerðu sér grein fyrir því að þeir gætu aðeins treyst á sjálfa sig. Alþjóðasamfélagið mun ekki vernda þá. Þeir munu deyja áður en búnaður SÞ undirbýr nauðsynlega ályktun.
Þann 30. desember 1947 talaði Gromyko við kvöldverð sem bandaríska nefnd gyðinga rithöfunda, listamanna og vísindamanna stóð fyrir til heiðurs Sovétríkjunum.
Gromyko endurtók í rauninni ræðu sína á allsherjarþinginu og bætti við:
„Ákvörðunin um að skipta Palestínu í sundur er, miðað við aðstæður, eina mögulega og raunhæfa lausnin. Það mun varla nokkur maður mótmæla því að samskipti araba og gyðinga í Palestínu hafa versnað svo mikið að þeir vilja ekki búa í sama ríki eins og þeir hafa sagt beint og opinskátt.
Að vísu heyrðum við yfirlýsingar á allsherjarþinginu um að arabar væru tilbúnir til að stofna eitt arabísk-gyðingsríki, en með því skilyrði að íbúar gyðinga yrðu í minnihluta og þess vegna væri afgerandi afl í slíku nýju ríki. vera eitt þjóðerni - arabar. Hins vegar er ekki erfitt að skilja að slík lausn á málinu, að undanskildum jafnrétti fyrir báðar þjóðir sem búa í Palestínu, gæti ekki veitt viðeigandi lausn á vandamáli framtíðar þess, þar sem hún myndi ekki, í fyrsta lagi, leiða til uppgjörs á samskiptum araba og gyðinga. Þar að auki væri það uppspretta nýrra núninga og fylgikvilla í samskiptum þessara þjóða...
Gromyko staðfesti aftur:
„Það væri afar ósanngjarnt að taka ekki tillit til lögmætra vonar gyðinga um að stofna eigið ríki. Það væri ómögulegt að réttlæta að neita gyðingum um rétt á slíku ríki, sérstaklega með tilliti til alls þess sem gyðingar upplifðu í seinni heimsstyrjöldinni. Þessi lausn á sér einnig sögulega réttlætingu, því íbúar Gyðinga, eins og arabískir íbúar, eiga djúpar sögulegar rætur í Palestínu...“
Í samræmi við ályktun allsherjarþingsins frá tuttugasta og níunda nóvember var nefnd Sameinuðu þjóðanna um Palestínu stofnuð. Í henni voru fulltrúar frá Bólivíu, Danmörku, Panama, Filippseyjum og Tékkóslóvakíu. Verkefni framkvæmdastjórnarinnar var að aðstoða gyðinga og araba við að búa til stjórnsýslutæki í tæka tíð fyrir brottflutning breskra hermanna.
Þann 5. janúar 1948 tilkynntu forstöðumenn Miðausturlandadeildar utanríkisráðuneytisins Valerian Aleksandrovich Zorin vararáðherra að egypski sendiherrann væri í samræðum í Moskvu til að reyna að komast að því „hvort Sovétstjórnin standi staðfastlega í sinni stöðu. um Palestínumálið og hvort mögulegt sé fyrir arabaríkin að semja um ívilnanir frá Sovétríkjunum í þessu máli með því að hóta að eyða öllum framsæknum og sérstaklega kommúnistasamtökum í arabalöndum.“
Þrýstingurinn hafði engin áhrif. Stalín var staðráðinn í að stofna gyðingaríki.
Arabaríkin fóru fljótt frá hótunum yfir í aðgerðir gegn Sovétríkjunum.
Þann 30. nóvember 1947 fór fram sýning á vegum yfirvalda í Damaskus til að mótmæla ákvörðun SÞ um skiptingu Palestínu. Sýrlendingar réðust á húsnæði Sýrlenska félagsins um menningartengsl við Sovétríkin og eyðilögðu sýningu sem send var frá Moskvu.
Eftir miklar tafir lofuðu sýrlensk yfirvöld að rannsaka atvikið.
Sovéski sendiherrann í Líbanon og Sýrlandi, Solod, eftir samtal við Jamil Mardam Bey, forsætisráðherra Sýrlands og utanríkisráðherra, tilkynnti Moskvu að „engin ástæða væri til að trúa því að utanríkisráðherra Sýrlands að „ rannsókn“ mun skila hvaða árangri sem er, vegna þess að æsingurinn fyrir árásina á húsnæði félagsins var framinn af hans eigin fólki.
Leiðtogar Gyðingastofnunarinnar kvörtuðu við sovéska stjórnarerindreka að Tékkóslóvakía væri að selja arabískum stjórnvöldum vopn. Leiðtogar Prag græddu peninga með því að selja þýskan herbúnað sem þeir fengu eftir stríðið. Eigin hernaðariðnaður tók einnig til starfa.
Sovéskir stjórnarerindrekar töldu þessa stefnu Tékkóslóvakíu ranga.
Þann 22. janúar 1948 sendi Zorin aðstoðarutanríkisráðherra bréf til Molotovs ráðherra:
„Samkvæmt málefnakæru Sovétríkjanna í Tékkóslóvakíu, félagi Bodrov, seldi tékkóslóvakíska ríkisstjórnin vopn (sprengjur, jarðsprengjur, skothylki) til sýrlenskra stjórnvalda.
Á sama tíma neituðu Tékkar að selja Gyðingastofnuninni í Palestínu vopn, sem lagði fram þessa beiðni í nóvember 1947...
Að teknu tilliti til þeirrar afstöðu sem við höfum tekið til Palestínumálsins, myndi ég telja mögulegt að fela félaga Bodrov, af og til, að vekja athygli Gottwalds á því að vopnasölu Tékkóslóvakíustjórnarinnar til Araba við núverandi aðstæður. þegar ástandið í Palestínu versnar með hverjum deginum, geta Bretar -Bandaríkjamenn notað gegn Sovétríkjunum og löndum nýs lýðræðis.
Drög að samsvarandi símskeyti til Prag fylgja með.“
Zorin hafði sjálfur nýlega verið sendiherra í Tékkóslóvakíu og hafði góða hugmynd um ástandið í landinu.
Klement Gottwald fór fyrir ríkisstjórn Tékkóslóvakíu; árið 1948 varð hann forseti landsins.
Mikhail Fedorovich Bodrov var ráðgjafi sendiráðsins í Tékkóslóvakíu, þá sendiherra í Búlgaríu, og árið 1958 átti hann eftir að verða sendiherra í Ísrael.
Hinn tuttugasta og sjöunda janúar skrifaði Molotov á miða: „Hafið ekki.
Viðkvæm mál eins og ólögleg vopnaflutningur voru ekki leyst eftir venjulegum diplómatískum leiðum.
Í lok janúar 1948 tilkynnti sovéska fulltrúinn hjá SÞ Moskvu að „stjórnin í London væri að undirbúa umboðsmenn sína í arabalöndum til að ná Palestínu eftir að breskir hermenn eru fluttir þaðan. Þess vegna er þjóðernis- og trúarfjandskap kynt undir tilbúnum hætti og hernaðarátök skipulögð og hvatt til.“
Að sögn sovéskra stjórnarerindreka vildu England flytja alla Palestínu til Transjórdaníu til að koma herstöðvum sínum fyrir á yfirráðasvæði sínu. Stalín krafðist þess að þetta mætti ekki gerast. Öruggasta lækningin var að stofna gyðingaríki eins fljótt og auðið er, sem myndi afneita breskum bækistöðvum.
Þann 26. janúar 1948 kvartaði Epstein við Tsarapkin í New York yfir því að ákvörðun Bandaríkjanna um að setja viðskiptabann á innflutning hergagna til Palestínu væri reiðarslag fyrir gyðinga. Arabar kaupa vopn frá Englandi í gegnum Írak og Transjordaníu. Og palestínskir gyðingar hafa engan til að kaupa vopn af.
„Það ætti að taka það með í reikninginn,“ sagði Epstein, „að í utanríkisráðuneytinu eru almennt sterkar araba- og andgyðingahugsanir. Auk þess er utanríkisráðuneytið undir miklum þrýstingi frá bandarísku olíueinokunarfyrirtækjum, sem hafa sérleyfi og aðra hagsmuni í arabalöndum.“
Marshall utanríkisráðherra, Forrestal varnarmálaráðherra og forstjóri hinnar nýstofnuðu Central Intelligence Agency, Roscoe Hillenkouter afturaðmíráll, vildu ekki útvega palestínskum gyðingum vopn. Þeir sögðu að Zíonistaleiðtogarnir væru of hlynntir kommúnistum og því væri ekki hægt að treysta framtíðarleiðtogum Ísraels, sérstaklega Ben-Gurion, þekktur fyrir skuldbindingu sína við sósíalisma.
Í júlí 1947 samþykkti Bandaríkjaþing þjóðaröryggislögin, sem stofnuðu þjóðaröryggisráðið, sameinað varnarmálaráðuneyti, sameiginlega herforingjana og Central Intelligence Agency.
Lögreglan sagði að forstjóri CIA væri skipaður með samþykki öldungadeildarinnar. Þeir geta annað hvort verið liðsforingi í virkri herþjónustu eða óbreyttur borgari.
Á fimmtugasta og þriðja ári var samþykkt lagabreyting um stöðu aðstoðarforstjóra. Sett var regla sem banna skipun herliðs í báðar stöðurnar. Ef forstjóri CIA var óbreyttur borgari, þá var hermaður valinn sem staðgengill hans og öfugt.
Lögin bönnuðu CIA að fá „lögreglu-, stefnu- og löggæsluvald og innra öryggishlutverk“. Með öðrum orðum, verkefni CIA er að taka þátt í erlendum leyniþjónustum og starfa erlendis. Aðgerðarstarf á bandarísku yfirráðasvæði er aðeins gegn erlendum skotmörkum.
Roscoe Hillenkoiter afturaðmíráll varð forstjóri CIA og Edwin Wright hershöfðingi varð staðgengill hans.
Bandarískir leyniþjónustumenn höfðu miklar áhyggjur af því að sovéskir hermenn kæmu fram í Miðausturlöndum og töldu að í kjölfarið yrði undirbúningur að byltingu á svæðinu. Ef til vill voru tilvísanir í meintar kommúnistaviðhorf leiðtoga palestínskra gyðinga bara skálkaskjól.
Hillenkoiter aðmíráll þjónaði í stríðinu í njósnadeild Kyrrahafsflotans og var flotafulltrúi í París áður en hann var skipaður í CIA. Sem leyniþjónustumaður taldi hann það skyldu sína að kynnast verkum Marx, Leníns og Stalíns og lét ekki tækifærið fram hjá sér fara að sýna tilvitnun í klassík marxisma-lenínismans.
James Vincent Forrestal var mjög farsæll í viðskiptum fyrir stríð, hann hafði mikla hagsmuni af framleiðslu á olíu frá Mið-Austurlöndum og var því ákafur stuðningsmaður náins samstarfs við araba. Tilkoma gyðingaríkis hentaði honum alls ekki. Árið 1940 varð hann sérstakur aðstoðarmaður Roosevelts forseta, þáverandi aðstoðarritara sjóhersins. Forrestal hélt því stöðugt fram að það væri ómögulegt að deila við olíuframleiðsluríki þar sem Ameríka gæti ekki verið án þeirra. Og Bandaríkjamenn munu einhvern veginn komast af án gyðingaríkis...
Truman tók ekki eftir því að varnarmálaráðherra hans var smám saman að missa samband við raunveruleikann. Það endaði með sjálfsvígi Forrestal. En þangað til hann stökk út um gluggann var hernaðarstefna Bandaríkjanna ákveðin af brjálæðingi sem var smám saman að verða brjálaður. Hann féll fyrir agn leyniþjónustumanna sinna, sem greindu ráðherranum frá því að „kommúnistar væru að auka umsvif sín í löndum Miðausturlanda, þar á meðal olíuframleiðslulöndunum sem hinn frjálsi heimur er háður.
Forrestal hélt því fram að olía í Miðausturlöndum væri mikilvægari en nokkuð annað og verkefni bandarískrar utanríkisstefnu væri að sjá hernum fyrir olíu.
„Þú skilur einfaldlega ekki að fjörutíu milljónir araba,“ sannfærði ráðherrann viðmælendur sína, „munu ýta fjögur hundruð þúsund gyðingum í sjóinn. Það er allt og sumt. Hugsaðu betur um olíu - við verðum að vera við hlið olíunnar.
Forrestal ólst upp við gyðingahatur. Þegar hann var í viðskiptum myndu stór fyrirtæki og lögfræðistofur ekki ráða gyðinga. Með þessum hugmyndum kom hann til opinberrar þjónustu. Í sjóhersráðuneytinu, sem hann stýrði, áttu sjómenn gyðinga enga möguleika á framgangi.
Með sama hugarfari hans voru ekki aðeins auðugir stjórnendur olíufyrirtækja, heldur einnig yfirmenn utanríkisráðuneytisins - Acheson og starfsmenn sem sáu um málefni Mið-Austurlanda.
Marshall utanríkisráðherra gekk til liðs við þá. Hann óttaðist að stríð milli gyðinga og araba myndi koma í veg fyrir stórkostlega áætlun hans um endurreisn evrópsks efnahagslífs. Evrópa fékk áttatíu prósent af olíu sinni frá Miðausturlöndum. Stríð gæti truflað birgðir. Án olíu hefði Marshall-áætlunin ekki verið möguleg.
Óttinn við olíukúgun var langsótt. Já, konungur Sádi-Arabíu, Ibn Saud, sagði við bandaríska olíuverkamenn: „Við vissar aðstæður gæti ég þurft að beita fyrirtæki ykkar refsiaðgerðum. Ekki af fúsum og frjálsum vilja, heldur vegna þess að ég get ekki staðist þrýsting arabísks almenningsálits.“
En sérfræðingar áætla að þeir geti í raun auðveldlega verið án Sádi-olíu ef aðrir framleiðendur, eins og Íran, auka framleiðsluna. Og konungur var greinilega að blöffa. Peningarnir sem hann fékk frá Aramco voru hans eina tekjulind og stuðningur Bandaríkjanna var eina tryggingin fyrir sjálfstæði Sádi-Arabíu.
Konungar Íraks og Jórdaníu, sem komu frá Hashemítaættinni, börn Husseins, sem hann steypti, hötuðu Ibn Saud. Ef hann hefði misst amerískan verndarvæng, þá hefðu Hashemítar steypt honum af stóli... Þess vegna, þótt hann hataði Breta og Bandaríkjamenn, hirti konungurinn þá á allan mögulegan hátt. Í janúar 1948 heimsótti hann þekkta breska stjórnmálamanninn Anthony Eden, verðandi forsætisráðherra. Konungur færði honum sverð í gylltum slíðri, sem var greyptur perlum. Þegar Eden kom heim vissu tollverðirnir ekki hvað þeir ættu að gera við svona dýra gjöf, en leyfðu Eden samt að kynna sverðið tollfrjálst - sem gjöf frá þjóðhöfðingja erlends ríkis.
Áhrifamiklir stjórnmálamenn og embættismenn hvöttu Truman til að gera engar raunhæfar ráðstafanir til að búa til tveggja ríkja Palestínu: hugmyndin myndi deyja af sjálfu sér.
Truman neitaði lengi að hitta Weizmann. Þann 19. mars samþykkti hann það loksins - alveg eins leynilega og síðast. Samtalið var óformlegt og mjög tilfinningaþrungið. Truman lofaði að hrinda ákvörðun SÞ í framkvæmd.
Sama dag skoraði bandaríski fulltrúinn í öryggisráðinu, Warren Austin, í raun forseta sínum. Hann sagði að lausnin á að skipta Palestínu væri óframkvæmanleg og því væru Bandaríkin að breyta um stefnu. Fyrst þurfum við að innleiða alþjóðlega stjórnarhætti í Palestínu, koma á röð og reglu og ákveða síðan eitthvað...
Truman var undrandi þegar hann frétti þetta daginn eftir í morgunblöðunum. Hann skrifaði á dagatalið:
„Það kemur í ljós að utanríkisráðuneytið hefur endurskoðað stefnu mína. Og ég kemst að því í blöðunum! Hvað í andskotanum er þetta? Nú kom ég fram í hlutverki lygara sem ekki er hægt að treysta. Það var alltaf fólk í utanríkisráðuneytinu sem vildi skera mig á háls. Loksins tókst þeim það...“
Á þessu mikilvæga augnabliki kom Stalín aftur Zíonista til hjálpar.
Þann 9. apríl 1948 sendi Molotov utanríkisráðherra Stalín skilaboð:
„Ég legg fram til samþykktar drög að tilskipun félaga Gromyko fyrir þing allsherjarþingsins.
Þetta er afstaðan sem Gromyko hefði átt að taka í málefnum Palestínu:
„Til að verja ályktun allsherjarþingsins frá 29. nóvember 1947 um skiptingu Palestínu...
Að gagnrýna tillögu Bandaríkjamanna um vörslu Palestínu...“
Stalín samþykkti tillögu Molotovs. Leiðtoginn krafðist þess eindregið að gyðingaríkið kæmi enn fram.
Andzíonískar aðgerðir bandarískra stjórnmálamanna styrktu aðeins löngun sovéskra leiðtoga til að nota framtíðarríki gyðinga í and-vestrænum leik.
Sovéskir stjórnarerindrekar börðust hönd í hönd við zíonista. Í New York hafnaði Tsarapkin tillögunni um að stofna trúnaðarráð Sameinuðu þjóðanna yfir Palestínu: „Enginn getur deilt um mikla menningarlega, félagslega, pólitíska og efnahagslega þróun gyðinga. Slíkt fólk er ekki hægt að hlúa að. Þetta fólk á fullan rétt á sínu sjálfstæða ríki."
Þann 20. apríl 1948 talaði Gromyko á fundi fyrstu nefndarinnar á öðrum sérfundi allsherjarþings SÞ.
Fulltrúi Sovétríkjanna ávítaði Bandaríkin fyrir að vera upptekin af olíu en ekki örlögum þjóða.
Gromyko mótmælti harðlega tillögu Bandaríkjanna um að koma á vörslu Palestínu og endurtók: „Sendinefnd Sovétríkjanna telur að ákvörðunin um að skipta Palestínu sé rétt ákvörðun og að Sameinuðu þjóðirnar verði að gera árangursríkar ráðstafanir til að hrinda henni í framkvæmd.
 
Partur tvö.
Brúðkaupsferð og algjört sambandsslit
 
Þann 13. apríl 1948 tók Mið-Austurlandadeild utanríkisráðuneytisins saman vottorð fyrir yfirmenn sína „Um ástandið í Palestínu eftir ákvörðun Sameinuðu þjóðanna um að skipta landinu.
Sovéskir stjórnarerindrekar skrifuðu mjög samúðarfulla um gyðinga sem voru neyddir til að vopna sig til að verjast Aröbum. Það var sagt allt öðruvísi um araba:
„Helstu arabísku feudal-borgaralegu samtökin - arabíska æðri nefndin og Arabaskrifstofan, innblásin af Bretum - voru á móti stofnun gyðingaríkis og skiptingu Palestínu...
Vopnuð mótmæli gegn gyðingum hófust af krafti í desember 1947 og halda áfram til þessa dags. Svikarar og quislingar víðsvegar að úr heiminum tóku að flykkjast til Palestínu og tóku þátt í baráttunni af hálfu araba, þar á meðal skúrk Anders, bosnískir múslimar úr landflóttabúðum í Þýskalandi, þýskir stríðsfangar sem sluppu úr búðum í Egyptaland, „sjálfboðaliðar“ frá Spáni Franco.
Lönd Arababandalagsins, sem uppfylla ákvarðanir bandalagsráðsins, senda vopnaðar arabadeildir til Palestínu. Fyrsta herdeildin fór frá Sýrlandi til Palestínu 9. janúar 1948. Það samanstóð af sýrlenskum, íröskum og líbönskum sjálfboðaliðum sem, eftir að hafa ráðist á tvær gyðingabyggðir, neyddust til að hörfa aftur til Sýrlands...
Frá janúar til mars 1948 fóru fjölmargir herdeildir araba yfir landamæri Palestínumanna, á ferð í bílum og vopnaðir sprengjuvörpum og sjálfvirkum rifflum... Arabar fá vopn frá arabalöndum, sem England útvegar...
Transjordanian Arab Legion er sveitin innan Palestínu sem Abdallah hyggst hertaka landið með eftir lok umboðs Breta 15. maí...
Á landamærum arabísku borgarinnar Jaffa og gyðingaborgar Tel Aviv hafa verið samfelldir götubardagar, skothríð og gagnkvæmar árásir í fjóra mánuði núna. Umferð um vegina getur aðeins átt sér stað við aðstæður þar sem öflugt vopnað öryggiseftirlit er. Ráðist er á bílalestir gyðinga á milli Jerúsalem og Tel Aviv og rænt. Arabar stunda kerfisbundna sókn gegn landnemabyggðum gyðinga á víð og dreif í suðurhluta Negev eyðimerkurinnar...
Arabar hafa nýlega farið í kerfisbundnar og skipulagðar aðgerðir gegn nýlendum gyðinga sem eru dreifðar um landið. Nýlendurnar sem staðsettar eru í suðurhluta landsins, í Negev, og í norðri, í Galíleu, eru skornar frá helstu íbúa gyðinga á strandlengjunni, og varnir þeirra, og enn frekar, að koma á samskiptum þeirra á milli. , er næstum ómögulegt verkefni fyrir hálflöglega gyðingasveitina.
Auk þess eru gyðingar sviptir utanaðkomandi aðstoð frá fólki og verða fyrir miklu tjóni í látnum og særðum, sem mun hafa skaðleg áhrif á mótstöðu þessa litla (aðeins 640 þúsund manns) samfélags...“
Í nokkra áratugi var þessum skjölum sovéska utanríkisráðuneytisins haldið leyndum og haldið á bak við sjö lása. Þær stangast á við þá útgáfu af átökum araba og Ísraela sem viðurkennd var í Moskvu síðar, þegar Ísrael fór að teljast óvinur.
Nágranna arabískar ráðamenn voru staðráðnir í því að gyðingaríkið myndi ekki birtast á korti Miðausturlanda. Á sama tíma höfðu þeir nákvæmlega engan hug á að búa til ríki fyrir Palestínuaraba, sem hlutskipti þeirra vakti engan áhuga. Transjordan og Egyptaland ætluðu að skipta Palestínu. Egyptar höfðu áhyggjur af því að Abdallah konungur Jórdaníu myndi ekki grípa of stóran bita.
Þrítugasta apríl tilkynnti sovéski sendiherrann í Líbanon og Sýrlandi, D. Solod, Moskvu um samtal við Hamid Frangier, utanríkisráðherra Líbanons. Frangier-ættin var ein sú áhrifamesta í Líbanon. Ráðherrann greindi sendiherranum frá því að arabalöndin hefðu fallist á tillögu Abdullah konungs í Transjordan um að hernema Palestínu.
„Við spurningu minni,“ skrifaði Malt, „hvort sem við erum að tala um alla Palestínu eða bara arabíska hluta hennar, svaraði Frangier að arabíski hluti Palestínu verði áfram arabískur, svo það er engin þörf á að hernema hann, við erum að tala um allt. af Palestínu...
Frangier útskýrði að Transjordan væri ekki aðili að SÞ, þess vegna er hún ekki bundin af neinum skyldum í tengslum við þessa stofnun ... "
Abdullah konungur lagði til að stofnað yrði „Stóra Sýrland“ sem samanstendur af Sýrlandi, Líbanon, Transjordaníu og Palestínu undir hans stjórn. Konungurinn var nokkuð vinsæll meðal arabíska fjöldans, sem vakti hatur ráðamanna nágrannalandanna, sem óttuðust að missa hásæti sín.
Arabískir valdhafar voru bara að bíða eftir að umboð Breta fyrir Palestínu lyki til að senda inn hermenn sína. Í millitíðinni var útrýming palestínskra gyðinga falin sérskipuðum her í þessu skyni.
Frelsisher Araba var undir stjórn Sýrlendingsins Fawzi al-Qaukchi. Í seinni heimsstyrjöldinni stýrði hann hersveitum araba í Wehrmacht. Þjóðverjar gerðu hann upp í majór. Eftir ósigur nasista Þýskalands slapp Fauzi við refsingu og flúði til Miðausturlanda til að taka við fyrra starfi sínu - útrýmingu gyðinga.
Fjöldi þýskra stríðsglæpamanna flúði einnig til Miðausturlanda. Þjóðverjum líkaði það ekki hér; þeir vildu frekar siðmenntaða Suður-Ameríku. En þeim var vel tekið í arabalöndum, þau voru ekki gefin Bretum, þeim var boðin vinna í sinni sérgrein.
Gestapo meðlimur Alois Brunner, sem tók þátt í brottvísun gyðinga frá Slóvakíu og Grikklandi, var kallaður „annar Eichmann“. Talið er að hann hafi leitað skjóls í Sýrlandi. Þeir eltu hann og fundu húsið þar sem hann bjó. Hann missti þrjá fingur á hendinni þegar hann opnaði pakka sem hann fékk í Damaskus, að því er virðist frá Mossad. Sýrlensk yfirvöld svöruðu því til að slíkur maður væri ókunnur þeim.
Bosníumúslimarnir sem nefndir eru í skjölum sovéska utanríkisráðuneytisins eru fyrrverandi hermenn sjálfboðaliðadeildar SS, sem Þjóðverjar stofnuðu með aðstoð stórmúftans í Jerúsalem Amin al-Husseini. Haustið '41 fluttu Þjóðverjar hann til Berlínar. Hitler tók á móti honum, síðan Reichsführer SS Himmler. Múftinn eyddi öllu stríðinu í Berlín og skoraði á Þjóðverja að útrýma gyðingum óþreytandi. Eftir stríðið sneri hann aftur til Miðausturlanda til að halda áfram uppáhaldsverki sínu án nasista.
„Anders skrið,“ einnig skrifað um af sovéskum diplómatum, eru hermenn fyrrum pólska hersins með langa og flókna sögu.
Eftir árás nasista Þýskalands á Sovétríkin breytti Moskvu afstöðu sinni til Pólverja, sem aftur urðu bandamenn. Sumarið '41, eftir samkomulagi við pólsku útlegðarstjórnina, var pólskur her stofnaður á yfirráðasvæði Sovétríkjanna undir stjórn Wladyslaw Anders hershöfðingja. En her Anders vildi ekki berjast saman við Rauða herinn, sem hafði nýlega myrt þá. Pólska ríkisstjórnin flutti hana til Miðausturlanda.
Eftir seinni heimsstyrjöldina vildu hermenn Anders ekki snúa aftur til heimalands síns, þar sem kommúnistar komust til valda, og voru fengnir til annarra hera sem málaliðar.
Eftir ákvörðun SÞ um skiptingu Palestínu kom ungur egypskur liðsforingi, Gamal Abd-al Nasser, einnig til stórmúftans. „Þú þarft yfirmenn,“ sagði Nasser, „til að stjórna í bardaga og þjálfa sjálfboðaliða. Margir egypskir herforingjar munu fúslega ganga í her þinn. Þeir eru þér til ráðstöfunar hvenær sem er."
Stórskotalið, undir stjórn Ahmed Abd al Aziz ofursta, hóf skothríð á gyðingabyggðir suður af Jerúsalem. Annar egypskur liðsforingi, Hassan Ibrahim ofursti flugherinn, verðandi meðlimur byltingarráðsins og ráðherra í ríkisstjórn Nassers, fór til Damaskus. Hann kom til fyrrverandi Wehrmacht liðsforingja Fauzi al-Kaukchi og lagði til að þróa áætlun um sameiginlegar aðgerðir. Samþykkt var að egypskar flugvélar myndu gera árás á palestínska gyðinga og lenda á sýrlenskum flugvöllum.
 
Loftbrú Tékkóslóvakía - Palestína
Hinn 5. desember 1947, nokkrum dögum eftir að allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti að stofna tvö ný ríki í Palestínu, bönnuðu Bandaríkin vopnasölu til Miðausturlanda. Utanríkisráðuneytið hefur tilkynnt að það muni ekki gefa út vegabréf til einstaklinga sem hyggjast þjóna í hersveitum utan Bandaríkjanna. Þetta var líka beint að bandarískum gyðingum sem vildu hjálpa Ísrael.
Breskar leyniþjónustur fylgdust með þekktum zionistum. Breska leyniþjónustan greindi FBI frá því að Bandaríkjamenn hjálpuðu Ísraelum. Að beiðni Breta tóku bandarískar gagnnjósnir þær undir sig.
Hvar sem Golda Meir kom fram og kallaði á bandaríska gyðinga til að hjálpa Ísrael, fylgdi henni alls staðar fulltrúar FBI. Hún safnaði töluvert af peningum - fimmtíu milljónum dollara, sem ætluðu að nota til að vopna Ísraelsher sem enn er ekki til.
En breskar og bandarískar leyniþjónustustofnanir höfðu afskipti af kaupum á vopnum sem ætluð voru palestínskum gyðingum.
Englendingar neituðu að taka þátt í vopnasölubanninu með vísan til stórra samninga við arabaríki sem ekki var hægt að rjúfa. Arabaheimurinn hélt því áfram að taka á móti vopnum í miklu magni.
Palestínskir gyðingar leituðu til sovéskra fulltrúa. Þann 5. febrúar 1948 ræddi Moshe Shertok, verðandi utanríkisráðherra Ísraels, við Gromyko. Hann bað sovésku forystuna að grípa inn í í fyrsta lagi til að stöðva sölu á tékkóslóvakískum vopnum til Araba og í öðru lagi til að hafa áhrif á Júgóslavíu sem neitaði að selja palestínskum gyðingum vopn.
Á þeim tíma var Stalín búinn að gefa skipun um að vopna palestínsku gyðinga svo þeir gætu stofnað sitt eigið ríki. Þess vegna spurði Gromyko, án diplómatíu, ákaft hvort gyðingarnir hefðu tækifæri til að tryggja affermingu vopna ef þau yrðu seld þeim.
Shertok sendi Ben-Gurion strax í síma, gæti hann sagt Gromyko staðfastlega að gyðingarnir væru að taka við affermingu? Jákvætt svar barst.
Leiðtogar Tékkóslóvakíu hafa jafnan haft samúð með palestínskum gyðingum. Fyrsti forseti landsins, Tomas Masaryk, studdi síonista eindregið. Sagði hann:
„Það er ekki hægt að ætlast til þess að ríki hagi sér eins og herrar.
En sjálfur Tomas Masaryk reyndi að haga sér óaðfinnanlega. Sonur hans, Jan Masaryk, varð utanríkisráðherra í Prag eftir stríðið. Hann hjálpaði til við að senda gyðinga flóttamenn til Palestínu. Þann 10. mars 1948 lést Masaryk við undarlegar aðstæður - hann féll út um gluggann á þjónustuíbúð sinni og féll til bana.
Opinbera útgáfan er sjálfsvíg, andlegt ágreiningur og vanhæfni til að takast á við vandamál sín.
Í Tékkóslóvakíu sjálfri og á Vesturlöndum sögðu þeir að ráðherranum hafi verið hent út um gluggann af sovéskum ríkisöryggisfulltrúum, sem hegðuðu sér eins og yfirmenn í Prag og héldu tékkóslóvakskum stjórnmálamönnum í skefjum...
Masaryk yngri leitaði af heilum hug eftir nánu samstarfi við Moskvu. En hann hafði afskipti af tékkóslóvakískum kommúnistum, sem tóku völdin í landinu. Það var erfitt að segja honum einfaldlega upp vegna alþjóðlegrar virðingar hans og stórs nafns. Faðir hans Tomas Masaryk, stofnandi Tékkóslóvakíu, var meira að segja einn af frambjóðendum til friðarverðlauna Nóbels.
Eftir að landið var frelsað undan þýskum hermönnum sneru fyrrum leiðtogarnir aftur til Tékkóslóvakíu - ólíkt öðrum Austur-Evrópuríkjum: Eduard Benes forseti og Jan Masaryk utanríkisráðherra.
Benes og Masaryk náðu að ná saman við bæði vesturveldin og Sovétríkin. Samsteypustjórn var mynduð í Prag, undir forystu kommúnistans Gottwald. Svo virtist sem fjölflokkalýðræði gæti verið við hlið Kremlverja. En þetta stóð ekki lengi.
Tékkóslóvakíska ríkisstjórnin ákvað að taka þátt í Marshall-áætluninni sem Bandaríkjamenn lögðu til til að endurreisa Evrópu. En Stalín útskýrði fyrir Masaryk að ef Tékkar virði vináttu við Sovétríkin ættu þeir að hætta við Marshall-áætlunina. Prag hlýddi.
Stalín þurfti hvorki Benes né Masaryk lengur. Auk þess var kommúnistaflokkurinn í Tékkóslóvakíu að tapa fylgi. Í Moskvu var ákveðið að leiðrétta ástandið.
Tækifærið gafst.
Ráðherrar utan kommúnista kröfðust umræðu um starfsemi innanríkisráðuneytisins og sérstaklega öryggisdeildar ríkisins sem var undir stjórn kommúnista og ráðgjafa frá Moskvu.
Kommúnistar vildu ekki gefa neinum skýrslu um starfsemi öryggisstofnana ríkisins. Síðan, 20. febrúar 1948, sögðu ráðherrarnir sem ekki voru kommúnistar af sér. Þeir töldu að Gottwald - eins og tíðkast í lýðræðislegu landi - yrði neyddur til að halda nýjar kosningar. Naive!
Kommúnistar fóru með stuðningsmenn sína út á götur og byrjuðu að mynda verkamannaher. Gottwald ákvað að mynda eingöngu kommúnistastjórn.
Benes forseti veitti mótspyrnu. Gottwald hótaði að koma upp verkamannasveit og bjóða sovéskum skriðdrekum. Þann 27. febrúar gafst Benes upp. Allt vald í landinu fór til kommúnista. Þetta var valdarán.
Þann 10. mars fannst Jan Masaryk utanríkisráðherra látinn undir gluggum íbúðar sinnar.
Sovétríkin unnu Tékkóslóvakíu en fengu kalda stríðið sem þeim var ætlað að tapa þrátt fyrir allar þær fórnir sem færðar voru í því stríði.
Valdaránið í Prag skapaði ótta um að eitthvað svipað myndi gerast í öðrum löndum. Fyrir Truman Bandaríkjaforseta var þetta dæmi um framfarir kommúnisma um allan heim. Tveimur mánuðum síðar, í apríl 1948, sameinuðust Evrópuríki í Brusselsáttmálanum, varnarbandalagi sem hafði það að markmiði að standa gegn tilraunum til að steypa lýðræðislegum ríkisstjórnum frá völdum.
Viðbrögðin við atburðunum í Prag voru stofnun NATO sem öflugrar hernaðarblokkar, aukning á hernaðarútgjöldum af hálfu Bandaríkjanna og endurvopnun Vestur-Þýskalands. Allt þetta neyddi Sovétríkin til að grípa til hefndaraðgerða, sem lögðu óbærilega byrði á sósíalíska hagkerfið...
Tékkóslóvakía seldi jafnan vopn til þeirra sem bannað var, af hápólitískum ástæðum, að flytja sovésk vopn beint.
Síðan 1947 hefur Tékkóslóvakía útvegað grískum flokksmönnum vopn. Eftir seinni heimsstyrjöldina braust út borgarastyrjöld í Grikklandi. Stalín studdi gríska flokksmenn í þeirri von að þeir myndu skapa byltingarkennd ástand í landinu og kommúnistaflokkurinn næði völdum. Hann ræddi meira að segja möguleikann á að viðurkenna bráðabirgðalýðræðisstjórn Grikklands, stofnuð af flokksmönnum, undir forystu Markos Vafiadis hershöfðingja. En sem betur fer þorði ég ekki að gera þetta...
Nokkrum árum eftir atburðina sem lýst er, í desember 1958, bað Prag Moskvu um ráð: óþekktir kúbverskir flokksmenn undir forystu Fidels Castro báðu um að selja þeim vopn í gegnum Costa Ríkó fyrirtæki.
Leyfi var gefið: þó voru aðeins leifar af herteknum þýskum vopnum og því sem Tékkar bjuggu til sjálfir seldar.
Ári síðar, í september '59, tilkynntu Pólland Moskvu að ný kúbönsk yfirvöld, í gegnum pólska sendiherrann í Sviss, væru að biðja um að selja þeim alvarlegri vopn. Til þess eru þeir tilbúnir að nota austurrískt fyrirtæki sem þeir stjórna.
Utanríkisráðuneytið og alþjóðadeild miðstjórnar CPSU voru á móti því: hver er þessi Fidel Castro og hvers vegna að reita Bandaríkjamenn til reiði vegna hans? En Krústsjov fyrirskipaði að vopnin yrðu send. Honum virtist finnast að sigur flokksmanna á Kúbu opnaði honum ný tækifæri...
Nýr utanríkisráðherra Tékkóslóvakíu, Vlado Clementis, var einnig stuðningsmaður Ísraels. Yfirmaður alþjóðadeildarinnar og ritari miðstjórnar Kommúnistaflokks Tékkóslóvakíu, Bedřich Geminder, sem áður bjó í Moskvu og stýrði blaðamannadeild Komintern, og Bedřich Raitsin, sáu um hernaðarbirgðir til Palestínu. brottfluttur í Moskvu og þjónaði í tékkóslóvakíu hershöfðingja Svoboda. Raitsin stýrði upphaflega gagnnjósnadeild hershöfðingjans, síðan var hann gerður að aðstoðarráðherra landvarna.
Árið 1952 yrðu allir þrír fórnarlömb gyðingahaturs „Slansky-málsins“ (Vlado Clementis var ekki gyðingur, hann var „útþynntur“).
Einn af tékkóslóvakísku flugvöllunum var úthlutað til að senda vopn og búnað til Ísraelsmanna. Í gegnum Tékkóslóvakíu fengu Ísraelar stórskotalið og sprengjuárásir og þýska Messerschmitt bardagamenn. Þetta voru aðallega hertekin vopn af Þjóðverjum, sem eyddi spurningunni um hver útvegaði palestínskum gyðingum vopn.
Bandaríski herinn í Líbanon, majór Stephen Meade, greindi Washington frá því að nokkrar flugvélar væru að lenda að næturlagi á litlum flugvelli í Bekaa-dalnum. Bandaríski herinn komst að því að flugvélarnar voru að afhenda herdeildum gyðinga í Palestínu vopn.
Bandaríski herinn í Prag tilkynnti yfirmönnum sínum að tékkóslóvakski herinn, með augljósu samþykki sovéskra stjórnvalda, væri að ráða sjálfboðaliða fyrir gyðingaríkið.
Hillenkoiter, forstjóri CIA, aðmíráls tilkynnti Truman forseta að vopn væru ólöglega afhent til Miðausturlanda frá Tékkóslóvakíu - og með bandarískum flugvélum.
Marshall utanríkisráðherra tilkynnti bandaríska sendiherranum í Prag að hann hygðist tjá formlega mótmæli við tékkóslóvakíska yfirvöld. Sendiherrann svaraði tortrygginn yfirmanni sínum að mótmælin myndu hvergi leiða. Prag vantar gjaldeyri og vopnasala skilar Tékkum góðum peningum.
Fyrrverandi herflugmenn og hermenn úr síðari heimsstyrjöldinni flugu á leiðinni Tékkóslóvakíu-Palestínu. Flestir voru Bandaríkjamenn. Síðan útskýrðu þeir hvað varð til þess að þeir hættu lífi sínu:
P „Við þurftum að fljúga tvö og hálft þúsund kílómetra og eldsneytið í tankunum var tvö þúsund. Þá var hengdur upp viðbótartankur sem gerði ökutækið, sem var fullhlaðið, mjög þungt. Þú flaugst, vissir eitt fyrir víst - þú getur aðeins lent þar sem þú ert að fljúga. Ef þú lendir í Grikklandi munu þeir gera flugvélina og farminn upptækan. Ef þú situr í einhverju arabalandi munu þeir einfaldlega drepa þig. En þegar þú lendir í Ísrael tekur á móti þér illa klætt og órakað fólk sem byrjar strax að losa flugvélina þína. Þeir eru ekki með vopn, en þeir þurfa á þeim að halda til að lifa af. Á kvöldin á hótelinu man maður eftir hverjum þetta fólk sem lítur svo illa út líkist - gyðingum sem voru sendir í fangabúðir. En þessir munu ekki láta drepa sig. Þeir þurfa aðstoð. Þess vegna ertu tilbúinn að fljúga aftur á morgnana, þó þú skiljir að hvert flug gæti verið þitt síðasta...“
Sendiráð Bandaríkjanna í Tékkóslóvakíu hefur hótað að afturkalla bandarískan ríkisborgararétt þeirra sem taka þátt í ólöglegum vopnaflutningum til Palestínu.
Þeir brutu gegn lögum sem samþykkt voru árið 1940 sem bönnuðu bandarískum ríkisborgurum að þjóna í hersveitum erlendra ríkja nema „heimild af lögum Bandaríkjanna“. Brot á lögum varðaði sekt allt að tvö þúsund dollara eða fangelsi allt að þremur árum. Þann 7. ágúst 1947 gaf utanríkisráðuneytið út dreifibréf þar sem fram kom að bandarískir ríkisborgarar sem skrá sig í her í erlendu landi „missa bandarískt ríkisfang sitt meðan á þjónustu stendur“ og fá vegabréf þeirra afturkallað.
Bandaríski herinn í Prag lagði til að varnarmálaráðuneytið varaði áhafnir þessara flugvéla við því að ef flugvélin og áhafnir snéru ekki strax aftur til heimalands síns yrðu þær skotnar niður af hlerunarflugvélum. Þessi tillaga var felld í Washington.
Forstjóri CIA greindi Truman forseta frá því að vopnasendingar frá Tékkóslóvakíu hefðu aukist verulega: „Tékkóslóvakía er orðin aðal aðgerðastöð fyrir umfangsmikla neðanjarðarsamtök sem taka þátt í leynilegum loftflutningi stríðsefna til Palestínu.
Bandarísk stjórnvöld sendu stjórnvöldum í Tékkóslóvakíu formleg mótmæli og upplýstu Sameinuðu þjóðirnar um ólöglegar vopnasendingar til Miðausturlanda. Utanríkisráðuneytið hefur sagt að Bandaríkjamenn sem stunda þessi ólöglegu viðskipti verði að afhenda bandarísk vegabréf sín.
Stjórnvöld í Tékkóslóvakíu svöruðu því til að allir Bandaríkjamenn, sem nefndir eru í minnisblaðinu, væru löngu farnir úr landi. En leyniþjónusta bandaríska hersins komst fljótt að því að vopnaflutningur átti sér stað nú frá litlum flugvelli nálægt Bratislava. Á þessum flugvelli kenndu sovéskir og tékkóslóvakskir kennarar Ísraelsmönnum að fljúga. Á leiðinni til baka frá Palestínu tóku flugmennirnir appelsínur handa tékkóslóvakískum börnum.
Ísraelski herinn keypti gamla breska Spitfire orrustuþotu og hertók þýska Me-109 orrustuþotur á ódýran hátt. Á Brno svæðinu voru þau tekin í sundur og send til Ísraels.
Sjálfboðaliðar flugmenn komu ólöglega til Tékkóslóvakíu. Á flugvellinum í Ceske Budejovice kynntust þeir vélunum sem átti að stýra og fóru til Ísraels.
Ekki aðeins ísraelskir framtíðarflugmenn voru þjálfaðir á yfirráðasvæði Tékkóslóvakíu. Þar, í Ceske Budejovice, voru skriðdrekaáhafnir og fallhlífarhermenn þjálfaðir. Eitt og hálft þúsund fótgönguliðsmenn ísraelska varnarliðsins þjálfuðu í Olomouc, önnur tvö þúsund í Mikulov. Þeir mynduðu einingu sem var upphaflega kölluð „Brigade kennd eftir. Gottwald,“ var hersveitin flutt til Palestínu í gegnum Ítalíu. Læknastarfsmenn voru þjálfaðir í Wielké Strebne. Útvarpsstjórar og símafyrirtæki - í Liberec. Rafvirkjafræði - í Pardubice. Sovéskir leiðbeinendur héldu fyrirlestra um pólitísk efni fyrir unga Ísraela.
Kaup á hergögnum í Tékkóslóvakíu voru einkum framkvæmd af nýlegum liðþjálfa og yfirmanni vélbyssusveitar í breska hernum, Israel Tal, verðandi hershöfðingja og yfirmann brynvarðasveita ísraelska varnarliðsins.
Verðandi yfirmaður flughersins, Mordechai Hod hershöfðingi, lærði einnig flug í Tékkóslóvakíu. Afi hans fór einu sinni frá Rússlandi til Palestínu. Í sex daga stríðinu eyðilögðu flugmenn þess egypskar flugvélar beint á flugvellinum.
„Hver veit,“ sagði Golda Meir, „við hefðum lifað af ef ekki hefði verið fyrir vopnin og skotfærin sem við gátum keypt í Tékkóslóvakíu og flutt um Júgóslavíu og önnur Balkanskagalönd á þessum dimmu dögum stríðsins, þar til breyttist ástandið í júní fjörutíu og átta á árinu?
Á fyrstu sex vikum stríðsins treystum við að miklu leyti á sprengjur, vélbyssur og byssur sem Haganah tókst að kaupa frá Austur-Evrópu - á meðan jafnvel Ameríka lýsti yfir vopnasölubanni á Miðausturlönd...
Jafnvel þó að Sovétríkin hafi síðar snúist svo harkalega gegn okkur, var viðurkenning Sovétríkjanna á Ísrael mjög mikilvæg fyrir okkur. Þetta þýddi að í fyrsta skipti frá síðari heimsstyrjöldinni höfðu tvö stærstu ríkin náð samkomulagi um stuðning við gyðingaríkið og þótt við værum í lífshættu vissum við að minnsta kosti að við værum ekki ein.
Frá þessari meðvitund - og af alvarlegri nauðsyn - sóttum við þann, ef ekki efnislegan, þá siðferðisstyrk sem leiddi okkur til sigurs."
Vopnin frá Tékkóslóvakíu komu á réttum tíma. Þann 29. mars 1948 pökkuðu palestínskir gyðingar niður og settu saman fyrstu fjórum herteknu Messerschmitt Bf-109 orrustuvélunum.
Þennan dag var egypsk hersúla, þar á meðal skriðdrekar, aðeins nokkra tugi kílómetra frá Tel Aviv. Þeir fóru að tala um að rýma borgina. Ef Tel Aviv væri tapað væri málið tapað. Ben-Gurion var ekki með hermenn sem gætu náð yfir borgina. Hann sendi allt sem hann átti - þessar fjórar flugvélar. Einn sneri aftur úr bardaganum. En þegar þeir sáu, að Gyðingar höfðu flug, hættu Egyptar. Þeir þorðu ekki að taka borgina sem var varnarlaus.
Tékkóslóvakía útvegaði palestínskum gyðingum vopn og skotfæri. Og mórall gyðinga hermanna var mjög hár. Þeir vissu að þeir gætu annað hvort unnið eða dáið. Þeir höfðu hvergi til að hörfa eða hlaupa.
Eftir að hafa fengið vopn, hrekja gyðingahersveitir araba frá. Frelsisher Araba, sem var stofnaður með viðleitni stórmúftans, var sigraður; sjálfsvarnarsveitir gyðinga hertóku hernaðarlega mikilvægar borgir Haifa og Jaffa.
Vesturveldin undirbjuggu drög að yfirlýsingu í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna „um inngöngu vopna á sjó og landi inn í Palestínu. Yfirlýsingunni var beint gegn gyðingum og innflytjendum gyðinga.
Sovéski fulltrúinn Gromyko, sem gat ekki haft samband við Moskvu, mótmælti þegar í stað. Leitað var samþykkis í kjölfarið. Molotov sagði í símskeyti að stjórnmálaráðið samþykkti línu hans.
En í Moskvu gættu þeir þess að skreytingum væri viðhaldið.
Eftir stofnun Ísraels, þann 22. maí, 1948, sendi Shertok utanríkisráðherra sérstakan fulltrúa Ísraels í Bandaríkjunum, Elijah Epstein, í símskeyti: Spyrðu utanríkisráðuneytið hvort þeir geti strax sent orrustusprengjuflugvélar, loftvarna- og skriðdrekaskotalið til Ísrael?
Svar Bandaríkjamanna var auðvitað neikvætt.
Shertok sagði fulltrúa sínum:
„Hafðu líka strax samband við sovéska sendiráðið með beiðni um að hafa tafarlaust samband við Moskvu varðandi sömu aðstoð.
Í Moskvu var Mið-Austurlandadeild utanríkisráðuneytisins undir forystu Ivan Nikolaevich Bakulin. Hann var Molotov-diplómat. Hann var tekinn til Alþýðuráðs utanríkismála árið '39; í stríðinu var hann yfirmaður starfsmannadeildar NKID, síðan fór hann sem sendiherra í Afganistan.
Hinn 5. júní tilkynnti Bakulin, eftir flokkslínunni, til yfirmanns síns, aðstoðarráðherra Valerian Zorin:
„Í tengslum við skilaboð félaga Gromyko um beiðnir frá fulltrúum Ísraelsríkis um að veita ríkisstjórn Ísraels aðstoð, myndi ég telja það mögulegt:
1. Gerðu Tékkum og Júgóslavum ljóst, í trúnaði fyrir milligöngu sendiherra okkar í Prag og Belgrad, að æskilegt sé að aðstoða fulltrúa Ísraelsríkis við kaup og sendingu þess síðarnefnda á stórskotaliðum og flugvélum til Palestínu, að teknu tilliti til þess, þrátt fyrir ákvörðun Öryggisráðsins um að banna innflutning vopna til arabaríkja hafa þau síðarnefndu alla möguleika á að taka á móti vopnum í tilskildu magni frá breskum vöruhúsum og bækistöðvum í Transjórdaníu, Írak og Egyptalandi.
2. Forðastu að gefa út leyfi fyrir fulltrúum ísraelskra stjórnvalda frá Tékkóslóvakíu til að ferðast til Sovétríkjanna í þeim tilgangi að semja um kaup á flugvélum frá Sovétríkjunum, þar sem slíkar samningaviðræður gætu farið fram af ísraelskum sendinefnd, sem hefur verið samþykkt. af Sovétstjórninni."
Zorin leiðrétti hinn ódiplómatíska undirmann:
„Við getum ekki farið svona kæruleysislega fram. Enda greiddum við atkvæði um vopnahlé í Palestínu. Við ættum að forðast að gera ráðstafanir sem gætu verið notaðar gegn okkur.“
Vopnaframboðið hélt áfram, en með leynd, í gegnum þriðja aðila, svo ekki var hægt að saka Sovétríkin um að brjóta gegn ákvörðunum Sameinuðu þjóðanna.
 
Egypski herinn ræðst á Ísrael
Bandarískir stjórnarerindrekar í Jerúsalem, þar sem ræðismannsskrifstofan var staðsett, sáu að stríð myndi brátt brjótast út. Bandaríkjamenn keyptu rafrafal og söfnuðu bensíni og drykkjarvatni.
Í mars lögðu arabískir hryðjuverkamenn hald á bíl bandarísks stjórnarerindreka. En arabískur þýðandi sem var með diplómatanum fékk mannræningjana til að sleppa þeim. Arabíski ökumaður bíls aðalræðismanns reyndist einnig vera hryðjuverkamaður. Hann pakkaði bíl með sprengiefni og ók inn í húsagarð höfuðstöðva gyðingastofnunarinnar með bandarískan fána á lofti. Ökumaðurinn hljóp á brott og bíllinn sprakk með þeim afleiðingum að nokkrir létust.
Nokkrum dögum síðar rændu óþekktir einstaklingar aðal dulkóðunarfulltrúa bandarísku ræðismannsskrifstofunnar, George Paro. Hann var yfirheyrður dögum saman og krafðist þess að segja allt sem hann vissi um undirbúning sprengingarinnar. Síðan var hann færður á lögreglustöðina.
Þessi saga hefur ekki bætt viðhorf palestínskra gyðinga til bandarísks erindreks.
Truman forseti var orðinn leiður á skemmdarverkum á stefnu sinni í Miðausturlöndum. Hann setti embættismanninn sem sá um málefni Palestínumanna í utanríkisráðuneytinu úr starfi og skipaði í hans stað samúðarmann síonista.
Þann 12. maí, þegar aðeins tveir dagar voru eftir af umboði Breta í Palestínu, hélt Truman sinn síðasta fund í Hvíta húsinu.
Ráðgjafi hans, Clark Clifford, lýsti því yfir að forsetinn hygðist viðurkenna gyðingaríki um leið og það yrði lýst yfir. Þegar Clifford talaði varð andlit Marshalls utanríkisráðherra fjólublátt.
Þegar Marshall horfði á forsetann sagði hann:
„Ef þú gerir þetta, þá mun ég greiða atkvæði gegn þér í kosningunum í nóvember.
Truman hafði aldrei heyrt annað eins í Hvíta húsinu. Hann gæti skipt um embættismenn í utanríkisráðuneytinu eins mikið og hann vildi, en að rífast í aðdraganda kosninga við einn vinsælasta mann landsins væri hörmung.
Truman sagði að hann myndi hugsa málið og bað alla að láta sig í friði. Reyndar tók forsetinn ákvörðun - sama hversu hættuleg andstaða Marshalls væri, þá myndi hann ekki leyfa keppinautum sínum í repúblikanaflokknum í aðdraganda kosninga að sýna hann sem skúrka sem væri að koma í veg fyrir að palestínskir gyðingar myndu stofna sitt eigið ríki.
Marshall utanríkisráðherra gerði allt sem hann gat. Daginn eftir, þrettánda maí, afhenti hann forseta viðamikla skýrslu um ástandið í Palestínu með niðurstöðu sinni: „Ríki Gyðinga getur ekki lifað af í langan tíma umkringt fjandsamlegum arabaheimi.
Marshall varaði Shertok verðandi utanríkisráðherra Ísraels stranglega við því að ef arabískir herir réðust á gyðingaríki ættu Bandaríkin ekki að treysta á hjálp. Hann ráðlagði palestínskum gyðingum að flýta sér ekki til að lýsa yfir ríki sínu, til að útrýma sér ekki fyrir útrýmingarhættu.
Þegar Shertok sneri aftur til Tel Aviv flutti hann Ben-Gurion orð bandaríska utanríkisráðherrans og benti hikandi á að ef til vill ætti að fresta boðun ríkis gyðinga við slíkar aðstæður.
En Ben-Gurion trúði því að gyðingar hefðu beðið eftir þessu augnabliki í tvö þúsund ár - enginn gæti kennt þeim um skort á þolinmæði. En nú er heimskulegt að sóa tíma.
Föstudaginn fjórtánda maí 1948, klukkan fjögur síðdegis, var Ísraelsríki lýst yfir í safnbyggingunni við Rothschild-breiðgötuna í Tel Aviv.
Ben-Gurion las sjálfstæðisyfirlýsinguna sem sagði:
„Gyðingar voru reknir með valdi frá heimalandi sínu og héldu því trúmennsku... Uppfullir af meðvitund þessarar sögulegu tengsla gerðu gyðingar frá kynslóð til kynslóðar tilraunir til að endurreisa sig í fornu heimalandi sínu. Síðustu áratugir hafa einkennst af gríðarlegri endurkomu til heimalands síns. Þetta fólk varð varnarmenn þess, með vinnu sinni blómstraði eyðimörkin, það endurlífgaði forna tungumálið, byggði borgir og bæi, skapaði kraftmikið þróunarsamfélag... Á þessum grundvelli höfum við, fulltrúar gyðinga, á fyrningardegi breska umboðsins, í krafti náttúrulegs og sögulegrar réttar okkar og á grundvelli ályktunar allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna, boðum við stofnun gyðingaríkis - Ísraelsríkis..."
Ben-Gurion ávarpaði strax Palestínuaraba og arabaríki:
„Við skorum á syni arabísku þjóðarinnar sem býr í Ísraelsríki að viðhalda friði og taka þátt í byggingu ríkisins á grundvelli algjörs borgaralegs jafnréttis... Réttum út hönd friðar til allra nágrannaríkja og þjóða þeirra, við skorum á þá að vinna með gyðinga...
Fulltrúar í þjóðarráðinu undirrituðu sjálfstæðisyfirlýsinguna og sungu þjóðsönginn HaTikvah:
Þar til eldurinn í hjartanu slokknar
Af uppreisnargjarnri sál okkar gyðinga,
Við förum áfram til austurs,
Horft til Síonar.
Gleymum ekki von okkar,
Það sem við höfum borið innra með okkur í tvö þúsund ár.
Við verðum aftur frjálst fólk
Í heimalandi okkar,
Í landi Síonar, Jerúsalem.
Öll aðgerðin tók fimmtán mínútur.
Eftir á að hyggja er ekki hægt að segja annað en að saga Mið-Austurlanda hefði orðið öðruvísi ef nágrannalönd Araba hefðu ekki strax ákveðið að kyrkja gyðingaríkið. Hversu mörg stríð og hvaða fórnarlömb hefði getað komist hjá ef arabískar ráðamenn hefðu sýnt minni eigingirni, heilsað yfirbragði Ísraels í rólegheitum, sem ógnaði þeim ekki á nokkurn hátt, og leyft Palestínuaraba að stofna sitt eigið ríki.
En á tuttugustu öld svöruðu arabískir valdhafar „nei“ við öllum tillögum - og beittu sér í óhag.
Ef þeir hefðu ekki mótmælt yfirlýsingu Balfours lávarðar árið 1919, hefðu hinir fámennu gyðingar í Palestínu aðeins fengið örlítið sjálfræði. Gyðingar yrðu að láta sér nægja að vera í minnihluta í arabaríki eins og kristnir Marónítar í Líbanon.
Ef Arabar hefðu, fyrir seinni heimsstyrjöld, samþykkt tillögu Breta um að stofna örlítið gyðingaríki og stórt arabískt ríki í Palestínu, hefði Ísrael, sem hefði fengið nokkra ferkílómetra, verið algjörlega ósýnilegt.
Árið 1947 þurftu palestínskir gyðingar að velja á milli raunverulegs möguleika á að stofna ríki á mjög litlu landsvæði og halda áfram vonlausri baráttu fyrir alla Palestínu. Umræðan var skammvinn og Ísrael kom á pólitíska landakortið. Sanngjarnt fólk, sem var ekki viðkvæmt fyrir ofstæki, gat ekki valið annað.
Palestínu-arabarnir, sem völdu á milli tækifærisins til að stofna eigið ríki á því landsvæði sem SÞ úthlutaði þeim, og baráttunnar við að leggja undir sig alla Palestínu, völdu hið síðarnefnda.
Það sem Palestínumenn hafa stefnt að í svo mörg ár, sem þeir hafa eyðilagt mörg mannslíf fyrir - þeirra eigin og annarra - gæti palestínskt ríki birst í maí 1948. Og það voru ekki Gyðingar sem komu í veg fyrir þá; hinn nýfæddi Ísrael gerði ekki tilkall til einn auka fermetra lands umfram það sem var tilgreint í ákvörðun SÞ. En arabalöndin leyfðu einfaldlega ekki Palestínuaraba að stofna sitt eigið ríki. Þetta var ekki einu sinni rætt, ekkert gert til að boða arabaríki. Þannig hófst harmleikur Miðausturlanda.
Nokkrum klukkustundum eftir að Ísrael kom fram tilkynnti egypski utanríkisráðherrann forseta öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna að egypski herinn hefði farið yfir landamæri Palestínu til að koma á reglu þar. Á laugardagsmorgun gerðu arabískar flugvélar loftárásir á raforkuverið og flugvöllinn í Tel Aviv. Fjörutíu og fjórir óbreyttir borgarar létu lífið.
Arabaherirnir, sem bjuggust við auðveldum sigri, lentu í harðri mótspyrnu. Egypskir hermenn voru umkringdir á suðurvígstöðvunum á Falluja svæðinu. Í einn og hálfan mánuð gátu Egyptar ekki komist undan umkringdinni. Egypskir foringjar hófu strax leit að sökudólgunum og komust að þeirri niðurstöðu að þeir hefðu verið sviknir: Þeir voru sendir í bardaga með ónothæf vopn og fengu ekki nægileg skotfæri.
Verðandi forseti landsins, Gamal Abd-al Nasser, barðist sem hluti af egypska hernum.
„Ég man dagana sem ég eyddi í skotgröfunum,“ skrifaði Nasser síðar. „Ég hugsaði oft: Hér sitjum við í þessari moldarholu, umkringd óvinum. Hve þeir blekktu okkur og drógu okkur inn í stríð sem við vorum ekki viðbúin! Hversu metnaðarfullur, peningagóður og forvitnilegur leikur með örlög okkar! Það er þeirra vegna sem við liggjum hér, óvopnuð, undir skoti.
Við börðumst í Palestínu, en sál okkar var í Egyptalandi. Það sem er að gerast núna í Palestínu er bara smá afrit af því sem er að gerast í Egyptalandi. Heimaland okkar á við sömu erfiðleika að etja og er alveg eins eyðilagt af óvinum sínum. Hún var líka blekkt og neydd til að berjast án nokkurs undirbúnings.“
Hverjir eru þessir dularfullu óvinir sem sendu egypska herinn til Palestínu er enn ráðgáta...
Á meðan bardagasveitir gyðinga hröktu sókn egypska hersins, sendi Shertok, skipaður utanríkisráðherra Ísraels, fyrir hönd bráðabirgðastjórnarinnar 15. maí símskeyti til sovéska utanríkisráðherrans Molotovs:
„Ég hef þann heiður að upplýsa þig og biðja þig um að upplýsa ríkisstjórn þína um að þjóðráð gyðingaríkisins, sem samanstendur af fulltrúum kjörinna fulltrúa gyðingasamtaka Palestínu, hittist í gær, 14. maí, í kjölfar þess að Breta lauk Umboð og á grundvelli ályktunar allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna frá 29. nóvember 1947 lýsti hann yfir stofnun sjálfstætts gyðingaríkis í Palestínu, sem yrði kallað Ísraelsríki...
Þjóðarráðið hvatti arabíska íbúa Ísraelsríkis til að hverfa aftur á braut friðar og gegna hlutverki sínu í þróun hans með fullum og jöfnum ríkisborgararétti og tilhlýðilega fulltrúa í stjórnum þess, tímabundið og varanlegt. Ráðið lagði einnig til frið við öll nágrannaríki og þjóðir þeirra...
Fyrir hönd bráðabirgðastjórnar Ísraels, óska ég hér með eftir opinberri viðurkenningu á Ísraelsríki og bráðabirgðastjórn þess af ríkisstjórn Sambands sovéskra sósíalistalýðvelda...
Ég nota tækifærið til að tjá þakklæti og skilning gyðinga í Palestínu, sem gyðingar um allan heim deila, fyrir þá sterku afstöðu sem sendinefnd Sovétríkjanna til SÞ tók til stuðnings myndun sjálfstæðs fullveldis. Gyðingaríki í Palestínu; fyrir stöðuga kynningu á þessari hugmynd, þrátt fyrir alla erfiðleika; fyrir að sýna einlæga samúð hennar með þjáningum gyðinga í Evrópu af hendi nasista pyntingamanna og fyrir stuðning hennar við meginregluna um að gyðingar í Palestínu séu þjóð sem verðskuldar fullveldi og sjálfstæði."
Ákvörðun um að viðurkenna gyðingaríki var tekin af Stalín. Þann 18. maí svaraði Molotov Shertok með símskeyti:
„Ég tilkynni ykkur hér með að ríkisstjórn Sambands sovéskra sósíalistalýðvelda hefur ákveðið að viðurkenna opinberlega Ísraelsríki og bráðabirgðastjórn þess...“
Bandaríkin voru fyrst til að viðurkenna Ísrael, eins og Truman forseti ákvað. Þetta gerðist bókstaflega tíu mínútum eftir yfirlýsingu gyðingaríkis. Það var þegar miðnætti í Washington. En Bandaríkjamenn viðurkenndu Ísrael „de facto“ sem fól í sér minni diplómatísk samskipti. „De jure“ viðurkenndu Bandaríkin Ísrael aðeins þrjátíu og fyrsta janúar af fjörutíu og níu. Bandaríkjamenn biðu eftir kosningunum vegna þess að CIA spáði sigri vinstrimanna og að Sovétríkisstjórn myndi komast til valda.
Skjót viðurkenning á gyðingaríkinu var dýr fyrir bandaríska stjórnarerindreka. Nokkrum dögum síðar skutu óþekktir árásarmenn til bana ræðismannsvörð og loftskeytamann í sjóhernum. Þann 20. maí skaut leyniskytta á ræðismanninn og vararæðismanninn en missti af honum. Aðeins tíu mínútum síðar skaut leyniskytta Thomas Wasson aðalræðismann til bana í sundinu fyrir aftan ræðismannsskrifstofuna.
Wasson var að koma heim af fundi vopnahlésnefndar Sameinuðu þjóðanna. Hann var í skotheldu vesti en byssukúlan skall á öxl hans og skaut af skotheldu vestinu í brjóst hans. Hann var fluttur á sjúkrahús þar sem hann lést daginn eftir.
Afstaða bandaríska embættismannakerfisins til palestínskra gyðinga hefur ekki batnað.
„Framkoma Evrópubúa í Palestínu,“ skrifaði Robert Lovett, starfandi utanríkisráðherra, til Forrestal varnarmálaráðherra, „veitir Sovétríkjunum einstakt tækifæri til að komast inn á þetta hernaðarlega mikilvæga svæði. Herfylki okkar í Ísrael verður að fá sérstaka fyrirmæli um að fylgjast með starfsemi Sovétríkjanna; þeir verða líka að þekkja sovéska tækni í hverju smáatriði.“
Bandaríska hernum var sýnt hófsemi í Ísrael. Flugherinn, Archibald ofursti, sem átti sína eigin flugvél, var varaður við því að ef flugvélin sveigði frá stefnunni sem sett var, yrði opnað fyrir eld. Ísraelar voru ekki að grínast: í mars 1949 var skotið á flugvél Archibalds. Hann varð að fara niður og lenda.
Bandarískir herforingjar, leyniþjónustumenn að atvinnu, kvörtuðu til ráðuneytis síns:
„Bandaríkin hafa aflað gagna um skipulag herafla nánast allra landa nema Ísraels, Sovétríkjanna og nokkurra gervitungla þeirra.
Ísrael neitaði okkur jafnvel svo lítilli þjónustu sem beiðni um að veita upplýsingar um merki, merki hersveita sinna eða almennar upplýsingar um staðsetningu helstu herdeilda.
Bandarískir stjórnarerindrekar og leyniþjónustumenn þurftu að veita upplýsingar um inngöngu sovéska hersins inn í Palestínu. Strax eftir boðun Ísraels bárust utanríkisráðuneytinu upplýsingar um að átta þúsund fyrrverandi hermenn og foringjar sovéska hersins væru komnir til að aðstoða gyðinga.
Bandaríski aðalræðismaðurinn í Jerúsalem, Thomas Wasson, sem var falið að sannreyna töluna, sagði Washington: „Þetta eru sögusagnir, þvaður, hreint bull.
Sovétríkin voru fyrst til að viðurkenna gyðingaríkið að fullu, „de jure,“ svo sendiherra Sovétríkjanna var fagnað með sérstökum heiður í Ísrael.
Bandaríska sendiráðið sendi ítarlega skýrslu til Washington um komu sovéskra stjórnarerindreka og benti á það með vonbrigðum að þrátt fyrir seinni tíma hefði mikill mannfjöldi safnast saman til að heilsa sovéska sendiherranum. Það eina sem huggaði Bandaríkjamenn var óánægja þreyttra afgreiðslustúlkna á hótelinu, þar sem sovéskir stjórnarerindrekar klukkan þrjú um nóttina kröfðust fullrar fimm rétta máltíðar.
 
"Lifi vinátta Sovétríkjanna og Ísraels!"
Sextánda maí skrifaði unga fremstu skáldið í Moskvu, David Samoilov, í dagbók sína:
„Ísraelsríki reis upp. Þetta hefur sína eigin mikilleika, sem restin af mannkyninu er ólíklegt að hafa samúð með. Er rödd blóðsins að tala innra með mér? Einhvers staðar er hann að röfla með bara vörunum...
Ef þetta ríki lifir, munum við kannski njóta virðingar aðeins meira, en líka álitnir útlendingar hvar sem við höfum sprottið rætur í þúsundir ára.“
Þann 20. maí birtist ný dagbókarfærsla:
„Ísrael berst frábærlega. En hvað getur handfylli fólks gert við afskiptaleysi heimsins!
Enginn skilur hversu miklu leiðinlegri plánetan okkar verður án þessa hrífandi og þrjóska ættbálks.“
Þrjátuga maí sendi and-fasistanefnd gyðinga kveðju til fyrsta forseta Ísraels, Weizmann (þeir unnu lengi að textanum, hann var áður lesinn og samþykktur af miðstjórninni), sem sagði einkum :
„Í fyrsta skipti í gegnum ríka og þjáða sögu sína átti gyðingaþjóðin sannan vörð um réttindi sín og hagsmuni - Sovétríkin, vin og verndara allra þjóða.
Margir sovéskir gyðingar fundu fyrir samstöðu með Ísrael og voru reiðubúnir að hjálpa hinu unga ríki. Foringjar gyðinga og vopnahlésdagurinn, sem nýlega höfðu fjarlægt axlarólarnar, lýstu sig reiðubúna til að fara til Palestínu til að hjálpa Ísrael.
Tvisvar hetja sovéska tankskipsins David Abramovich Dragunsky lagði til að stofna deild og flytja hana til Palestínu. Stríðshetjan unga ímyndaði sér þá ekki að með tímanum yrði hinn aldraði Dragunsky hershöfðingi beðinn um að fara fyrir and-zíonistanefnd sovéska almennings með það verkefni að „afhjúpa árásargjarna stefnu Ísraels og glæpi alþjóðlegs zíonisma“. .
Hermenn í fremstu víglínu gyðinga fundu sjálfstraust. Hvað varðar fjölda hernaðarskreytinga sem veittar voru meðal þjóða Sovétríkjanna voru gyðingar í þriðja sæti - á eftir Rússum og Úkraínumönnum. Þar að auki töldu sovéskir gyðingar einlæglega að sovéska forystan styddi Ísrael, þess vegna virkuðu þeir í samræmi við opinbera stefnu Sovétríkjanna.
Jafnvel áður en Ísrael var boðað, um miðjan apríl 1948, var lögfræðingur frá Vyborg E.G. Lemberg, vélstjóri Rauða hersins á stríðsárunum, veitti skipunum, sendi Vyshinsky aðstoðarutanríkisráðherra bréf undir yfirskriftinni: „Um nauðsyn þess að senda umtalsverðan hóp Sovétríkjanna gyðinga til Palestínu.
Þetta skjal hefur verið varðveitt í skjalasafni ráðuneytisins.
Fyrrverandi yfirmaður skipana lagði til að flytja fimmtíu þúsund sovéska gyðinga til Palestínu innan árs, sem ættu að „vera reiðubúnir til að verja Sovétríkin á palestínska vígstöðvunum“.
Vyshinsky sendi skýrsluna til ráðgjafa utanríkisráðuneytisins Boris Efimovich Stein, doktor í sagnfræði, fyrrverandi fulltrúa á Ítalíu. Þremur dögum síðar lagði hann fram neikvæða niðurstöðu til skrifstofu Vyshinskys.
Hinn reyndi Stein skrifaði að óverulegur hlutur Palestínu gyðinga í Miðausturlöndum muni ekki koma í veg fyrir að England og Bandaríkin breyti Miðausturlöndum að stökkpalli gegn Sovétríkjunum. Auk þess taldi Stein, vegna stéttaeðlis, að zíonistar myndu ekki styðja Sovétríkin, heldur Bandaríkin.
Sovéskir gyðingar, sem hugsuðu ekki um stéttabaráttuna, voru innblásnir af sköpun Ísraels og vildu einlæglega hjálpa henni. Þeir töluðu og skrifuðu um það hreinskilnislega.
Aðeins mjög reyndir starfsmenn grunuðu að eitthvað væri að. Hinn 18. maí, 1948, flýtti Grigory Markovich Kheifets, aðstoðarframkvæmdastjóri andfasistanefndar gyðinga, að gefa miðstjórn kommúnistaflokks bolsévika skýrslu:
„Í tengslum við atburðina í Palestínu er haft samband við andfasistanefnd gyðinga símleiðis og í eigin persónu berast umsóknir um að vera sendar til Palestínu sem sjálfboðaliðar „til að taka þátt í baráttunni gegn árásarmanninum og fasistum“...
Það eru yfirlýsingar frá starfsmönnum vígbúnaðarráðuneytisins og frá yfirmönnum sovéska hersins. Umsækjendur hvetja beiðnir sínar til þess að aðstoða gyðinga í baráttunni gegn breska árásarmanninum... JAC fékk einnig yfirlýsingar um að skipuleggja söfnun til vopnakaupa...“
Staðgengill framkvæmdastjóra var ráðalaus og óskaði eftir leiðbeiningum frá miðstjórn.
Kheifetz starfaði í öryggisstofnunum ríkisins frá tuttugasta og öðru ári. Hann starfaði allt stríðið í erlendu leyniþjónustunni í San Francisco. Árið 1947 var hann sendur aftur til Moskvu og skipaður staðgengill framkvæmdastjóra gyðinga andfasistanefndar með fyrirmælum um að tilkynna allt til ríkisöryggisráðuneytisins.
Starfsmenn JAC áttuðu sig strax á því að búist var við að þeir myndu staðfesta „sovéska föðurlandsást“ og vera á móti hugmyndum um brottflutning til Palestínu: Ísrael er ætlað gyðingum frá öðrum löndum, gyðingum sem eru sviptir sósíalísku heimalandi.
Kheifetz tók saman lista yfir gyðinga sem komu til andfasistanefndarinnar og báðu um að vera sendir sem sjálfboðaliðar til Palestínu til að berjast við hlið Ísraels gegn arabískum afturhaldsmönnum. Hann afhenti ríkisöryggisráðuneytinu listana fyrir að „gera ráðstafanir“.
Þessi árvekni bjargaði ekki Heifetz sjálfum frá handtöku árið 1951. En að minnsta kosti var lífi fyrrverandi öryggisfulltrúans bjargað. Hann var ekki skotinn ásamt öðrum aðgerðarsinnum í andfasistanefnd gyðinga heldur var hann dæmdur í tuttugu og fimm ára fangelsi...
Þann 24. maí 1948 var haldið í Moskvu minningarkvöld um Solomon Mikhoels.
Aðstæður hins hörmulega andláts listræns stjórnanda Gyðingaleikhúss ríkisins og formanns andfasistanefndar gyðinga voru ekki þekktar á þeim tíma. Aðeins síðar mun koma í ljós að hann var myrtur af öryggisvörðum að leynilegum fyrirmælum Stalíns. Þeir sviðsettu árekstur og sögðu að vörubíll hafi ekið á Mikhoels og félaga hans, sem voru í Minsk. En sviðsetningin var gróf, þeir trúðu því ekki. Sögusagnir voru um að Mikhoels væri drepinn. En það voru engin fyrirmæli að ofan, svo þeir jörðuðu hann með sæmd.
Hinn frægi rithöfundur Ilya Grigorievich Erenburg talaði:
- Á þessu kvöldi, tileinkað minningu stórleikarans og stórmannsins Solomon Mikhailovich Mikhoels, vil ég enn og aftur minna þig á - ódauðlegan þorsta: þetta eru þurrar varir fólks sem lengi hefur dreymt um réttlæti, sem læst í þröngum gettóum, leitaði sannleikans, söng fyrir aðra og fyrir aðra gerði hann uppreisn.
Nú, þegar við minnumst hins mikla sovéska harmleiksmanns Solomon Mikhoels, eru sprengjur og sprengjur að springa einhvers staðar langt í burtu: Gyðingar unga ríkisins verja borgir sínar og þorp fyrir enskum málaliðum. Réttlætið rekst enn á ný við græðgi. Blóð fólks er úthellt vegna olíu. Ég hef aldrei deilt hugmyndum síonismans, en nú erum við ekki að tala um hugmyndir, heldur um lifandi fólk.
Ég er sannfærður um að í gamla hverfinu í Jerúsalem, í katakombunum, þar sem bardagar eiga sér stað nú, hvetur ímynd mikils sovétborgara, mikils listamanns, mikils manns, fólk til hetjudáða...
Sovéska pressan fordæmdi araba afturhaldsmenn sem reyndu að kyrkja gyðingaríki.
Þegar Ehrenburg flutti ræðu sína spurði Shertok ráðherra samstarfsmann Molotovs hvort hann væri sammála því að Ísrael „setji þegar í stað sendiráð sitt í Moskvu, sem samanstendur af sendiherra eða yfirmanni og aðalræðismanni, og að það verði samtímis stofnað í Tel Aviv Sovétríkjanna sendiráðs. sömu stöðu."
Daginn eftir, eftir að Stalín samþykkti texta svarsins, sendi Molotov samning til Tel Aviv.
Pavel Ivanovich Ershov var skipaður fyrsti sendiherra Ísraels. Hann hafði reynslu af starfi fyrir austan. Frá 1944 starfaði hann sem ráðgjafi í sovéska sendiráðinu í Tyrklandi.
Og hjá SÞ héldu sovéskir stjórnarerindrekar áfram að berjast gegn arabalöndum og Englandi, sem reyndu að skerða „fullveldisréttindi Ísraels“ og vörðu gyðingaríki á allan mögulegan hátt.
Á fundi öryggisráðsins krafðist fulltrúi Sovétríkjanna þess að erlendar vopnaðar sveitir, það er arabískar hersveitir, sem reyndu að eyðileggja gyðingaríkið, yrðu tafarlausar brotthvarf frá yfirráðasvæði Palestínu.
Sameinuðu þjóðirnar sendu á þriðja hundrað hernaðareftirlitsmenn til Palestínu, sem skráðu stöðugt brot araba á vopnahléinu í Jerúsalem.
Eini bandamaðurinn sem veitti Ísrael hagnýta aðstoð voru Sovétríkin. Ísraelskir leiðtogar leituðu til hans í erfiðri stöðu.
Þann 9. júní 1948 sendi Shertok ráðherra í síma fulltrúa sinn í Bandaríkjunum, Epstein:
„Vinsamlegast hafið samband við fulltrúa Sovétríkjanna, að eigin vali, í New York eða Washington með beiðni um möguleika á sérstöku verkefni sem heimsækir Moskvu til að ræða vopna- og matvælakaup. Bráðabirgðasamsetning þess er Namir, Ben-Aron, Pearlson.
Sérsveitin bíður ákvörðunar um brottför. Ef það er samþykkt munu ofangreindir einstaklingar sækja um vegabréfsáritanir við komu til Prag eða Varsjár.
Málið er afar brýnt. Símaaftöku, láttu Golda Meyerson vita."
Þann 16. júní sendi Shertok Epstein örvæntingarfullt símskeyti:
„Vegna erfiðra aðstæðna með eldsneyti sendum við sérstakan sendifulltrúa til Rúmeníu til að semja um kaup á bensíni. Tankskipið verður að koma á meðan vopnahléið stendur yfir. Í þessu sambandi biðjum við um stuðning Sovétríkjanna við ákall okkar til rúmenskra stjórnvalda.
Þann 23. júní bað Shertok utanríkisráðherra Epstein með símskeyti að hitta Gromyko og ræða „hvernig hægt væri að selja flugvélar og önnur þungavopn með síðari afhendingu þeirra eftir lok vopnahlésins (ef þetta gerist). Bentu á að skilmálar vopnahlésins banna ekki vopnaöflun erlendis.“
Á meðan var Gromyko að ljúka starfi sínu í Bandaríkjunum og undirbúa heimkomuna.
Hann starfaði erlendis í níu ár. Nú vildi Molotov hafa hann nálægt, í Moskvu, og skipaði hann annan fyrsta aðstoðarráðherra. Molotov veitti Gromyko verndarvæng og Vyshinsky mislíkaði alveg eins opinskátt ört vaxandi keppinaut sinn, sem var líka aldarfjórðungi yngri.
Andrei Andreevich var fjarverandi frá Moskvu í of langan tíma, öðlaðist ekki reynslu af flóknum skriffinnskulegum leyndardómum, uppsögnum og snuðrum. Nafna hans Vyshinsky leið eins og fiski í vatni í þessum heimi.
Yakov Aleksandrovich Malik var skipt út fyrir Gromyko í hlutverki fastafulltrúa hjá SÞ.
Malik var einnig gerður að staðgengill utanríkisráðherra. Malik var aðeins fjörutíu ára gamall, ekki gamall fyrir svo háttsettan diplómat. Hann eyddi öllu stríðinu í Japan. Hann var eini sendiherra bandamannaveldanna sem sá Tókýó brenna vegna loftárása Bandaríkjamanna vorið '45. Lifði af kjarnorkusprengjuárásirnar á Hiroshima og Nagasaki.
Þann 23. júlí 1948 sendi fulltrúi Ísraels hjá Sameinuðu þjóðunum, Abba Eban, utanríkisráðherra Shertok:
„Í dag átti ég mitt fyrsta langa, mjög vingjarnlega samtal við Malik. Hann mat hernaðarárangur okkar og ræddi áhrif mistök á arabastjórn. Hann samþykkti umsókn okkar um að gerast meðlimur í SÞ, en ráðleggur okkur að undirbúa okkur vandlega og telur að allt velti á hversu mikill stuðningur Bandaríkjamanna er. Vonir um fljótlega stofnun Golda Meyerson trúboðsins.
Ósigur arabaheranna var álitinn í Moskvu sem ósigur fyrir England og þeir voru ótrúlega ánægðir með það; taldi að staða Englands væri grafin undan um allt Miðausturlönd.
Eban fæddist í Suður-Afríku og stundaði nám í London. Ríkulega hæfileikaríkum tungumálahæfileikum lærði hann ekki aðeins klassísk tungumál - forngrísku og latínu, heldur einnig mörg Miðausturlensk tungumál - arabísku, farsi, hebresku og arameísku. Þegar hann var tuttugu og þriggja ára var honum falið að kenna austurlensk tungumál í Cambridge.
Í seinni heimsstyrjöldinni gekk hann í breska herinn. Hann þjónaði í Kaíró, þar sem hann kynntist verðandi eiginkonu sinni. Og systir hennar giftist verðandi yfirmanni hershöfðingja ísraelska varnarliðsins, Chaim Herzog.
Árið 1942 sendi stjórnin Eban majór til Jerúsalem til að velja sjálfboðaliða gyðinga fyrir sérsveitir. Árið 1947 hófst diplómatísk starfsemi hans; hann var með í sendinefnd Gyðingaskrifstofunnar á fundi allsherjarþingsins. Í maí '48 hélt hann sína fyrstu ræðu hjá SÞ - gegn Bandaríkjunum. Hann hafnaði rökum bandarísku sendinefndarinnar sem mótmælti skiptingu Palestínu.
Hann var þekktur hjá SÞ sem hæfur ræðumaður, ekki aðeins vegna frábærrar enskukunnáttu. Hann kunni að vera sannfærandi. Eftir umræður í öryggisráðinu um hefndaraðgerðir gegn hryðjuverkamönnum, sem endaði með fordæmingu Ísraels, flaug Eban til Jerúsalem. Hann var hneykslaður yfir aðgerðum ísraelska hersins og spurði Ben-Gurion af hverju þessi aðgerð væri framkvæmd, án þess að halda reiði sinni í skefjum.
„Ég hafði líka efasemdir um þetta,“ svaraði slægi forsætisráðherrann, „en þegar ég las ræðu þína í öryggisráðinu var ég sannfærður um að það væri nauðsynlegt.
Þann 12. ágúst sendi Eban bréf til Shertok þar sem hann greindi frá nýju samtali við Malik:
„Hann lýsti djúpri aðdáun sinni á hernaðarviðleitni Ísraels... Enginn bjóst við slíkum ósigri.
Herra Malik sagði mér að það væri nú sameiginleg skoðun meðal allra sendinefnda að stofnun Ísraelsríkis væri óafturkræf staðreynd...
Mér varð ljóst að Sovétmenn telja að þeir hafi gert rétta greiningu og tekið rétta ákvörðun, eftir það býst þeir við að fá arð. Hann lagði til að við myndum meta þá staðreynd að fá aðstoð frá löndum Austur-Evrópu og Balkanskaga vegna góðrar stöðu Rússlands...
Sovéska hliðin lítur svo á að ákvörðun sína um að styðja gyðingaríkið sé sigursæll réttlætanleg í samhengi við þau markmið sem það setur sér í Miðausturlöndum...“
Hinn 14. ágúst sótti annar ritari sendiráðs Sovétríkjanna í Ísrael, framkvæmdastjóri All-Union Society for Cultural Relations with Erlend lönd, Mitrofan Petrovich Fedorin, fund Sambands vinatengsla við Ísrael, sem skipulagður var í tilefni af komu sovéska trúboðsins.
Fedorin útskrifaðist frá Institute of Foreign Languages árið '41 og starfaði sem diplómatískur hraðboði í sovéska sendiráðinu í Íran. Árið 1943 var hann sendur sem nemi í sovéska sendiráðið í Egyptalandi. Árið 1948 vorum við send til Ísrael.
Um tvö þúsund manns söfnuðust saman í byggingu eins stærsta kvikmyndahúss í Tel Aviv, „Ester“, og um þúsund manns til viðbótar söfnuðust saman á götunni til að hlusta á útsendinguna á öllum sýningum. Fyrir ofan forsætisborðið héngu þeir stór mynd af Stalín og slagorðið "Lifi vinátta Ísraelsríkis og Sovétríkjanna!"
Þegar minnst var á Sovétríkin og fulltrúa Sovétríkjanna, sérstaklega Gromyko, sprakk salurinn af lófaklappi.
Unglingakórinn sem starfar söng gyðingalagið, síðan söng Sovétríkjanna. Allur salurinn var þegar farinn að syngja "Internationale". Þá flutti kórinn nokkur fleiri sovésk lög - "Mars of the Artillerymen", "Song of Budyonny".
 
Félagi Stalín leiðbeinir Ehrenburg...
Hinn 7. september tók Molotov mjög vinsamlega á móti fyrsta sendimanni Ísraels í Sovétríkjunum, Goldu Meyerson. Hún fæddist fyrir byltinguna í Kyiv, afi hennar þjónaði í keisarahernum í þrjátíu ár, faðir hennar var smiður. Fjölskyldan varð betlari, fimm af átta börnum dóu ung.
Óhamingjusamar minningar fylgdu henni alla ævi:
„Ég man vel eftir samtölum um pogróminn sem var að fara að detta yfir okkur. Auðvitað vissi ég ekki þá hvað pogrom var, en ég vissi þegar að það hafði eitthvað með það að gera að við værum gyðingar, og með því að hópur af skrum með hnífum og prikum gekk um borgina. hrópaði: "Kristur var krossfestur." !"
Hún var flutt til Ameríku sem barn, svo hún talaði ekki rússnesku. Eiginmaður hennar var Maurice Meyerson, einnig brottfluttur frá Rússlandi. Í pólitískum skoðunum sínum var hann sósíalisti og andstæðingur síonisma. En vegna konu sinnar samþykkti hann að flytja til Palestínu. Maurice starfaði sem gjaldkeri og skapgerð, kraftur og ákveðni Goldu leiddi hana út í stjórnmál.
Henni líkaði ekki að vera minnt á að hún væri kona. Einn blaðamaður spurði hana:
— Hvernig er það fyrir konu að vera forsætisráðherra?
Hún svaraði:
— Ég veit það ekki, ég hef aldrei verið karlkyns forsætisráðherra.
Útlit hennar var persónugervingur Ísraels. Hún var alltaf í dökkum fötum - kjól eða jakka, smekklegan nælu, lítið úr, fingur blettaða af nikótíni (hún reykti sterkar sígarettur án síu), karlmannlega höku og alvarlegt útlit, stundum mildað af hlýju brosi.
Áður en hún samþykkti komu sína til Moskvu sendi Vyshinsky beiðni til ríkisöryggisráðherrans, Viktor Semenovich Abakumov hershöfðingja: „Eru einhverjar hindranir fyrir inngöngu hennar í Sovétríkin. Öryggisverðir mótmæltu ekki.
Allir leiðtogar Ísraels breyttu eftirnöfnum sínum í hebresku og tóku ný nöfn sem samanstanda af tveimur atkvæðum með áherslu á það síðasta. Þetta var táknræn athöfn, afturhvarf til biblíunafna. Síonistar vildu gleyma lífi sínu í útlegð. Golda Meyerson varð fljótlega Golda Meir og ráðherrann Moshe Shertok varð Sharett. Shimon Persky, verðandi forsætisráðherra og friðarverðlaunahafi Nóbels, breyttist í Peres.
Vyacheslav Mikhailovich spurði sendiherrann um ástandið í Palestínu. Golda Meir sagði m.a.: „Í kjölfar stríðsins komst ríkisstjórn Ísraelsríkis að þeirri niðurstöðu að hún yrði að öllum líkindum að taka upp landamæramálið til að geta varið þau betur en landamæri sem kveðið er á um í ályktun frá tuttugasta og níunda nóvember.
Með öðrum orðum sagði hún að landamærin sem SÞ skilgreindu reyndust óraunhæf, Ísrael þurfi að auka landsvæði sitt til varnar. Þessi orð ollu engum andmælum frá Molotov. Aðstoðarmaður hans og þýðandi Oleg Troyanovsky (sonur fyrsta sendiherrans í Bandaríkjunum) skráði undanbragðalaus orð sovéska utanríkisráðherrans: „Ríkisstjórn Ísraelsríkis verður að hugsa um þetta mál. Hann, Molotov, telur hins vegar að Ísraelsríki fari vel af stað og hafi grundvöll fyrir því að skapa sterkt ríki.“
Golda Meir var ótrúlega sjálfsörugg kona. Traustið um að hún hefði rétt fyrir sér fór aldrei frá henni. Og hún hafði þann hæfileika að innræta öðrum það traust. Hún var ef til vill áhrifaríkasti stjórnarerindreki Ísraels.
Þann 13. september heimsótti herforingi ísraelska sendiráðsins, Johann Ratner ofursti, ráðuneyti hersins og talaði í deild utanríkissamskipta við stórskotaliðsstjóra I.M. Saraev og staðgengill hans.
Ratner, fæddur í Odessa, náði að þjóna í keisarahernum - sem hermaður í 3. Samara herdeild Moskvudeildarinnar. Eftir byltinguna barðist hann í röðum Rauða hersins. Á tuttugasta og þriðja ári fór hann til Palestínu, kenndi arkitektúr. Hann var einn af stofnendum Haganah, og í aðdraganda frelsisstríðsins stýrði hann skipulagsdeild hershöfðingja framtíðar ísraelska varnarliðsins.
Ratner ofursti lagði nokkrar spurningar fyrir fulltrúa ráðuneytisins. Í fyrsta lagi myndu þeir í Ísrael vilja fá sovéskar bókmenntir fyrir hernaðarfræðslustofnanir. Í öðru lagi myndu Ísraelar vilja senda yfirmenn sína til náms við sovéskar menntastofnanir.
Saraev hershöfðingi svaraði því til að slík mál væru ekki ákveðin af ráðuneytinu heldur ríkisstjórninni. Þannig að annað hvort Golda Meyerson sendiherra verður að koma þeim fyrir utanríkisráðuneytið, eða ísraelsk stjórnvöld geta formlega haft samband við sovésku sveitina í Tel Aviv.
Þann 14. september fór Golda Meir í sína fyrstu heimsókn til aðalfélaga síns, Zorin aðstoðarutanríkisráðherra, sem var í forsvari fyrir Miðausturlönd.
Hún fór strax að tala um efni sem myndi verða mjög viðkvæmt í samskiptum landanna.
„Meyerson,“ skrifaði Zorin eftir samtalið, „sagði að aðeins væri hægt að leysa gyðingavandann á róttækan hátt með víðtækum innflutningi gyðinga til Ísraelsríkis.
Ég tók fram í þessu sambandi að innflytjendur einir og sér geta að mínu mati ekki leyst þetta vandamál þar sem margir gyðingar fara ekki til Palestínu heldur halda áfram að búa í öðrum löndum. Ég bætti því við að í Sovétríkjunum, í sósíalísku ríki, væri að eilífu bundinn endi á þjóðerniskúgun og ójafnri stöðu gyðinga...
Meyerson vék sér frá frekari yfirlýsingum um þetta efni."
Og í Ísrael 17. ágúst afhenti sovéski sendiherrann Pavel Ivanovich Ershov trúnaðarbréf sitt fyrir Ben-Gurion forsætisráðherra Ísraels. Á hótelinu þar sem Ershov dvaldi var fólk á götum úti sem heilsaði sovéska sendimanninum innilega.
Heiðursvörður, sem samanstóð af fjörutíu hermönnum, var stillt upp í húsi forsætisráðherrans. Hljómsveitin flutti þjóðsöng Sovétríkjanna og HaTikvah.
Eftir að hafa framvísað skírteinunum sagði Ben-Gurion við Ershov: „Ísraelsfólk er í þakkarskuld við Sovétríkin fyrir siðferðilegan stuðning þeirra við SÞ. Ísraelsríki er nú orðið sterkara, íbúar þess og sérstaklega ungmenni vita að þeir berjast fyrir ríki sínu og hugmyndum sínum og ég verð að segja að þeir kunna að berjast, sem hefur sannast í bardögum. Herinn fékk umtalsvert magn af vopnum frá Tékkóslóvakíu og Júgóslavíu, þar á meðal stórskotalið, sem var algjörlega fjarverandi í upphafi stríðsins.“
Lífið í Ísrael, þar sem átökum var nýlokið, var ekki auðvelt. Sovéskir diplómatar fundu einnig fyrir þessu þrátt fyrir forréttindastöðu sína.
Í september kom Ershov til forstjóra ísraelska utanríkisráðuneytisins, Walter Eitan, og kvartaði yfir því að trúboðsbyggingin og íbúðaríbúðir starfsmanna væru ekki tilbúnar. Það voru erfiðleikar með mat. Diplómatarnir fengu ekki matarkort. Fyrir vikið var sovéska sendimanninum neitað um annan kaffibolla um morguninn á hótelinu.
Sovétríkin reyndu að létta á stöðu Ísraels og kröfðust þess að arabískir hermenn yrðu fluttir frá Palestínu.
Þann 26. ágúst undirritaði Gromyko aðstoðarutanríkisráðherra drög að tilskipunum fyrir sovésku sendinefndina á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Þegar spurningin um Palestínu er rædd, fyrirskipaði Gromyko, ætti að leggja fram eftirfarandi tillögu: „Allsherjarþingið viðurkennir þörfina fyrir tafarlausan brottflutning frá yfirráðasvæði gyðinga og arabaríkja í Palestínu, en stofnun þess er kveðið á um í ákvörðun allsherjarþingsins frá 29. nóvember 1947, alls erlendra hermanna og erlendra hermanna. starfsmanna og fer þess á leit við öryggisráðið að það geri viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir að hernaðarátök í Palestínu hefjist að nýju."
Ræðan snerist um brotthvarf frá Palestínu arabamynda sem ekki höfðu misst vonina um að eyðileggja gyðingaríki.
Þann 17. september voru tilskipanirnar samþykktar af stjórnmálaráði miðstjórnar kommúnistaflokks bolsévika, allsherjarsambanda. Sovétríkin héldu áfram að styðja Ísrael að fullu.
Golda Mair gat auðvitað ekki vitað hvað stjórnmálaráðið ákvað. Sama dag, 17. september, heimsótti hún annan aðstoðarutanríkisráðherra, F. Gusev. Hún lýsti þeirri von að á komandi þingi allsherjarþingsins muni sovéska sendinefndin, sem fyrr, taka afstöðu sem er hagstæð fyrir Ísrael.
„Afstaða Sovétríkjanna varðandi Ísraelsríki,“ svaraði Gusev, „er vel þekkt hjá Sameinuðu þjóðunum. Landið okkar skilur erfiðleikana sem hið unga Ísraelsríki þarf að þola og við getum trúað því að það muni geta sigrast á þessum erfiðleikum.“
Og í sjálfri Palestínu, sama dag, sautjánda september, var sáttasemjari SÞ í Palestínu, Folke Bernadotte greifi, drepinn. Hann var skotinn þegar hann, ásamt yfirmanni eftirlitshóps Sameinuðu þjóðanna, franski ofursti A. Serot, fór yfir landamæri hlutlausa svæðisins í Jerúsalem. Bíll Bernadotte neyddist til að stöðva fyrir lokun á veginum. Morðingjarnir fundust ekki. Ísraelskir róttæklingar voru grunaðir.
Robert Lovett, starfandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna, stofnaði vinnuhóp til að skoða málið um morðtilraunina á Bernadotte. Bandarískir stjórnarerindrekar greindu frá því frá Jerúsalem að daginn sem morðið var framið hafi ræðismannsskrifstofur Tékklands í Jerúsalem og Haifa verið opnar til miðnættis og unnið þrjátíu vegabréfsáritanir fyrir ísraelska vígamenn sem tóku þátt í málinu. Daginn eftir flugu vígamennirnir til Prag. Bandaríska flugherinn í Tékkóslóvakíu fékk fyrirmæli frá Washington um að skoða farþegalista allra flugferða frá Ísrael. Bandaríkjamenn gerðu ráð fyrir að morðið væri skipulagt af sovéskum og tékkóslóvakískum leyniþjónustum.
Tveimur dögum eftir dauða Bernadotte sat bandaríski herinn, Major Nicholas Andronovich, í íþróttaklúbbi í Jerúsalem. Á næsta borði var hópur Ísraela að ræða um nýlega morðtilraun. Og majórinn heyrði:
— Næstur í röðinni er bandaríski ræðismaðurinn. Hann fær sína bráðum.
James MacDonald aðalræðismaður tók hótunina alvarlega og tilkynnti Washington samtalið sem heyrðist. Utanríkisráðuneytið mælti með því að varnarmálaráðuneytið fjölgaði landgönguliðum á ræðismannsskrifstofunni í Jerúsalem úr þrettán í tuttugu og sjö. En utanríkisráðuneyti Ísraels mótmælti því að landgönguliðarnir bæru byssur á götunni, jafnvel þegar þeir fylgdu ræðismannsskrifstofum.
Grein birtist í Moskvu tímaritinu „Novoe Vremya“ sem sakaði Breta um morðið á Bernadotte.
Folke Bernadotte greifi hafði lélegt orðspor. Á stríðsárunum leiddi hann sænska Rauða kross félagið. Hann var sakaður um að hafa unnið of náið með nasistum. Þýska leyniþjónustan notfærði sér Rauða krossinn mikið og eftir stríðið runnu margir nasistar með Rauða kross skjöl frá hinu sigraða ríki.
Bernadotte taldi ályktun SÞ um skiptingu Palestínu misheppnaða. Hann hafði sína eigin hugmynd - að búa til sameinað ríki Transjordaníu og Palestínu. Bernadotte taldi að það væri raunhæfara að sameina arabaríkið Transjórdaníu (þar á meðal arabíska yfirráðasvæði Palestínu) og gyðingaríkið Ísrael. Framkvæmd hugmyndar hans myndi þýða að Ísrael, um leið og hún birtist, myndi hverfa af hinu pólitíska heimskorti.
Palestínskir gyðingar og Stalín voru á móti því.
Molotov greindi Stalín frá drögum að tilskipunum sovésku sendinefndarinnar um umfjöllun um tillögur Bernadotte í fyrstu nefnd allsherjarþingsins.
Molotov og Vyshinsky lögðu til að hafna hugmyndum Bernadotte um að afnema hermenn í Palestínu og tillögum hans um endurúthlutun landsvæðis, sem myndi taka fjóra fimmtu af landsvæðinu frá Ísrael og flytja það til TransJórdaníu.
Stalín samþykkti það.
Eftir að hafa fengið fyrirmæli frá Moskvu hafnaði fulltrúi Úkraínu í öryggisráðinu áætlun Bernadotte og sagði að tilgangur áætlunarinnar væri að eyða Ísrael.
Sovéskir stjórnarerindrekar kröfðust strangrar framkvæmdar ályktun allsherjarþingsins frá tuttugasta og níunda nóvember 1947. Þeir mótmæltu einnig endurteikningu landamæra í Palestínu og flutningi sumra svæða til Araba. Hvað snertir vandamál arabískra flóttamanna þá var sovéskt erindrekstri almennt lítið áhugavert.
Sovéska utanríkisráðuneytið lagði til að "þetta mál yrði leyst með beinum samningaviðræðum milli hlutaðeigandi aðila, það er milli ríkisstjórnar Ísraels og ríkisstjórnar Arabaríkisins í Palestínu." Þannig tók sovéskt erindrekstri mjög hagstæða stöðu fyrir Ísrael, sem vildi alls ekki endurkomu Palestínuaraba, töldu þá óvini gyðingaríkis og óttuðust að þeir yrðu fimmti dálkurinn.
Haustið 1948 varpaði fulltrúi Sovétríkjanna Úkraínu í öryggisráðinu, Dmitry Zakharovich Manuilsky, fram aðra hugmynd: að endursetja araba sem höfðu flúið Palestínu til Sovétríkjanna Mið-Asíu...
Leiðtogar Sovétríkjanna sáu ekkert hræðilegt við það sem gerðist. Gyðingar frá arabalöndum (um níu hundruð þúsund manns!) voru neyddir til að yfirgefa heimili sín og allar eignir og flýja frá heimilum sínum. Hálf milljón settist að í Ísrael þar sem þau hófu nýtt líf. Sovéskir stjórnarerindrekar töldu að arabar sem ekki vildu vera áfram í Ísrael ættu að setjast að í nágrannalöndum Araba. Slík íbúaskipti þóttu leiðtogum Sovétríkjanna ekki óvenjuleg.
Í lok seinni heimsstyrjaldarinnar, í september 1944, samdi Stalín við nýju ríkisstjórnina í Varsjá um að Pólverjar myndu yfirgefa Volhynia og Galisíu og Úkraínumenn myndu yfirgefa Bieszczady og Chelm héraðið. Með öðrum orðum munu allir Pólverjar búa í Póllandi og allir Úkraínumenn munu búa í Úkraínu.
Pólska þjóðfrelsisnefndin undirritaði samkomulag um „að heimsendingu úkraínskra íbúa frá nýjum svæðum Póllands og pólskra íbúa frá yfirráðasvæði Úkraínu SSR.
Pólskum Úkraínumönnum sem samþykkja að flytja af fúsum og frjálsum vilja til sögulegu heimalands síns var lofað eftirgjöf skulda í Póllandi og úthlutun lóða í Úkraínu. En fyrsta mars 1945 nýttu innan við hundrað þúsund manns þetta tilboð. Fólk átti erfitt með að yfirgefa heimili sín. Síðan beittu þeir valdi. Pólskar lögreglu- og hersveitir umkringdu þorpin, bændur fengu nokkrar klukkustundir til að gera sig klára, síðan var þeim ekið að járnbrautinni og hlaðið í vagna. Þeir sem vildu ekki hlýða voru barðir.
Að mati Stalíns var þetta mjög eðlileg aðgerð. Og hann skildi ekki hvers vegna það sama væri ekki hægt að gera í Miðausturlöndum? En Stalín var ekki hrifinn af einlægum áhuga sovéskra gyðinga á Ísrael, vilja þeirra til að hjálpa gyðingaríkinu.
Það er fyndið að á sama tíma sendi forstjóri alríkislögreglunnar Edgar Hoover sérstök skilaboð til Truman forseta:
„Heimildi sem þekktur er fyrir áreiðanlegar upplýsingar sínar sagði okkur að Rússar væru að undirbúa um tvö hundruð þúsund kommúnistasinnaða gyðinga til að vera sendir til Palestínu.
Hoover taldi alla zíonista vera kommúnista. Stalín hafði aðra skoðun og fyrirskipaði að stefnu flokksins yrði útskýrð fyrir sovéskum gyðingum.
Þann 18. september, þegar Stalín var í fríi í suðri, fékk hann bréf frá ritara miðstjórnarinnar, Malenkov, sem, í fjarveru leiðtogans, var áfram í stjórnmálaráðinu sem háttsettur:
„Til félaga Stalíns.
Áður en þú fórst gafstu fyrirmæli um að undirbúa grein um Ísrael. Málið tafðist nokkuð vegna fjarveru Ehrenburg í Moskvu. Um daginn kom Ehrenburg. Við Kaganovich, Pospelov og Ilyichev áttum samtal við hann. Ehrenburg féllst á að skrifa greinina og talaði gegn því að greinin yrði birt með nokkrum undirskriftum.
Ég sendi þér grein eftir I. Ehrenburg „Um eitt bréf“. Nema það séu önnur leiðbeiningar frá þér, viljum við birta þessa grein þriðjudaginn 21. september í Pravda dagblaðinu.
Stalín hafði undarlega afstöðu til Ehrenburg.
Dag einn kallaði Stalín á sig yfirmann rithöfundasambandsins, Alexander Alexandrovich Fadeev:
- Heyrðu, félagi Fadeev, þú verður að hjálpa okkur. Þú ert að gera ekkert til að hjálpa ríkinu raunverulega í baráttunni við óvini þess. Við veittum þér þann áberandi titil „framkvæmdastjóra Sambands rithöfunda Sovétríkjanna,“ en þú veist ekki að þú ert umkringdur helstu alþjóðlegum njósnurum.
-Hverjir eru þessir njósnarar?
Stalín brosti einu af þessum brosum sem urðu til þess að sumt fólk féll í yfirlið og sem, eins og Fadeev vissi, boðaði ekki gott.
- Hvers vegna ætti ég að segja þér nöfn þessara njósnara þegar þú varst skyldugur til að vita þá? En ef þú ert svona veikur maður, félagi Fadeev, þá skal ég segja þér í hvaða átt þú átt að horfa og hvað þú ættir að hjálpa okkur með. Þú veist vel að Ilya Erenburg er alþjóðlegur njósnari. Af hverju, spyr ég þig, þagðir þú um þetta? Af hverju gafstu okkur ekki eitt einasta merki?
Í ársbyrjun 1949 afhenti Abakumov ríkisöryggisráðherra Stalín lista yfir fólk sem átti að handtaka í máli andfasistanefndar gyðinga. Ehrenburg var einnig skráð þar.
„Samkvæmt leyniþjónustugögnum,“ sagði í tilkynningu frá ríkisöryggisráðuneytinu, „á meðan Ehrenburg var á Spáni árið 1938, gerði Ehrenburg, í samtali við franska rithöfundinn, trotskistan Andre Malraux, fjandsamlegar árásir á félaga Stalín... Á árunum 1940– 1947. vegna öryggisráðstafana sem gerðar voru, voru yfirlýsingar Ehrenburgs gegn Sovétríkjunum gegn stefnu CPSU (b) og Sovétríkisins skráðar.
Þegar Stalín fletti í gegnum listann setti hann hak við nöfn hinna dæmdu og tvo stafi „Ar“, það er „handtöku“. Við hliðina á nafni Ehrenburg setti Stalín eitthvað eins og spurningamerki. Nálægt Poskrebyshev skrifaði: „Senda skilaboð til félaga Abakumov. Þetta þýddi að ekki var hægt að snerta Ehrenburg.
Ef til vill mat Stalín Ilya Grigorievich sem óviðjafnanlegan kynningarmeistara. Og þegar leiðtoginn vantaði mann sem gæti talað af valdsmannslegum hætti fyrir landið og heiminn um Ísrael, reyndist Ehrenburg vera slík manneskja. Ilya Grigorievich vissi hvernig á að setja fram það sem Stalín vildi heyra.
Á blaðinu Malenkov var minnismiði frá einum af riturum leiðtogans: „Félagi Stalín samþykkir.
Greinin var birt í Pravda. Það var ekki aðeins lesið af Sovétmönnum, heldur einnig af erlendum stjórnarerindrekum, sem gerðu sér grein fyrir að Ehrenburg talaði ekki fyrir tilviljun.
Svo, hvað vildi Stalín segja í gegnum varirnar?
Spurning eitt: hvernig á að koma fram við Ísrael?
„Þessari spurningu,“ skrifaði Ehrenburg, „hægt að svara stuttlega: Sovétstjórnin var fyrst til að viðurkenna nýja ríkið, mótmæltu ötullega gegn árásarmönnunum og þegar ísraelski herinn varði land sitt fyrir arabahersveitum undir stjórn breskra herforingja, samúð Sovétríkjanna var móðguð en ekki hlið brotamanna.
Spurning tvö: leysir tilkoma Ísraels gyðingaspurninguna?
„Ég verð að svara annarri spurningunni neitandi...
Ég dáðist að hugrekki ísraelsku bardagamannanna þegar þeir hröktu árás breskra málaliða, en ég vissi að lausn „gyðingaspurningarinnar“ var ekki háð hernaðarárangri í Palestínu, heldur sigri sósíalismans yfir kapítalismanum...
Borgari sósíalísks samfélags lítur á fólk í hvaða borgaralegu landi sem er, þar á meðal íbúa Ísraelsríkis, sem ferðamenn sem hafa ekki enn sloppið úr myrkum skóginum... Örlög gyðingaverkamanna allra landa tengjast ekki örlög Ísraelsríkis, en með örlögum framfara, með örlögum sósíalismans ...
Sovéskir gyðingar horfa ekki til Miðausturlanda, þeir horfa til framtíðar. Og ég held að hið vinnandi fólk í Ísraelsríki, fjarri dulspeki síonista, sem leitar réttlætis, horfi nú til norðurs - til Sovétríkjanna, sem er að fara á undan mannkyninu í átt að betri framtíð.
Ísraelskir diplómatar skildu greinina rétt.
Þann 24. september sendi Golda Meir símskeyti til Shertok utanríkisráðherra:
"Grein Ehrenburg er fyrir Ísrael og gegn síonisma: hann hafnar hugmyndinni um heimsendingu frá Sovétríkjunum ..."
Í móttöku í tékkóslóvakíska sendiráðinu, þegar hann ræddi við ráðgjafa ísraelska sendiráðsins, Mordechai Namir, reyndi Ehrenburg að útskýra fyrir honum það sem ísraelskir stjórnarerindrekar skildu algjörlega ekki: Ísrael ætti ekki að sannfæra sovéska gyðinga til að flytja úr landi, því þetta myndi valda harðri andstöðu yfirvalda og það kæmi sér illa fyrir alla.
Ísraelskir stjórnarerindrekar skildu ekki Ehrenburg, því yfirvöld tóku þeim og ríkinu sem þeir voru fulltrúar fyrir í Moskvu afar vel. Það eina sem var óheimilt var að koma á sérstökum samskiptum við sovéska gyðinga.
Molotov skipaði að takmarka samskipti milli starfsmanna ísraelska sendiráðsins og kórsamkundunnar í Moskvu og gesta þess eftir að utanríkisráðuneytinu barst bréf frá trúarbragðaráðinu sem heyrir undir ráðherranefndina. Tsjekistar störfuðu í þessari deild; þeir lýstu yfir óánægju með Lubyanka varðandi samskipti Ísraela við sovéska borgara.
Þann 6. október sendi Ratner herforingi símskeyti til Ben-Gurion forsætisráðherra og varnarmálaráðherra:
„Í dag ræddi ég í eina og hálfa klukkustund við hershöfðingja Antonov, sem er núna að leysa Vasilevsky af hólmi.
Samtal af þessu tagi er algjörlega óvenjulegt fyrir fjölda herfylkinga, ég var beðinn um að segja ekki samstarfsmönnum mínum frá öðrum löndum neitt um það. Þess vegna er algjör leynd nauðsynleg.
Við ræddum gang bardaganna, um her arabíska bandalagsins, sérstaklega Írak, um þjóðlega minnihlutahópa í Mið-Austurlöndum, um eðli herafla okkar, stjórn þeirra og vopn, um möguleikana á því að hefja átök að nýju, um mikilvægi af Negev og Jerúsalem. Spurningin vaknaði um aðstoð þeirra við okkur.
Eftirtalin atriði voru rædd: a) þjálfun stjórnenda (skammtíma- og langtímanámskeið), b) útvegun vopna úr þýskum titlum, c) sendingaraðferðir - með flugi eða sjó.
Samkvæmt bókuninni verðum við nú að leggja þessi mál til umfjöllunar í sovéska utanríkisráðuneytinu sem mun taka ákvörðun. Í aðdraganda þessa þarftu að upplýsa okkur á næstu dögum hvaða tegundir vopna og í hvaða magni við þurfum frá þessum uppruna.“
Hershöfðinginn Alexei Innokenievich Antonov starfaði sem fyrsti varaforingi hershöfðingjans og á meðan á ættjarðarstríðinu mikla stóð naut hann sérstaks valds frá Stalín. Samtal hans við erlenda herinn var óvenjulegur atburður. Það benti til þess að Stalín héldi áfram að fylgja línu sinni í Miðausturlöndum. Sovéskir gyðingar munu ekki fara til Ísraels, en gyðingaríkið mun fá hernaðaraðstoð sem útvörður í baráttunni gegn vestrænum heimsvaldamönnum.
Þann 8. nóvember sendi Ben-Gurion ísraelska herinn í Moskvu langan lista af vopnum sem hann vildi fá frá Sovétríkjunum: T-34 skriðdreka, stórskotalið með sprengjum, orrustu- og sprengjuflugvélar með varahlutum, olíu og skotfæri.
Það reyndist ómögulegt að senda listann til Antonov hershöfðingja til hershöfðingjans. Alexei Innokentyevich var skyndilega skipaður fyrsti varaforingi Transkákasíska herhéraðsins.
Þegar Shertok, utanríkisráðherra Ísraels, kom heim frá París frá allsherjarþinginu, tilkynnti ríkisstjórn sinni:
„Austurblokkin stendur þétt við bakið á okkur... Sovétríkin standa þétt við bakið á okkur. Allar sögusagnir sem berast í landinu um að staða þeirra hafi breyst eiga sér enga stoð... Vyshinsky og Malik tóku þátt í fyrsta fundi okkar frá rússneskri hlið... Ég útskýrði hvers vegna Negev er okkur svo mikilvægur. Vyshinsky sneri sér að Malik og sagði: „Þeir hafa rétt fyrir sér.
Ávarpið til Malik var einkennandi - hann ávarpaði mig ekki, heldur til Malik, sem ég dró þá ályktun að þeir hefðu átt í deilum um þetta efni. Malik stóð svo sannarlega fast á ályktuninni 29. nóvember.
Þá sagði Vyshinsky: „Þeir hafa rétt fyrir sér í öllu...“
Í flestum málum höfum við mjög góð samskipti við Sovétríkin. Rússar vilja ímynda sér stöðu okkar í öllum smáatriðum...
Í öryggisráðinu starfa Rússar ekki bara sem bandamenn okkar heldur sem sendimenn. Þeir taka að sér hvaða verkefni sem er... Rússland og bandamenn þeirra hafa sex atkvæði. A priori er þetta minnihluti. Malik baðst afsökunar á því að hafa ekki tekið óþægilegan þátt (Bernadotte-ákvæðið) úr ályktuninni. Ég sagði honum að þetta væri ekki mjög mikilvægt atriði, að hann hjálpaði okkur alvarlega og að ekki væri hægt að gera allt ... "
Þann 9. nóvember sendi Golda Meir skýrslu sendiráðsins um samtalið við Molotov til framkvæmdastjóra utanríkisráðuneytisins, Walter Eitan:
„Golda, Namir, Ratner og fjölskyldur þeirra voru viðstödd skrúðgönguna sem var stórkostleg kraftasýning og um kvöldið fundu þau fyrir sérstakri hlýju á heimili Molotovs. Golda var einnig um kvöldið á hátíðarfundi Moskvuráðsins, þar sem Molotov talaði.
Frá þessum tímapunkti - ekki til birtingar.
Molotov bauð Goldu í glas af vodka. Hún hrósaði skrúðgöngunni og sagði:
„Ef við hefðum aðeins nokkur af vopnunum sem voru í skrúðgöngunni.
Molotov sagði:
- Þú munt hafa þá. Meira að segja við byrjuðum smátt.
Langt tilfinningaþrungið samtal á jiddísku við eiginkonu Molotovs, sem hrósaði heimsóknum okkar í samkunduhúsið. Að beiðni hennar voru Sarah, dóttir Golda Meir, og Jael, dóttir Namir, kynntar. Hún talaði til þeirra eins og móður og systur og sagði:
„Megi allt vera í lagi með þig, og þá mun það verða öllum gyðingum gott.
Samtöl við Popovu, yfirmann andfasistanefndar kvenna, við skáldið Mikhalkov, höfund texta sovéska þjóðsöngsins, og fleiri. Ég hitti Ehrenburg tvisvar, en hann forðast samtal. Í skrúðgöngunni var Ratner eini herinn sem Slavin, staðgengill Antonovs, talaði við.
Stig sambandsins sést af beiðni um að selja vopn. Loforð Molotovs, sem sagði aldrei eitt auka orð, var mikils virði.
Þann 24. nóvember tilkynnti yfirmaður deildar fyrir lönd nær- og miðausturlanda utanríkisráðuneytisins, Ivan Nikolaevich Bakulin, til sýningarstjóra síns Valerian Zorin:
„11. nóvember. Sendimaður Ísraelsríkis í Moskvu, Golda Meyerson, og herfulltrúi sendiráðsins, Ratner, tilkynntu í samtali við mig beiðni ríkisstjórnar Ísraelsríkis til sovéskra stjórnvalda um að aðstoða Ísraelsríki. með þungavopnum og öðrum búnaði sem nauðsynlegur er fyrir ísraelska herinn.
Ratner hershöfðingi sagði að aðalþarfir ísraelska hersins væru stórskotalið, skriðdrekar og flugvélar og í beiðni ísraelskra stjórnvalda um vopn væri tilgreint hvers konar þungavopn og annan búnað væri.
Ég svaraði að ég myndi koma beiðni ísraelskra stjórnvalda undir forystu ráðuneytisins.
Bakulin lagði til að svara svona:
„Sovétstjórnin, sem er gaum að örlögum Ísraelsríkis og ver réttindi þess til sjálfstæðrar og sjálfstæðrar tilveru, vill engu að síður ekki stangast á við ákvörðun öryggisráðsins um að binda enda á stríðsátök í Palestínu og banna aðildarríkjum SÞ að vopn til herja landa sem berjast í Palestínu."
Ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 50 frá 29. maí 1948 setti vopnasölubann á öll ríki sem taka þátt í átökunum í Palestínu.
Zorin, eftir að hafa lesið hana, skrifaði: „t. Bakúlin. Gefðu mér miða stílaða á félaga Molotov.
Stalín vildi ekki gefa vopn beint, þannig að samkvæmt embættismanni, utanríkisráðuneytinu, var ísraelskum fulltrúum hafnað. Vopnin komu í gegnum þriðja aðila.
Þann 2. desember var Vyshinsky aðstoðarutanríkisráðherra í París. Forsætisráðherra Líbanons, Riad Bey Solh, bað um að fá að hitta hann. Líbaninn sagði sjálfstraust í samtali:
— Sjálfstætt gyðingaríki getur ekki verið til í Palestínu.
„Ísraelsríki er þegar til,“ sagði Vyshinsky, „og hefur rétt á að verja hagsmuni sína.
 
Andfasistanefnd er lokuð
Hinn 20. nóvember 1948 undirritaði Stalín leynilega ákvörðun skrifstofu ráðherraráðsins: „Sleppa ætti andfasistanefnd gyðinga tafarlaust, loka blöðum þessarar nefndar, taka ætti málefni nefndarinnar í burtu, og enginn ætti að vera handtekinn í bili."
Daginn eftir gerðu starfsmenn ríkisöryggisráðuneytisins húsleit í húsnæði nefndarinnar, tóku öll gögn á brott og innsigluðu bygginguna.
Þann 10. desember sendi yfirmaður Ísraels í Sovétríkjunum, Mordechai Namir, símtöl við forstjóra Austur-Evrópudeildar ísraelska utanríkisráðuneytisins, Sh. Friedman:
„Merki andfasistanefndar gyðinga hefur verið fjarlægt. Við teljum að samtökin séu lokuð.“
En jafnvel eftir þetta hafði Shertok utanríkisráðherra tækifæri til að eiga langt samtal við Vyshinsky og Tsarapkin og sanna fyrir þeim mikilvægi innflutnings gyðinga til Ísraels.
Vyshinsky var að sjálfsögðu ekki sammála þessu sjónarmiði, en var mjög vingjarnlegur, kafaði ofan í vandamál tvíhliða samskipta, lofaði að ræða þau og leysa þau. Hann talaði um hvernig Sovétríkjunum og Ísrael tókst sameiginlega að ná markmiði sínu hjá Sameinuðu þjóðunum...
Örlög meðlima andfasistanefndar gyðinga voru enn ókunn ísraelskum stjórnarerindrekum, því ekkert var skrifað um handtökurnar eða réttarhöldin.
Slitaskipan nefndarinnar hefur verið undirbúin í langan tíma.
Þann tuttugasta og sjötta mars 1948 lagði Viktor Abakumov, öryggismálaráðherra ríkisins, athugasemd til miðstjórnarinnar:
„Sem afleiðing af áframhaldandi öryggisráðstöfunum hefur ríkisöryggisráðuneyti Sovétríkjanna staðfest að leiðtogar andfasistanefndar gyðinga, sem eru virkir þjóðernissinnar og einbeita sér að Bandaríkjamönnum, eru í meginatriðum að vinna gegn Sovétþjóðernisstefnunni. Hlynnt bandarískum áhrifum í starfi andfasistanefndar gyðinga fóru að vera sérstaklega áberandi eftir ferð nefndarforingjanna Mikhoels og Fefer til Bandaríkjanna þar sem þeir komust í samband við þekkta gyðinga, sem sumir eru tengist bandarískum leyniþjónustum...
Meðal nýlega handtekinna þjóðernissinna gyðinga í ríkisöryggisráðuneyti Sovétríkjanna, var fjöldi bandarískra og breskra njósnara afhjúpaður sem, óvinveittir sovéska kerfinu, unnu undirróðursstarf.
Dómurinn í máli andfasistanefndar gyðinga, sem stofnuð var árið 1941 til að berjast gegn nasisma, átti að sýna að allir gyðingar eru bandarískir njósnarar og vinna fyrir erlenda herra. En loka þurfti réttarhöldunum vegna þess að ákærði viðurkenndi ekki að þeir væru njósnarar.
Þeir sem handteknir voru voru barðir til bana. Sumir dóu strax í fangelsi. Rannsóknin þurfti eitthvað alvarlegt - undirbúning á morðtilraun á Stalín, njósnir, skemmdarverk, en þetta fólk, jafnvel þegar það var barið, gat ekki fundið upp á neinu slíku. Þeir léku í leikhúsi, skrifuðu ljóð og meðhöndluðu sjúka.
Allir sakborningarnir voru gyðingar: leikarinn Veniamin Zuskin, fræðimaðurinn Lina Stern, rithöfundarnir Perets Markish, Lev Kvitko, Semyon Galkin, David Gofshtein, yfirlæknir Botkin-sjúkrahússins Boris Shimeliovich, fyrrum meðlimur í miðstjórn kommúnistaflokks allssambandsins í Bandaríkjunum. Bolsévikar og aðstoðarutanríkisráðherra Solomon Lozovsky... Þetta voru þjóðernisréttarhöld. Þeir voru ekki dæmdir fyrir glæpinn, heldur fyrir uppruna þeirra. Þrátt fyrir pyntingar og einelti sýndi þetta ekki lengur unga og lítt heilbrigða fólk dæmi um æðruleysi og hugrekki.
Hinir frægu leikarar, rithöfundar og læknar sem sátu í bryggju tóku ekki þátt í undirbúningi hryðjuverka gegn félaga Stalín, stunduðu ekki njósnir og svik og stunduðu ekki einu sinni áróður gegn Sovétríkjunum.
Cheptsov dómsmálastjóri, sem stýrði réttarhöldunum, sakfelldi sakborninga fyrir löngun sína til að skrifa á móðurmáli sínu, gefa út bækur á jiddísku, hafa eigið leikhús og setja upp gyðingaleikrit í því og halda uppi skólum sem kenna á hebresku.
Cheptsov hershöfðingi ávítaði einn sakborninganna:
— Hvers vegna myndi kommúnisti, rithöfundur, marxisti, framsækinn vitsmunalegur gyðingur hafa samband við presta, rabbína, obscurantista, ráðleggja þeim um prédikun, um matzah, um bænabækur, um kosher kjöt?
Yfirvöld kröfðust algjörrar aðlögunar af gyðingum, rétt eins og þau krefjast þess nú af Rússum í sumum lýðveldum fyrrum Sovétríkjanna. Ólæs rannsóknarmaður, sem sá að rithöfundurinn Abram Kogan var að leiðrétta villur í texta eigin yfirheyrslu, sló hann: hann veit, skúrkurinn, rússnesku, en skrifar á hebresku! Umhyggja fyrir þjóðmenningu var viðurkennd sem skaðleg og óþjóðrækin.
En hershöfðinginn og matsmenn hans vildu ekki verða fyrir skoti fyrir þetta. Cheptsov hershöfðingi lagði flokksfélagaskírteinið sitt, starfsferil og jafnvel líf sitt í hættu og bað miðstjórnina um leyfi til að skila málinu til frekari rannsóknar.
En Malenkov, sem hershöfðinginn leitaði til, leyfði þetta ekki:
„Þú vilt koma okkur á kné fyrir þessum glæpamönnum. Dómurinn í þessu máli hefur verið samþykktur af þjóðinni, stjórnmálaráðið afgreiddi þetta mál þrisvar sinnum. Fylgdu ákvörðun stjórnmálaráðsins.
Og það er rétt. Réttarhöld í máli andfasistanefndar gyðinga hófust í Lefortovo 8. maí 1952. Og mánuði áður, 3. apríl, lagði nýr ríkisöryggisráðherra Semyon Denisovich Ignatiev, í minnisblaði til Stalíns, til að allir þeir sem sakaðir voru í máli andfasistanefndar gyðinga yrðu skotnir. Leiðtoginn samþykkti það. Hann veitti aðeins fræðimanninum Linu Stern, heimsfrægum líffræðingi, sem kom frá Sviss til að byggja upp sósíalisma, mildi. Hún fékk tíu ár. Restin var skotin...
En það kemur seinna. Í millitíðinni, 11. janúar 1949, ræddi framkvæmdastjóri Austur-Evrópudeildar ísraelska utanríkisráðuneytisins, Sh. Friedman, við ráðgjafa Sovétríkjanna í Ísrael, M.I. Mukhin. Ershov fékk kvef og sat heima.
„Mukhin,“ skrifaði ísraelski stjórnarerindreki í skýrslunni, „talaði með aðdáun um aðgerðahæfileikana sem við sýndum í síðustu hernaðaraðgerðum, spurði um stemninguna í okkar hringjum og hvort við ætlum að standa fast í núverandi átökum við Bretland. .”
Bretar fjölguðu um herlið sitt sem staðsett var á egypsku landsvæði. Þann 7. janúar skutu Ísraelar niður fimm breska bardagamenn yfir egypskum stöðum og töldu þá vera egypska.
Bandaríkjamenn vöruðu Ísraela við því að England gæti farið í stríð við Ísrael á grundvelli Anglo-Egyptian sáttmálans frá 1936. Moskvu var ánægð en Ísraelsmenn hlógu ekki. Þeir treystu á stuðning Sovétríkjanna en brúðkaupsferðinni í samskiptum landanna var þegar lokið. Þetta skildu Ísraelsmenn ekki og héldu áfram að bera upp þá afar óþægilegu spurningu fyrir sovéska embættismenn að vísa ættingjum þeirra sem þegar höfðu sest að í Palestínu til Ísraels.
Þann 21. janúar skrifaði Bakulin, yfirmaður deildarinnar fyrir lönd nær- og miðausturlanda, til sendimannsins til Ísraels Ershov:
„Eins og þú veist hafa nýlega greinar og skilaboð sem eru fjandsamleg Sovétríkjunum í auknum mæli birst í ísraelskum blöðum, sem eru oft án mótvægis af okkar hálfu...
Deildin telur að birting tímarits fyrir hönd sendinefndar okkar í Tel Aviv verði alvarleg mótvægi við áróðri sem er fjandsamlegur Sovétríkjunum og muni kynna almenningi í landinu raunverulegt ástand í Sovétríkjunum og skoðanir þeirra. Sovéskur almenningur um málefni alþjóðalífsins.
Áróður gegn Ísrael varð einnig áberandi í sovéskum blöðum.
Þann 1. febrúar ræddi framkvæmdastjóri Austur-Evrópudeildar ísraelska utanríkisráðuneytisins, Sh. Friedman, við sovéska sendimanninn Ershov um bækling um Ísrael sem gefinn var út af Pravda forlaginu, grein í dagblaðinu Trud og útvarpsútsendingar í Moskvu. . Allar voru þær skrifaðar á óvinsamlegan hátt.
Ershov, sem var friðelskandi, stakk upp á að veita þeim ekki gaum og benti á að greinar óvingjarnlegar í garð Sovétríkjanna birtust einnig í ísraelskum blöðum.
Friedman svaraði því til að þetta væru einkablöð, ísraelsk stjórnvöld reka þau ekki og staðan sé önnur í Sovétríkjunum. Þessar skýringar voru ekki samþykktar í Moskvu. Þeir töldu einfaldlega ekki að dagblöð gætu komið eigin sjónarmiðum á framfæri.
Hinn 7. febrúar kallaði varautanríkisráðherrann V. Zorin Goldu Meir til sín klukkan sjö um kvöldið og „gaf munnlega yfirlýsingu um ólöglega starfsemi sendinefndar Ísraelsríkis, þar sem hann hvatti sovéska ríkisborgara til að afsala sér sovéskum ríkisborgararétti og um dreifingu Fréttabréf sendiráðsins til opinberra stofnana og einstakra sovéskra borgara "
Þetta var fyrsta áminningin af þessu tagi, í mikilli andstöðu við fyrri vináttusambönd. Merkið barst frá öryggisfulltrúum trúarbragðaráðsins sem heyrir undir ráðherranefndina, þar sem þeir vöktu athygli á innihaldi sendiráðsblaðsins: það innihélt skilaboð um gyðinga sem fluttu til Ísrael alls staðar að úr heiminum.
„Utanríkisráðuneytið,“ las Zorin úr blaði sínu, „lítur á þessa trúboðsstarfsemi sem ólöglega ráðningu ríkisborgara Sovétríkjanna og hvetur þá til að afsala sér sovéskum ríkisborgararétti. Með hliðsjón af því er lagt til að sendinefndin og fulltrúar þess hætti þessari starfsemi sem er andstæð tryggri afstöðu þeirra til Sovétríkjanna.
Golda Meir,“ skrifaði Zorin í skýrslunni, „var greinilega vandræðaleg... Hún flýtti sér að svara því að það væri og gæti ekki verið neinn ásetningur af hálfu trúboðsins að gera neitt sem væri andstætt lögum Sovétríkjanna. Hugsanlegt er að um rangar aðgerðir hafi verið að ræða af hálfu sendiráðsins, sem aðeins er hægt að skýra með reynsluleysi sendiráðsins í diplómatískri framkvæmd.“
Golda Meir sagði Zorin að fólk sem vildi fara hafi haft samband við ísraelska sendiráðið, en þeim var sagt að þeir yrðu að fá leyfi frá sovéskum yfirvöldum eða sendinefndin sendi bréf til fólks sem ættingja þeirra bjó í Ísrael.
Zorin útskýrði að "trúboðið væri að gera rangt, þar sem það getur ekki sent bréf beint til sovéskra borgara, framhjá utanríkisráðuneytinu."
Golda Meir lofaði að þetta myndi ekki gerast aftur. Hún spurði, dálítið ráðalaus, hver getur sent fréttabréfið sem sendiráðið gefur út? Upphaflega var það sent til opinberra stofnana, dagblaða, bókasöfna, trúfélaga og þriggja sambýlis gyðinga.
Zorin svaraði því til að í Moskvu séu sendiboðstíðindi venjulega send til diplómatískra hermanna.
— Er hægt að senda fréttabréf á bókasöfn og blaðaskrifstofur? - Golda Meir útskýrði.
Zorin svaraði neitandi.
Þann 9. febrúar sendi Golda Meir utanríkisráðherra Shertok:
„Tónninn í samtalinu var kurteis og kaldur, innihald prentaða skjalsins var mjög harkalegt. Við höfum í raun misst síðustu tækifæri okkar. Þetta þýðir að það er algjörlega bannað að svara bréfum frá gyðingum á staðnum.
Við báðum um að fá að gefa okkur texta seðilsins en Zorin svaraði að þetta væri ekki minnismiði heldur munnleg yfirlýsing þannig að textinn yrði ekki fluttur.“
Þann 13. febrúar bauð sovéski sendiherrann í Bandaríkjunum, Alexander Semyonovich Panyushkin, sendiherra Ísraels, Elyahu Elat, í kvöldverð (Epstein breytti líka eftirnafni sínu og varð Elat).
Ísraelar vissu varla að Panyushkin hefði þjónað í NKVD síðan 1938. Eftir stofnun sameinaðs njósnakerfis - upplýsinganefndarinnar undir ráðherraráði Sovétríkjanna - var Panyushkin skipaður aðalritari nefndarinnar og í nóvember 1947 fór hann sem sendiherra í Bandaríkjunum. Samkvæmt stöðu Panyushkins var hann einnig íbúi erlendra leyniþjónustumanna í Washington.
Shertok utanríkisráðherra Ísraels sagði Goldu Meir að Panyushkin hafi átt „óformlegt samtal við Elat um upplýsingar sem birtust í bandarískum fjölmiðlum um möguleika Ísraels á aðild að Marshall-áætluninni. Hann sagði að Rússar ætluðu ekki að krefjast þess að við gengum í sveit þeirra vegna þess að þeir vissu að mikill meirihluti ísraelskra borgara væri ekki kommúnistar og að þeir vildu að við værum algjörlega óháð erlendum áhrifum og yfirráðum.
Elat neitaði upplýsingum um Marshall-áætlunina og lýsti því yfir að við höfum ákveðið að feta braut sjálfstæðis og viljum einlæglega viðhalda vinsamlegum samskiptum við Sovétríkin ... "
Í fyrstu kosningunum, tuttugasta og fimmta janúar 1949, beið ósigur til vinstri í Ísrael. Kommúnistaflokkurinn fékk aðeins fjögur umboð. Þess vegna voru kommúnistar ekki teknir alvarlega. Spá bandaríska utanríkisráðuneytisins um að kommúnistar myndu ná völdum í Ísrael var ekki staðfest.
En bandarískir stjórnarerindrekar og leyniþjónustumenn sem starfa í Ísrael héldu áfram að tilkynna um „aukna rauða hættu“. Richard Ford, yfirlögregluþjónn, sendi fjórtán síðna minnisblað til Washington, „Kommúnismi í Ísrael“.
Áhrifamesta var frásögnin af heimsókn bandarísks stjórnarerindreka í þorp nálægt landamærum Transjórdaníu, þar sem hann hitti þrjá Ísraela sem voru nýkomnir frá Sovétríkjunum:
„Allir þrír voru með þykkan háls, górilluaxlir og lágt hangandi höfuð rússneskra bænda sem komust kannski upp úr steppunum í gær...
Það segir sig sjálft að við munum þurfa að gera hetjulegar tilraunir til að stöðva háþróaða innrás kommúnista...“
Í kosningunum fékk Mapam, sameinaði verkamannaflokkurinn, sem stofnaður var árið 1948 og fékk aðstoð frá Sovétríkjunum, nítján þingsæti í Knesset. Flokkurinn sameinaði fólk með vinstri sósíalískar skoðanir. Fyrrverandi starfsmannastjóri Haganah, Moshe Sneh (Kleinbaum), fæddur í Rússlandi, var kjörinn leiðtogi Mapam. Hann varð einnig framkvæmdastjóri Sambands vinatengsla við Sovétríkin.
Deildin fékk fjárhagsaðstoð frá Moskvu. Moshe Sneh er stundum kallaður sovéskur umboðsmaður. Doctor of Medicine, hann var kallaður í pólska herinn árið 1939. Eftir að Rauði herinn fór í stríðið við Pólland var hann tekinn af Sovétmönnum. Sumir vísindamenn telja að til að bjarga lífi sínu hafi hann samþykkt að vinna fyrir sovéska leyniþjónustuna.
En klukkan var þrjátíu og níu! Rannsakendur NKVD sem yfirheyrðu hann vissu ekkert um Palestínu og vildu ekki vita það. Hvers vegna þurftu þeir að ráða pólska gyðinga? Ef þeir komust að öryggisgæslu ríkisins, enduðu þeir á bak við lás og slá. Til dæmis fór verðandi forsætisráðherra Ísraels, Menachem Begin, maður með öfga hægri sannfæringu, einnig í gegnum sovéska útlegð. Sem síonisti var hann dæmdur fyrir aðgerðir gegn Sovétríkjunum og sendur í búðir.
Sovéskir stjórnarerindrekar og leyniþjónustumenn sem komu fram í Ísrael fóru auðveldu leiðina, þeir tóku fyrst og fremst upp tengsl við þá sem höfðu samúð með Sovétríkjunum.
Moshe Sneh, í hlutverki sínu sem flokksleiðtogi, hitti svo sannarlega sovéska diplómata og leyniþjónustumenn og miðlaði af rausn til hans þeim upplýsingum sem hann vissi. En hann mátti ekki vita leyndarmálin. Ben-Gurion var ekki hrifinn af róttækum sósíalistum og úthlutaði gagnnjósnum til að fylgjast með þeim.
Moshe Sneh var, á tungumáli sovéskra leyniþjónustumanna, klassískur „áhrifavaldur“. Árið '53 gekk hann í ísraelska kommúnistaflokkinn. Sonur hans, Efraím, varð þekktur herlæknir, aðstoðarvarnarmálaráðherra og heilbrigðisráðherra. Ef faðir hans hefði verið grunaður um njósnir hefði hann varla getað orðið hershöfðingi og gert stjórnmálaferil.
Að sjálfsögðu var meðal ungra zíonista mikið fólk með sósíalíska sannfæringu. Þeir dáðust að Sovétríkjunum.
Um miðjan þriðja áratuginn heimsótti hinn frægi rússneski söngvari Alexander Nikolaevich Vertinsky Palestínu.
„Tel Aviv,“ skrifaði hann, „er lítill, hógvær, frekar hreinn héraðsbær, byggður af höndum brautryðjenda sem komu hingað frá öllum heimshornum. Flestir þeirra eru fólk af greindarstéttum - læknar, lögfræðingar, arkitektar, nemendur. Heilt yfir hugmyndinni um að eignast eigið föðurland komu þeir til landsins og tóku ákaft til starfa. Þeir unnu óþreytandi, byggðu vegi, hús, ræktuðu landið, bjuggu til allt sjálfir, án þess að gera lítið úr neinni smávinnu.
Í Palestínu tala þeir annað hvort hebresku eða rússnesku. Hebreska er mjög fallegt. Þegar þú heyrir það finnurðu fyrir öllum ákefðinni, öllum eldmóðinum í þessum þúsund ára gamla kynstofni.“
Í Jerúsalem sýndi einn af aðdáendum Vertinskys kristna helgidóma og bauð honum síðan heim.
„Hver var undrun mín,“ sagði Vertinsky, „þegar ég kom inn, sá á vegg skrifstofu hans... risastórt portrett af Stalín! Eftir alla þá stemmningu sem ráf um hella og ölturu skapar, eftir dulræna hálfmyrkrið, reykelsislykt, brakandi kerta og flökt lampa - skyndilega mynd af Stalín.
„Svo þetta er þar sem áhrif þessa manns komust í gegn! - Ég hélt. "Til vöggu gamla heimsins!"
Ég var svo undrandi yfir þessu að ég stóð lengi með opinn munninn og horfði á andlitsmyndina.“
Eftir stríðið fundu margir zíonistar fyrir eðlilegri þakklætistilfinningu í garð Rauða hersins, sem barði nasismann niður. Þeir báru Stalín kveðju sína og vildu lengi vel ekki hugsa um það sem gerðist í Sovétríkjunum á Stalínsárunum.
Leiðtogar Mapam flokksins misstu ást sína á Stalín fyrst eftir að þeir settu flokksmanninn Mordechai Oren í bryggju í Tékkóslóvakíu sem „zíonista og njósnara“. Þótt trúmennska við Sovétríkin meðal flokksmanna hafi verið mikil. Einn af leiðtogum MAPAM, Yakov-Arie Khazan, sem fæddist í Brest-Litovsk, sagði árið 1951:
„Síonismi gat aðeins náð markmiði sínu þökk sé byltingunni.
Jafnvel á meðan á samsæri læknanna stóð, sem hneykslaði Ísrael, hélt þingmaðurinn Khazan áfram að segja: „Við höfum engan áhuga á þessum réttarhöldum. Hann getur ekki breytt afstöðu okkar gagnvart sósíalísku ríkjunum.“
Aðeins ári eftir dauða Stalíns sögðu flokksleiðtogarnir staðfastlega: „Við erum ekki lengur háð Sovétríkjunum.
En aðalritari flokksins, Meir Yaari, reyndi samt að sameina síonisma og lenínisma. Í æsku var hann aðdáandi Leo Tolstoy og Aaron David Gordon, sem töldu líkamlega vinnu og afturhvarf til náttúrunnar nauðsynleg skilyrði fyrir endurfæðingu gyðinga í Palestínu. Yaari þjónaði í austurrísk-ungverska hernum í fyrri heimsstyrjöldinni, flutti til Palestínu á þeim tuttugasta og starfaði á kibbutz og boðaði biblíulegan sósíalisma.
Viðhorfið til Sovétríkjanna sem annað heimalands hélst fram að sex daga stríðinu, þegar leiðtogar flokksins gerðu sér grein fyrir því að Egyptar ætluðu að eyða gyðingaríkinu með sovéskum vopnum...
Í janúar 1949 ákvað Truman loksins að losa sig við Forrestal varnarmálaráðherra sem var leiðinlegur. Forsetinn lagði til að hann ynni í nokkra mánuði í viðbót og skrifaði uppsögn sína, en allir vissu: aumingja James var rekinn. Þann 28. mars kom ráðherrann sem lét af störfum í Hvíta húsið í síðasta sinn. Truman afhenti honum medalíu og þakkaði honum fyrir þjónustuna.
Forrestal byrjaði að segja öllum sem hann þekkti að zíonistar hefðu rekið hann út úr varnarmálaráðuneytinu. Hinn undrandi Truman bað um að komast að vandlega hvað væri að gerast hjá ráðherranum. Forsetanum var tilkynnt að Forrestal þjáðist af geðröskun og væri líklegur til að fremja sjálfsvíg.
Síðasta vinnudaginn sat Forrestal við skrifborðið sitt í nokkrar klukkustundir þar til aðstoðarmaður fór með hann heim og hringdi í einn af nánum vinum ráðherrans fyrrverandi. Hann kom fljótt. Ráðherrann fór að kvarta yfir því að kommúnistar, gyðingar og fólk úr Hvíta húsinu hefði sameinast og unnið saman að því að losna við hann. Þeir pöntuðu strax flugvél og sendu Forrestal til Flórída í von um að milda loftslagið myndi hafa góð áhrif á hann, en það varð ekkert úr því.
Þegar hann gekk meðfram ströndinni sagði hann skyndilega áhyggjufullur við vinina sem fylgdu honum og benti á regnhlífarnar sem orlofsgestirnir voru í skjóli fyrir sólinni undir: „Við ættum ekki að tala hér. Þetta eru hlustunartæki. Þeir vita allt sem við segjum."
Það kom í ljós að hann var alvarlega veikur.
Í apríl '49 var hann lagður inn á sjóhersjúkrahúsið í Bethesda, þar sem háttsettir embættismenn eru meðhöndlaðir. Hann hrópaði að hann væri ofsóttur af gyðingum og kommúnistum. Snemma að morgni 22. maí framdi hann sjálfsmorð. Vegna yfirlits varð hann einn eftir og stökk hann af sextándu hæð.
Ef ríkisstjórn Bandaríkjanna hefur einum baráttumanni færri gegn síonisma, þá hefur hersveit þeirra bæst við í Sovétríkjunum.
 
Sagan af Molotov og konu hans
Þann 4. mars 1949 missti Vyacheslav Mikhailovich Molotov stöðu sína sem utanríkisráðherra. Þetta var öruggt merki um óvirðingu, þó að hann væri áfram meðlimur í stjórnmálaráðinu og varaformaður.
Stalín braut kerfisbundið vald Molotovs, sem var talinn annar maðurinn í landinu. Leiðtoginn valdi eiginkonu Molotovs sem ófrægingarefni.
Polina Semyonovna Zhemchuzhina (Karpovskaya) var sjö árum yngri en Molotov. Hún fæddist í Yekaterinoslav og frá fjórtán ára aldri starfaði hún sem uppstoppari í sígarettuverksmiðju. Í maí '17 veiktist hún af berklum. Ég gat ekki unnið, ég fékk meðferð og bjó hjá systur minni.
Eftir byltinguna fór hún í Rauða herinn. Árið 1818 gekk hún í flokkinn og árið eftir var hún ráðin sem leiðbeinandi fyrir miðstjórn kommúnistaflokksins í Úkraínu um vinnu meðal kvenna.
Þeir hittu Molotov á fundi í Petrograd. Á þeim tuttugasta og fyrsta fylgdi hún Vyacheslav Mikhailovich til Moskvu og varð leiðbeinandi í Rogozhsko-Simonovsky héraðsnefndinni. Sama ár giftu hún sig og Molotov.
Eftir brúðkaupið fór Zhemchuzhina til að læra. Á tuttugasta og fimmta ári útskrifaðist hún frá starfandi deild sem kennd er við M.N. í Moskvu. Pokrovsky, árið 1927 - Marxisma námskeið í kommúnistaakademíunni.
Sumarið tuttugu og sjö varð Zhemchuzhina ritari flokksklefans í Novaya Zarya ilmvatnsverksmiðjunni. Hún starfaði í eitt ár sem leiðbeinandi fyrir héraðsnefnd Zamoskvoretsky.
Í september 1930 var hún ráðin forstjóri Novaya Zarya ilmvatnsverksmiðjunnar. Miðað við endurminningar Anastas Mikoyan, snemma á þriðja áratugnum, hlustaði Stalín virkilega á álit Polinu Semyonovna. Hún veitti leiðtoganum innblástur að nauðsynlegt væri að þróa ilmvörur, vegna þess að sovéskar konur þurftu ekki aðeins sápu, heldur einnig ilmvatn og snyrtivörur.
Zhemchuzhina stýrði fyrst sápu- og ilmvatnsiðnaðinum og sumarið 1936 var aðaldeild sápu-, ilmvatns- og snyrtivöruiðnaðar Alþýðuráðsins í matvælaiðnaði. Ári síðar var hún þegar staðgengill fólksins í matvælaiðnaðinum.
Í janúar 1939 gerði Stalín að alþýðuráðsmanni fiskiðnaðarins og skipaði henni að vera kjörin sem frambjóðandi í miðstjórn og varamaður í Æðsta Sovétríki Sovétríkjanna. Hún var sæmd Lenínreglunni, Rauða fána vinnunnar, Rauðu stjörnunni og heiðursmerki. En sama ár breyttist afstaða Stalíns til Molotovs verulega.
Héðan í frá er Vyacheslav Mikhailovich ekki falið hlutverk samherja, heldur, eins og allir aðrir, aðstoðarleiðtogi. Stalín hélt áfram að ræða mikilvægustu málin við Molotov en ákvað að setja hann í hans stað og slíta fyrri vináttusamskiptum.
Árið 1937 rak stjórnmálaráðið nokkra aðstoðarmenn Molotovs og hann gat ekki verndað þá. Þá fann Stalín veika hlið Vyacheslav Mikhailovich - eiginkonu hans ...
Árið 1939 fékk leiðtogi ríkisstjórnarinnar, Molotov, óvænta skipun - hann varð líka utanríkisráðherra. Talið er að með þessum hætti hafi Stalín viljað styrkja utanríkisstefnuna. Í raun og veru var skipun Molotovs í utanríkismálaráð fólksins merki um upphafsskömm: Vyacheslav Mikhailovich var í rauninni fjarlægður frá öðrum málum. Sama ár lenti eiginkona hans í mun alvarlegri vandræðum.
Mál var höfðað gegn henni í Alþýðunefndinni um innanríkismál - vegna ásakana um tengsl við „óvini fólksins og njósnara“. Þótt Stalín sjálfur hefði átt að vera dæmdur af þessari ákæru fyrst af öllu - var það hann sem skipaði í háar stöður þá sem hann sjálfur lýsti síðar að væru óvinir.
Þann 10. ágúst 1939 samþykkti stjórnmálaráðið ályktun sem var flokkuð undir hæstu flokkun leyndar - „sérstök mappa“. Þar sagði að eiginkona Molotovs (nafn Vyacheslav Mikhailovich var ekki nefnt) „sýndi óráðsíu og lauslæti í tengslum við tengsl sín, sem leiddi til þess, umkringd félaga. Perlan reyndist hafa töluvert af fjandsamlegum njósnaþáttum, sem gerði njósnastarf þeirra óafvitandi auðveldara.
Stjórnmálaráðið fól NKVD að „framkvæma ítarlega skoðun á öllu efni sem tengist félaga Zhemchuzhina. Fagmennt fólk í öryggismálum ríkisins bjó strax til vitnisburð um þátttöku hennar í „skemmdarverka- og njósnastarfi“ og kynnti miðstjórnina.
En Stalín fyrirgefði hana í bili - það var nóg fyrir hann til að grafa undan orðstír Molotovs. Þann 24. október skoðaði stjórnmálaráðið aftur hegðun Polinu Semyonovna. Alvarlegri ásakanirnar á hendur henni þóttu „ærumeiðandi“ en ákæran um „óráðsíu og ólæsileika“ var skrifuð inn í úrskurðinn.
Henni var vikið úr starfi alþýðuráðgjafa í sjávarútvegi og með mikilli niðurfærslu var hún færð til lýðveldisráðs repúblikana í staðbundnum iðnaði sem yfirmaður yfirmanns textíliðnaðarins. Í febrúar 1941, á XVIII ráðstefnu allsherjar kommúnistaflokks bolsévika, missti Zhemchuzhina flokkstitil sinn - frambjóðandi í miðstjórninni.
Eftir stríðið virtist sem Stalín hefði fyrirgefið henni gamlar syndir hennar. Í október 1946 var Zhemchuzhina gerður að yfirmaður aðaldeildar textíl- og garnvöruiðnaðar Sovétríkjanna fyrir léttan iðnað.
En Stalín, það kemur í ljós, gaf ekki upp hugmyndina um að losna við Molotov. Í október 1948 var Zhemchuzhina svipt starfi sínu og flutt í varasjóð léttan iðnaðarráðuneytisins. Ríkisöryggisráðuneytið hóf nýtt mál gegn henni.
Þann 29. desember 1948 greindi Viktor Abakumov, ríkisöryggisráðherra, og varaformaður flokkseftirlitsnefndar undir miðstjórn Allssambands kommúnistaflokks bolsévika Matvey Shkiryatov til stjórnmálaráðsins um framgang málsins.
Stjórnmálaráðið ákvað:
„1. Við skoðun flokkseftirlitsnefndar kom í ljós að P.S. Zhemchuzhina hélt lengi sambandi og nánum tengslum við þjóðernissinna gyðinga sem voru ekki verðugir pólitísks trausts og voru grunaðir um njósnir; tók þátt í jarðarför leiðtoga gyðingaþjóðernissinna Mikhoels og, í gegnum samtal hennar um dauða hans við gyðingaþjóðernissinnann Zuskin [3], gaf það tilefni til fjandsamlegra einstaklinga til að dreifa and-sovéskum ögrandi sögusögnum um dauða Mikhoels; tók þátt í trúarathöfn í samkunduhúsinu í Moskvu.
2. Þrátt fyrir það sem P.S. Zhemchuzhina var varað árið 1939 af miðstjórn kommúnistaflokks allra sambanda (Bolsévika) við lauslæti sínu í samskiptum sínum við einstaklinga sem ekki verðskulduðu pólitískt traust; hún braut þessa flokksákvörðun og hélt í kjölfarið áfram að haga sér á pólitískt óverðugan hátt.
Í tengslum við ofangreint, útilokaðu P.S. Zhemchuzhina. frá meðlimum kommúnistaflokks allra sambanda (bolsévika).“
Allt þetta var sagt í viðurvist Molotovs. Hann þorði ekki að segja orð henni til varnar, en við atkvæðagreiðsluna leyfði hann sér að sitja hjá. Þessi eðlilega, en á þeim tíma hugrökku athöfn (sumir aðrir flokksleiðtogar, brjálaðir af hræðslu, báðu um að fá tækifæri með eigin höndum til að tortíma ættingjum sínum, yfirlýstum óvinum fólksins), síðar einnig kennt um hann.
Stalín sagði við Molotov:
- Þú þarft að skilja við konuna þína.
Molotov elskaði Polina Semyonovna af alúð alla ævi. Þegar hann fór eitthvað tók hann alltaf með sér mynd af konu sinni og dóttur. Vyacheslav Mikhailovich sneri heim og sagði konu sinni samtali sínu við Stalín. Polina Semyonovna sagði ákveðið:
- Þar sem þetta er nauðsynlegt fyrir flokkinn, þá munum við skilja.
Hún hafði líka mikinn karakter.
Hún pakkaði saman dótinu sínu og flutti til ættingja - það var eins og skilnaður við Molotov.
Þann 20. janúar 1949 skrifaði Vyacheslav Mikhailovich, þegar hann reyndi að flýja, iðrunarbréf til Stalíns:
„Við atkvæðagreiðslu í miðstjórn um tillöguna um að vísa P.S. úr flokknum. Ég sat hjá í Perlunni sem ég viðurkenni að sé pólitískt rangt.
Ég lýsi því yfir að eftir að hafa hugleitt þetta mál greiði ég atkvæði með þessari ákvörðun miðstjórnarinnar sem kemur til móts við hagsmuni flokksins og ríkisins og kennir réttan skilning kommúnistaflokksins.
Þar að auki viðurkenni ég þá alvarlegu sekt að ég hafi ekki í tæka tíð komið í veg fyrir að Zhemchuzhina, manneskju sem var mér nákomin, gerði rangar ráðstafanir og tengsl við þjóðernissinna gegn Sovétríkjunum gyðingum eins og Mikhoels.
Bréf Molotovs er takmörk mannlegrar niðurlægingar sem kerfið leiddi mann að. Einfaldustu mannlegu tilfinningarnar, eins og ást til eiginkonu sinnar og löngun til að vernda hana, voru álitnar alvarlegur pólitískur glæpur.
Viku síðar, tuttugasta og sjötta janúar, var Zhemchuzhina handtekin. Miðstjórnarmönnum voru send efni úr máli hennar. Það voru mörg viðbjóðsleg smáatriði, fundin upp af rannsakendum með skýra löngun til að setja Molotov fram í óöffandi ljósi, til að afhjúpa hann fyrir háði. Í gögnum ríkisöryggisráðuneytisins kom fram að Zhemchuzhina væri eiginmanni sínum ótrú og nefndi jafnvel nöfn ímyndaðra elskhuga sinna.
Þegar Beria og vitorðsmenn hans voru dæmdir árið 1953 fundu rannsakendur fólkið sem þeir drógu vitnisburð frá gegn Polinu Zhemchuzhina. Einn handtekinn, fyrrverandi forstjóri rannsóknarstofnunar, var einfaldlega pyntaður. Þessu var stýrt af þáverandi fyrsta staðgengill Beria, ríkisöryggisstjóra í 3. röð, Vsevolod Merkulov. Þessi handtekni lifði af og árið 1953 sagði hann hvað Merkulov og rannsakendur gerðu við hann:
„Frá fyrsta degi handtökunnar var ég barinn miskunnarlaust þrisvar eða fjórum sinnum á dag og jafnvel um helgar. Þeir börðu mig með gúmmístokkum og börðu mig á kynfærin. Ég var að missa meðvitund. Þeir brenndu mig með logandi sígarettum, dældu í mig vatni, komu mér til vits og ára og börðu mig aftur. Síðan settu þeir hann umbúðir á göngudeild, hentu honum inn í fangaklefa og daginn eftir börðu þeir hann aftur...
Þeir kröfðust þess að ég játaði að ég væri í sambúð með borgaranum Zhemchuzhina og að ég væri njósnari. Ég gat ekki rægt konu, því það var lygi og auk þess var ég getulaus frá fæðingu. Ég hef aldrei tekið þátt í njósnastarfsemi. Þeir sögðu mér að ég ætti bara að skrifa litla yfirlýsingu til alþýðustjórans, að ég játaði mig sekan um þetta, og þeir myndu sjálfir segja mér staðreyndirnar...“
Aðalritari miðstjórnar kommúnistaflokks Ísraels, Samuel Mikunis, hitti Molotov á Central Clinical Hospital árið 1955 og spurði reiðilega:
- Hvernig leyfðir þú, meðlimur í stjórnmálaráðinu, að konan þín yrði handtekin?
Ekki einn vöðvi hreyfðist á andliti Molotovs:
- Vegna þess að ég er meðlimur í stjórnmálaráðinu og varð að lúta flokksaga. Ég hlýddi.
Agi hefur ekkert með það að gera. Handtaka eiginkonu hans var gríðarlegur harmleikur fyrir hann, en Molotov þorði ekki að mótmæla Stalín, annars hefði hann strax farið á eftir henni.
Samkvæmt áætlun utanríkisöryggisráðuneytisins átti eiginkona Molotovs, Zhemchuzhina, gyðingur, að vera einn af ákærðu í máli andfasistanefndar gyðinga.
Vyacheslav Mikhailovich var sakaður um að hafa verið tengdur í gegnum eiginkonu sína við andfasistanefnd gyðinga og nánast stutt hugmyndina um að flytja gyðinga frá Úkraínu og Hvíta-Rússlandi sem voru heimilislausir vegna stríðsins til Krím, þaðan sem Krím-Tatarar voru reknir úr landi. Ekki er enn vitað hver kom með hina óheppnuðu „krímhugmynd“. Mikhoels og aðrir áberandi menn úr andfasistanefnd gyðinga töldu ekki mögulegt að setjast að í húsum Krím-Tatara sem reknir voru þaðan.
En nokkrir starfsmenn nefndarinnar í fullu starfi, skipaðir af miðstjórnarkerfinu (og, eins og síðar kom í ljós, voru þetta leynistarfsmenn ríkisöryggisráðuneytisins), ýttu virkan á þessa hugmynd og náðu markmiði sínu - þeir drógu Molotov inn í umfjöllun þess.
Í sýn Stalíns vildu gyðingar hertaka Krím til þess að gera það sem hvíti hershöfðinginn Wrangel mistókst á þeim tuttugasta: að kalla á Bandaríkjamenn og rífa skagann frá Sovétríkjunum.
Molotov skildi rétt að það var ekki hann sem missti traust Stalíns vegna eiginkonu sinnar, heldur var hún fangelsuð vegna hans: „Þeir voru að leita að nálgun við mig, og þeir voru að yfirheyra hana, sem þeir segja, hún er líka einhver einskonar þátttakandi í samsærinu, hún þarf að gera lítið úr Það var, ef svo má segja, að bleyta mig. Þeir hringdu í hana og spurðu hana og spurðu hana að ég væri ekki raunverulegur stuðningsmaður hinnar almennu flokkslínu.“
Polina Semyonovna var yfirheyrð í Lubyanka. Á hverjum degi ók Molotov framhjá byggingu öryggisráðuneytisins í svörtum eðalvagni með vörðum. En hann gat ekkert gert fyrir konuna sína. Hann þorði ekki einu sinni að spyrja um örlög hennar. Henni var hins vegar hlíft við barsmíðunum - enda var ekki endanlega búið að ákveða örlög hans.
Þann 29. desember 1949 dæmdi sérstakur fundur í ríkisöryggisráðuneytinu hana í fimm ára útlegð. Hún var send til Kostanay-héraðs í Kasakstan.
Beria hvíslaði stundum í eyra Molotovs: „Polina er á lífi.
Eins og til háðungar var Molotov fyrst falið að stýra skrifstofu ráðherranefndarinnar um málmvinnslu og jarðfræði og síðan skrifstofu flutninga og samskipta.
Á hverjum degi kom hann til Kreml og sat á risastóru skrifstofunni sinni allan daginn, las dagblöð og Tass fréttir, fór heim í hádeginu og sneri aftur á skrifstofuna sína. Hann átti ekkert erindi. Stalín hringdi ekki í hann eða bauð honum til sín.
Einn af aðstoðarmönnum Molotovs sagði mér: „Í þá daga var einfaldlega leitt að horfa á hann...“
Sagnfræðingar eru að reyna að skilja hvers vegna Stalín þurfti allt þetta? Hvað var þetta - öfgafull tjáning langvarandi haturs á gyðingum? Paranoja? Afleiðing heilasjúkdóma?
Allt þetta gegndi sínu afdrifaríka hlutverki. En aðalatriðið var annað. Hann var að búa sig undir nýtt stríð.
Hugtakið „kalt stríð“ hefur misst ógnvekjandi merkingu sína með tímanum. En þetta var tími þegar báðir aðilar höfðu þegar sálfræðilega farið í „heitt“ stríð. Og Stalín þurfti að búa fólk undir stríð, bera kennsl á ytri óvin og tengja hann við innri óvininn.
Raunveruleg ástæða fyrir ofsóknum á sovéskum gyðingum, svo óvænt fyrir land sem sigraði Þýskaland nasista, morðið á listrænum stjórnanda ríkisgyðingaleikhússins Solomon Mikhoels, réttarhöldin yfir meðlimum andfasistanefndar gyðinga, handtaka „ morðingjalæknar“ er að Stalín ákvað að lýsa yfir gyðingum sem bandaríska njósnara.
Í mars 1949 samþykkti skrifstofa miðstjórnarinnar „Aðgerðaáætlun til að styrkja and-amerískan áróður í náinni framtíð“. Í grundvallaratriðum snerist umræðan um að gefa út and-amerískar bækur, búa til leikrit og kvikmyndir með and-amerísku efni og halda viðeigandi fyrirlestra.
Á fundum pólitískra starfsmanna hersins var beint útskýrt að næsta stríð yrði við Bandaríkin. Og í Ameríku gefa gyðingar tóninn, sem þýðir að sovéskir gyðingar eru fimmti dálkurinn, framtíðarsvikarar. Þeir eru nú þegar að njósna um Bandaríkjamenn eða vinna undirróðursvinnu. Undirbúningur fyrir stórt stríð ætti að hefjast með eyðingu innri óvinarins. Þetta mun sameina fólkið.
Ilya Ehrenburg, sem dregur saman líf sitt, skrifaði:
„Í kjölfarið fór ég á hausinn og reyndi að skilja hvers vegna Stalín réðst á gyðinga. Yakov Zakharovich Surits sagði mér einu sinni að árið 1935, þegar hann var sendiherra okkar í Þýskalandi, greindi hann Stalín frá stefnu nasista og talaði meðal annars um hömlulausa gyðingahatur.
Stalín spurði hann skyndilega: „Segðu mér, eru þýskir gyðingar virkilega á móti þjóðerni?
Mér sýnist að Stalín hafi trúað á gagnkvæma ábyrgð fólks af sama uppruna; Þegar öllu er á botninn hvolft, meðan hann átti við „óvini fólksins“, þyrmdi hann ekki ættingjum þeirra. Hvað getum við sagt um fjölskyldur; þegar heilu þjóðirnar voru fluttar út af heimilum sínum að fyrirmælum hans tóku þær algerlega alla, þar á meðal flokksleiðtoga, stjórnarmeðlimi og hetjur Sovétríkjanna. Gyðingahatur hefur sínar eigin hefðir, en ég hef aldrei heyrt talað um gyðingahatur eða Kalmykfóbíu.
Þeir segja að Stalín hafi alltaf haft að leiðarljósi hollustu við hugmynd; jæja, þá verðum við að gera ráð fyrir að hann hafi ráðist á gyðinga og talið þá hættulega - allir gyðingar eru skyldir af sama uppruna og nokkrar milljónir þeirra búa í Ameríku. Þetta eru auðvitað getgátur og ég get ekki fundið upp á neinu - ég veit það ekki og ég skil ekki.“
Á sama tíma, á almannafæri, valdi Stalín orð sín vandlega og leyfði sér ekki ummæli gegn gyðingum - hann vildi ekki líta út eins og gyðingahatur. Ég reyndi að leggja áherslu á þetta.
Stalín gaf alltaf gaum að hver væri af hvaða þjóðerni. Khrushchev sagði frá því hvernig fyrir stríðið var skipulagður fundur í Moskvu með samyrkjubændum frá Georgíu. Beria var enn ritari miðstjórnar Georgíu.
„Á meðal þessa fólks var einn sameiginlegur bóndi frægur fyrir að safna te,“ rifjaði Khrushchev upp. - Beria sagði: "Þetta er dásamleg kona - besti tetínslumaðurinn, Georgíumaður."
Stalín leit við og sagði:
- Hún er armensk.
Beria mótmælti:
- Nei, hún er georgísk.
Þá sagði Stalín:
- Spurðu hana.
Konan reyndist vera armensk. Hún var fljótlega fjarlægð og fór af sviðinu.“
Samkvæmt Khrushchev var Stalín viðkvæmur fyrir gyðingahatri:
„Hins vegar, á almannafæri, gætti Stalín af afbrýðisemi hreinleika fatnaðar síns og gætti þess að gefa ekki tilefni til ásakana um gyðingahatur. Hver sá sem sagði slíkt um Stalín, ef hann væri í sláandi fjarlægð, yrði umsvifalaust eytt.
Stalín var reyndar ákafur gyðingahatur. Hann gaf mér líka beinar tilskipanir um að eiga við gyðinga í Moskvusamtökunum eftir stríðið, þegar ég sneri heim frá Úkraínu. Þetta samtal var ekki einstaklingsbundið, heldur, eins og alltaf, við borð Stalíns.
Það byrjaði á því að í flugvélaverksmiðju í Moskvu sýndu ungt fólk óánægju og hvatamenn voru kenndir við gyðinga. Hér segir Stalín við mig:
„Við þurfum að skipuleggja baráttuna. Vopnaðu rússnesk ungmenni með prikum og leyfðu þeim að sýna þessum gyðingum við innganginn þegar vinnu er lokið.
Beria og Malenkov rægðu síðan:
"Jæja, hefurðu fengið leiðbeiningar þínar?"
Konstantin Simonov rifjar upp hvernig vorið 1952, þegar rætt var um bókmenntaverk sem tilnefnd voru til Stalínsverðlaunanna, flutti Stalín heilan einræðu, eins og hann væri reiður yfir þeirri staðreynd að eftir bókmenntadulnefnið fóru þeir að gefa til kynna raunverulegt nafn höfundarins:
„Af hverju er þetta gert? Ef maður velur bókmenntalegt dulnefni er það réttur hans. En greinilega er einhver ánægður með að leggja áherslu á að þessi manneskja hafi tvöfalt eftirnafn, til að leggja áherslu á að hann sé gyðingur. Af hverju að dreifa gyðingahatri? Hver þarf þetta?
Stalín sagði þetta, vitandi að orð hans myndu dreifast um Moskvu sama dag.
Og aðeins í mjög þröngum hring, meðal hans eigin, talaði hann hreinskilnislega.
Vyacheslav Aleksandrovich Malyshev, varaformaður ráðherraráðsins, skrifaði vandlega niður öll orð leiðtogans í vinnudagbók sína. Af dagbók sinni að dæma sagði Stalín á fundi forsætisnefndar miðstjórnarinnar 1. desember 1952: „Hver gyðingur er þjóðernissinni, umboðsmaður bandarískra leyniþjónustunnar. Þjóðernissinnar gyðinga telja að Bandaríkin hafi bjargað þjóð sinni. Þeir telja sig vera skylda Bandaríkjamönnum. Það eru margir þjóðernissinnar gyðinga meðal lækna.“
Að fyrirmælum Stalíns var ríkisöryggi að undirbúa nýja kúgunarherferð. Allt var gert eins og í '37, samkvæmt sannað sniðmáti. Aðeins í þetta sinn var áætlað að helstu fórnarlömbin væru gyðingar.
 
Vyshinsky sem ráðherra
Andrei Yanuaryevich Vyshinsky var skipaður nýr utanríkisráðherra.
Vyshinsky varð ekki aðeins ráðherra, heldur einnig leyniþjónustumaður númer eitt - hann stýrði upplýsinganefndinni, sem sameinaði allar sovéskar leyniþjónustur - það er aðal njósnadeild hershöfðingjans og fyrsta aðaldeild ríkisöryggisráðuneytisins.
Erlendir stjórnarerindrekar treystu ekki Vyshinsky, þeir vissu að það var ómögulegt að vera sammála honum um neitt, málamiðlun var útilokuð. Hann reyndi ekki að sannfæra félaga sína um nauðsyn þess að samþykkja tillögur Sovétríkjanna.
Kalda stríðið stóð sem hæst. Kannski gerði leiðtoginn ráð fyrir að tímabili alvarlegra samningaviðræðna væri lokið. Það er ekkert hægt að ná fram við samningaborðið. Það eina sem er eftir er að sýna styrk og yfirburði. Vyshinsky var tilvalinn í þetta hlutverk.
Hann var ef til vill sá fyrsti af faglögfræðingunum til að sýna fram á að þú getir verið án sönnunargagna, bara sverja: „skrúður, illa lyktandi hræ, áburður, illa lyktandi hrúga af rusli, skítugir hundar, helvítis skriðdýr.
Dean Acheson, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, einnig lögfræðingur, þótt hann hafi mismunandi hugmyndir um lög og lögfræði, talaði um samstarfsmann sinn og félaga Vyshinsky á eftirfarandi hátt: „Fæddur skúrkur, þótt skemmtilegur sé.“
Hins vegar, ef hann vildi, gæti Andrei Yanuaryevich verið fágaður og vingjarnlegur og mjög notalegt að tala við.
Undir stjórn Vyshinsky versnaði lífrænn veikleiki sovéskra diplómatíu – skortur á vana að segja sína skoðun. Molotov hafði samt hugrekki til að gera þetta stundum. Vyshinsky hafði ekki efni á þessu. Og það var ekkert fólk á neðri hæðum sem vildi verða kamikaze. Enginn þorði að ganga lengra en það sem þegar var samþykkt, samþykkt, samþykkt af yfirvöldum. Þetta varðaði ekki aðeins utanríkisstefnuskref heldur jafnvel orðalag. Nýtt orð var óttast eins og eldur. Á efri hæðinni fengu yfirvöld sama tyggjóið.
Sovéskir stjórnarerindrekar, undir forystu Vyshinsky, skildu illa hvaða ferli voru að eiga sér stað í heiminum. Moskvu treysti enn á að mótsagnir milli heimsvaldaveldanna yrðu auknar. Frakkland og Ítalía voru talin veiki hlekkurinn, því eftir stríð voru þar sterkir kommúnistaflokkar. Vyshinsky greindi Stalín stöðugt frá árangri sovéskra diplómatískra stjórnvalda, sem reyndu að kynda undir ósætti milli Vestur-Evrópu og Bandaríkjanna.
Þann 8. mars 1949 kynnti Ben-Gurion nýja ríkisstjórn Ísraels.
Þann 15. mars undirritaði yfirmaður nær- og miðausturlandadeildar utanríkisráðuneytisins, Bakulin, vottorð um nýja skipan ísraelskra stjórnvalda.
Hann benti á að Charette fæddist í Kherson, samgönguráðherrann David Remez kom til Moskvu árið 1925 á landbúnaðarsýningu sem hluti af annarri sendinefnd gyðinga verkamanna í Palestínu og í maí 1943, fyrir hönd gyðinga í Palestínu. , gaf sovéska hernum farartæki með lyfjum.
Golda Meir varð atvinnu- og tryggingamálaráðherra. Þetta þýddi að hún ætlaði að yfirgefa Moskvu.
Bakulin tók fram í vottorðinu eitthvað sem hafði ekki áður birst í efnum sem tengjast Ísrael:
„Eftir að Golda Meirson var skipuð sendiherra Ísraels í Sovétríkjunum tilkynnti félagi Zarubin okkur að framsæknir hópar Lundúnagyðinga einkenndu Meyerson sem bandarískan leyniþjónustumann.
Hershöfðinginn Vasily Mikhailovich Zarubin tók fyrir stríð þátt í útrýmingu pólskra stríðsfanga; á stríðinu var hann íbúi erlendra leyniþjónustumanna í Washington. Eftir að hafa snúið aftur til Moskvu, ásamt eiginkonu sinni, Elizavetu Yulievna Gorskaya, fyrrum vini Yakovs Blumkins, vann hann á aðalskrifstofunni. Þegar byrjað var að hreinsa öryggiskerfi ríkisins af gyðingum var eiginkona Zarubin einnig rekin, þrátt fyrir alla fyrri verðleika hennar.
Þann 18. mars 1949, með símskeyti frá Moskvu, tilkynnti málefnamálastjóri Ísraels í Sovétríkjunum, Mordechai Namir, forstöðumanni austurdeildar ísraelska utanríkisráðuneytisins, Sh. Friedman, um herferðina gegn heimsborgarastefnu sem hafði verið í gangi. í Moskvu:
„Fulltrúar vestrænna ríkja spá fyrir um upphaf stefnu í átt að opinberri gyðingahatri og í framtíðinni versnandi samskiptum Rússlands við Ísrael, og sjá merki þess í árásum á síonisma. Ég er ekki hneigður til að fylgja þessu sjónarmiði...“
Þann 14. apríl fór Golda Meir í kveðjuheimsókn til Vyshinsky utanríkisráðherra.
Hún staðfesti að erlendar herstöðvar verði ekki búnar til á ísraelskum yfirráðasvæði og gyðingaríkið muni ekki ganga í nein bandalög sem beinast gegn þriðju löndum, „sérstaklega gegn Sovétríkjunum, þar sem vinátta við Sovétríkin er ein af undirstöðum stefnu ríkisins. Ísraels."
Hún vék aftur að því að kaupa sovésk vopn og taka við hópi ísraelskra yfirmanna til þjálfunar. Hún rifjaði upp að herinn, Ratner ofursti, hafi rætt við Antonov hershöfðingja um þetta.
Í upptöku samtalsins benti Vyshinsky á að hann hafi svarað á þennan hátt: þetta er „flókin og flókin spurning sem getur skapað fjölda erfiðleika.
Í ítarlegri ísraelskri upptöku hljómar þetta svona.
„Á sínum tíma,“ minntist Golda Meir, „leitum við, í gegnum herfylkinguna okkar, til Antonovs hershöfðingja með beiðni um að útvega ákveðnar tegundir vopna og tækifæri til að bæta faglega hæfi yfirmanna okkar. Efni um vandamál með vopnaframboð var flutt á sínum tíma til herra Bakulin. Ég vil vekja athygli á þessu máli.
„Hvað varðar hergögn,“ svaraði sovéski ráðherrann, „ég er einfaldlega ekki meðvitaður um atburði, því ég eyddi miklum tíma í að ferðast um Evrópu. Svo virðist sem varnarstofnanir okkar hafi verið að gera þetta. Ég skal reyna að komast að því. En þér ætti að vera ljóst að þetta er vandamál sem fylgir töluverðum erfiðleikum og hættum.
Ráðherrann var í góðu skapi og grínaðist:
„Um leið og við gefum þér eina skammbyssu munu þeir segja að þeir hafi selt þér kjarnorkusprengju. Þar að auki munu athugasemdir hefjast varðandi „sérstaka hlið“ þessa samnings: þeir segja að fyrirhugað sé að stofna bandalag milli Sovétríkjanna og Ísraels, þar sem þessi lönd eru sameinuð af Karl Marx, sósíalista og gyðingi, og hér árásargjarnt bandalag myndast í þeim tilgangi að eyðileggja... Þegar ég snúi aftur að hernaðarvandamálum, mun ég reyna að komast að smáatriðum...
Þann 11. maí fékk Ísrael, þökk sé viðleitni Sovétríkjanna, inngöngu í Sameinuðu þjóðirnar. Fulltrúi Póllands, sem bauð nýja meðlim heimssamfélagsins velkominn, sagði verulega: „Tímabili tilfinningalegs áhuga á örlögum Ísraels er lokið. Tímabil samstarfs sem byggir á sameiginlegum hagsmunum hófst. Gyðingaþjóðin, sem fetar braut friðar og framfara, getur reitt sig á Pólland, Sovétríkin og lýðræðisríki Evrópu. Ísrael mun án efa muna eftir því að þessi lönd voru sannir vinir þeirra á krepputímabilinu þegar þeir mynduðust ... "
Ísrael vann fyrsta stríðið.
„Varðandi spurninguna um óteljandi, upp úr engu, tilvísanir í ákveðið „leynivopn Ísraels“,“ skrifaði Charles Knox Jr., ráðgjafi í bandaríska sendiráðinu í Tel Aviv, til utanríkisráðuneytisins, „vil ég koma á framfæri. mín djúpa sannfæring að þetta vopn samanstandi af þremur þáttum, nefnilega: 1) ákveðni, 2) hugrekki, 3) nauðsyn. Sigur ísraelska hersins, sem er að mestu samsettur af óbreyttum borgurum, yfir betur vopnuðum og tölulega betri arabaherjum táknar sigur sem ekki er alltaf hægt að útskýra með tækni eða rökfræði.“
En fyrsti sigurinn þýddi alls ekki upphaf friðar.
„Það má búast við því,“ skrifaði Hillenkoiter, forstjóri CIA aðmíráls, til Trumans forseta í júlí 1948, „að arabar muni byrja að veita ótakmarkaðan stuðning við starfsemi skæruliða. Árásir araba skæruliða, pólitísk óviðurkenning og efnahagslegar refsiaðgerðir einangra Ísrael algjörlega frá restinni af Miðausturlöndum.
Við þessar aðstæður verður stöðug ógn við öryggi þess, efnahagur þess verður kæfður og þess vegna mun framtíð þess að miklu leyti ráðast af velvilja sumra ríkja utan svæðisins.“
Þann 13. janúar 1949 hófust friðarviðræður Egyptalands og Ísraels á eyjunni Ródos með aðstoð Ralphs Bunche, sáttasemjara SÞ, sem var skipaður af Sameinuðu þjóðunum.
Samningaferlið sjálft sýndi að arabalöndin sættu sig ekki við tilurð gyðingaríkis. Egypskir og ísraelskir fulltrúar söfnuðust saman í sama herbergi, en Egyptar tóku ekki eftir samstarfsaðilum sínum og ávörpuðu aðeins starfsfólk SÞ.
Á Rhodos stóðu yfir samningaviðræður við Transjordaníu. Ísraelar sömdu við Líbanon í landamæraþorpi; samningaviðræður við Sýrland hófust aðeins 4. apríl á hlutlausa svæðinu milli ríkjanna tveggja.
Þann 24. febrúar undirritaði Ísrael vopnahléssamning við Egyptaland; mánuði síðar, tuttugasta og þriðja mars, með Líbanon.
Tveimur mánuðum áður en opinberar samningaviðræður hófust, tuttugasta og fjórða janúar, tók Sovéski sendiherrann í Líbanon og Sýrlandi, Daniil Solod, á móti fyrrverandi ráðherra Líbanonsstjórnar, Joseph Salem, sem er kristinn að trúarbrögðum. Hann sagði í trúnaði við sovéska diplómatinn:
„Það er miklu hagstæðara fyrir Líbanon ef það er gyðingaríki í Palestínu, vegna þess að slíkt ríki verður sjálfkrafa eðlilegur bandamaður kristinna Líbanons gegn múslimaríkjunum í kring, sem, ef þau hefna gyðingum, munu óhjákvæmilega byrja að kúga kristna Líbanon. .
Varðandi núverandi ástand í samskiptum Líbanons og Ísraels greindi Salem frá því í trúnaði að bróðir hans, yfirmaður líbanska hershöfðingjans, Tawfik Salem ofursti, hafi þegar fundað tvisvar með herstjórn gyðinga á landamærum Palestínumanna og fengið skilyrði þar sem Ísrael samþykki að gera varanlegt vopnahlé við Líbanon."
Þann 3. apríl hófu Ísraelar samningaviðræður um vopnahlé við Transjórdaníu og 30. júní við Sýrland.
Samningarnir skilgreindu afmörkunarlínu og kváðu á um að þessi lína væri ekki talin „pólitísk eða landamæri“. En Bandaríkin, England og Frakkland tóku að sér hlutverk ábyrgðarmanna vopnahléssamninganna og einkum landhelgi undirritaðra ríkja innan þeirra landamæra sem samsvara vopnahléslínunum.
Friðarviðræður voru í gangi milli Ísraels og Transjórdaníu. Arabískir stjórnarerindrekar kvörtuðu haustið 1950 yfir þeim niðurdrepandi áhrifum sem vingjarnlegt andrúmsloft sem Abdullah konungur var að skapa í Jerúsalem milli gyðinga og Jórdaníumanna. Arabískum stjórnarerindrekum leið betur þegar konungurinn var drepinn og Arababandalagsráðið bannaði samningaviðræður við Ísrael.
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna benti á að gerð vopnahléssamninga aflétti vopnasölubanni á öll ríki sem taka þátt í átökunum.
Ísraelar vildu viðhalda viðskiptabanninu og voru hræddir um að vopnakaup myndu ýta arabaríkjum út í nýtt stríð. Vestræn ríki studdu hann ekki. Sovétríkin sátu dyggilega hjá við atkvæðagreiðslu.
Ísraelar mótmæltu til einskis. Þann 25. maí 1950 tilkynntu England, Frakkland og Bandaríkin í fyrsta sinn að þau væru reiðubúin að taka til athugunar umsóknir frá Arabalöndum og Ísrael um vopnabirgðir. Þessi yfirlýsing hafði mikla þýðingu. Arabalönd hafa áður keypt vopn. Nú samþykktu vestræn ríki að selja Ísrael vopn.
Sharett, utanríkisráðherra Ísraels, sagði í ræðu í þinginu að ákvörðun Sameinuðu þjóðanna um skiptingu Palestínu hefði orðið ógild vegna árásar arabaríkja á Ísrael. Charette meinti að ef arabalöndin viðurkenndu ekki landamærin sem alþjóðasamfélagið setti upp, þá ætlaði gyðingaríkið ekki að gera það.
Moskvu brást rólega við þessari yfirlýsingu ísraelska ráðherrans. Stalín taldi að sigurvegarinn í stríði ætti rétt á landakaupum og árið 1945 stækkaði hann sjálfur landamæri Sovétríkjanna.
Þann 29. júní 1949 tók Vyshinsky á móti nýja ísraelska sendimanninum Mordechai Namir, sem afhenti honum afrit af persónuskilríkjum sínum.
„Þú ert að ósekju hógvær í mati á árangri þínum,“ sagði Vyshinsky við nýja sendimanninn, „staða þín er býsna sterk og það er engin ástæða til að hafa áhyggjur.
Namir tók fram að hann hefði fengið fyrirmæli frá ríkisstjórn sinni um að bjóða fulltrúa Sovétríkjanna opinberlega í vináttuheimsókn til Ísraelsríkis.
„Ekki líta á þetta sem afskipti af innanríkismálum þínum,“ bætti Namir við í gríni, „en fólk okkar og stjórnvöld myndu vera sérstaklega ánægð með að fá Andrei Andreevich Gromyko sem gest, sem hvert skólabarn í Ísrael veit hvað heitir.
Namir vissi auðvitað ekki að Vyshinsky og Gromyko þoldu ekki hvort annað og voru ósammála.
Molotov, meðan hann var ráðherra, veitti Gromyko opinskátt verndarvæng og Vyshinsky mislíkaði jafn opinskátt ört vaxandi unga keppinaut sinn. Þegar Molotov var vikið úr embætti og Vyshinsky gerður ráðherra komu erfiðir tímar fyrir Gromyko.
Auðvitað þekkti Stalín Andrei Andreevich og ekkert var hægt að gera við hann án viðurkenndar leiðtogans. En ráðherrann réðst á Gromyko, reyndi að ná honum upp úr einhverju og kvartaði við fulltrúa í stjórnmálaráðinu yfir skorti á pólitískum þroska staðgengils hans. Svo hlý orð um Gromyko gætu aðeins reitt Vyshinsky.
Og í Ísrael fannst þeir virkilega þakklæti til Andrei Andreevich. Bandalag vinatengsla við Sovétríkin lagði jafnvel til að ein af götum Tel Aviv yrði nefnd eftir Andrei Gromyko.
Ráðherrann gat ekki hafnað opinberu boði ísraelska sendiherrans. Tveimur vikum síðar, 14. júlí, sendi Vyshinsky bréf til Stalíns um boð Gromyko til Ísraels.
Ráðherrann lagði til að hafna boðinu þar sem „ísraelsk stjórnvöld ætla að nota slíka heimsókn til að styrkja stöðu sína í frekari samningaviðræðum við Bandaríkin og England til að fá nýtt lán og draga úr þrýstingi Engilsaxa á landamæramál, arabískt flóttafólk og Jerúsalem...
Auk þess mun heimsókn sovésks fulltrúa til Ísrael valda margvíslegum sögusögnum erlendis, sem Bandaríkin og England munu án efa reyna að nota til að efla áhrif sín í arabalöndum og versna samskipti okkar við þau.
Leiðtoginn studdi Vyshinsky. Gromyko missti tækifærið til að heimsækja landið, fæðingu sem hann stuðlaði mjög að.
Nýi sendifulltrúi Ísraels, Mordechai Namir (Nemirovsky), fæddist í Kherson svæðinu átta hundruð níutíu og sjö, útskrifaðist frá hagfræðideild Odessa háskólans og lék á fiðlu. Tuttugu og fjögur fór hann til Palestínu. Móðir hans og systir voru áfram í Kherson.
Diplómatar spurðu, eins og venjulega, öryggisráðuneytið um Namir. Í skírteininu sem samið var fyrir Vyshinsky sagði:
„Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum gaf forysta Mapam-flokksins, þegar Namir fór til Sovétríkjanna, honum fyrirmæli um að koma á sambandi við þjóðernissinna gyðinga í Sovétríkjunum, með þeim til að vekja hjá gyðingum í Sovétríkjunum löngun til að flytja til ríkisins. af Ísrael.
Samkvæmt MGB eru engar upplýsingar enn sem komið er um and-sovéska þjóðernisstefnu Namir á meðan hann dvaldi í Sovétríkjunum.
MAPAM er skammstöfun fyrir Mifleget Poalei Eretz Yisrael - Verkamannaflokkur Ísraels.
Þann 8. júlí afhenti Namir trúnaðarbréf sitt til formanns forsætisnefndar Æðsta Sovétríkjanna í Sovétríkjunum Nikolai Mikhailovich Shvernik. Gromyko aðstoðarutanríkisráðherra var viðstaddur. Namir sagði Charette utanríkisráðherra að „andrúmsloftið í samtalinu væri mjög gott“. Shvernik spurði sendimanninn margra spurninga, Gromyko talaði mjög vel um árangur Ísraels.
Sovétríkin héldu áfram að styðja Ísrael ótvírætt á alþjóðavettvangi.
Þann 31. ágúst undirbjó yfirmaður nær- og miðausturlandadeildar, Ivan Bakulin, ritgerðir fyrir ræðu sovésku sendinefndarinnar á fjórða fundi allsherjarþings SÞ um málefni aðstoð við palestínska flóttamenn. Það var ekki orð um fordæmingu Ísraels í ritgerðunum.
„Vandamál palestínskra flóttamanna,“ sagði í skjal utanríkisráðuneytisins, „kom upp vegna stefnu ákveðinna einokunarhópa í Englandi og Bandaríkjunum, sem truflaði friðsamlega lausn Palestínumálsins og skapaði skilyrði fyrir hernaðaraðgerðum í Palestína, sem olli miklum þjáningum fyrir gyðinga og arabíska þjóð...
Sovéska sendinefndin telur að róttæk lausn á flóttamannavandanum sé friðarumleitanir milli Arabaríkja annars vegar og Ísraelsríkis hins vegar, auk þess sem ákvörðun allsherjarþingsins sé hröð framin. 29. nóvember 1947 um stofnun sjálfstæðs arabaríkis á yfirráðasvæði arabíska hluta Palestínu ..."
Arabaleiðtogar sannfærðu Palestínuaraba um að yfirgefa ísraelskt landsvæði og lofuðu að eyða gyðingum fljótt - og þá myndu allir geta snúið aftur til frelsuðu landanna. Árið 1950 sögðu leiðtogar arabísku landsnefndarinnar í Haifa stoltir að það væru þeir sem tóku út allan arabíska íbúa borgarinnar.
Í Moskvu var utanríkisráðuneytið vel meðvitað um hvers vegna arabaríki voru að vekja máls á flóttamönnum sem snúa aftur, en gerðu ekkert til að hjálpa þeim.
Sovéska sendinefndin í Líbanon 14. apríl 1949 tilkynnti yfirmanni sínum, Zorin aðstoðarutanríkisráðherra: „Arabalöndin krefjast þess að allir arabískir flóttamenn snúi aftur, ekki vegna þess að það er hvergi að koma þeim fyrir í hinum arabalöndunum eða í arabíska hluta Palestínu, en vegna þess að þeir vilja hafa eins konar fimmta dálk á yfirráðasvæði gyðingaríkis, sem, ef stríðsrekstur hefjist að nýju í framtíðinni, mun geta veitt alvarlegan stuðning við sókn araba. .”
Þann 3. september 1949 útbjó ráðuneyti nær- og miðausturlanda í utanríkisráðuneytinu umfangsmikla skýrslu - „Palestínuspurningin“.
Sérstaklega nefndi það örugglega sökudólg fyrsta stríðs Araba og Ísraels. Og það var ekki Ísrael:
„Það er vitað að yfirgangur araba í Palestínu var ögraður af Bretum, sem notfærðu sér óþarfa þjóðernisþrá araba og knúðu þá til stríðs gegn gyðingum...
Þrátt fyrir alla viðleitni breskra og bandarískra heimsvaldamanna tókst þeim ekki að koma í veg fyrir tilurð og styrkingu Ísraelsríkis, sem er orðið að veruleika...“
Ísraelskri línu í utanríkisstefnu fylgdi aukning gyðingahaturs innan landsins.
Starfsmenn miðstjórnarkerfisins, sem ræddu við fulltrúa bræðrakommúnistaflokka, hrósaðu opinskátt: „Og félagi Zhdanov hreinsaði út alla gyðinga úr búnaði miðstjórnarinnar!
Gyðingahatur Stalíns var líffræðileg eða, nánar tiltekið, dýrafræðileg. Enn var fjöldi gyðinga eftir í nokkuð áberandi stöðum; þeir lögðu mikið af mörkum til vísinda, læknisfræði og listar. Í fyrsta lagi var barist við þá sem keppendur.
Ólæsir og vondir pönkarar, sem Stalín reisti upp á topp flokksnafnakúlunnar, fann til haturs á öllum sem voru öðruvísi. Þess vegna innihéldu bæði hópur „rótlausra heimsborgara“ og hópur „meindýralækna“ rússneskt fólk. Ekki aðeins til að dylja gyðingahatur herferðarinnar heldur einnig til að losna við þá í hljóði.
Undir nasistum var þetta kallað baráttan gegn „hvítum gyðingum“, það er að segja gegn gyðingum ekki með blóði, heldur anda. Í baráttunni við „heimsborgarana“ kom fram samhentur hópur atvinnuuppljóstrara, venjulega hæfileikalaust fólk sem vonaðist til að skapa sér feril með því að eyðileggja samstarfsmenn sína.
„Hatur á gyðingum,“ skrifaði hinn framúrskarandi rússneski heimspekingur Nikolai Aleksandrovich Berdyaev, „er oft leit að blóraböggli. Þegar fólk finnur fyrir óánægju og tengir persónulegar ófarir sínar við sögulegar ófarir leitar það sökudólgsins sem það getur kennt öllum ógæfunum um. Þetta virðir ekki mannlegt eðli, en maður finnur til friðar og ánægju þegar sökudólgurinn er fundinn og hægt er að hata hann og hefna sín á honum.“
Hreinsanir fóru fram um allt land. Gyðingar voru reknir úr vísindum, læknisfræði, æðri menntastofnunum, ríkisvaldinu og hernum.
Þann 5. október 1949 sendi ísraelski sendiherrann Namir símskeyti til Charette utanríkisráðherra:
„Samkunduhúsið var troðfullt, þúsundir manna, þar á meðal margt ungt fólk, stóðu á götunni. En ólíkt síðasta ári þorði enginn að hafa samband við okkur. Aðeins þúsundir augna beindust að okkur þegar við fórum fram og til baka; margir velkomnir, en frekar varkárir...
Á þessu ári hefur andúð í garð gyðinga aukist. Embættismenn á grasrótarstigi lýsa gyðingum sem óhollustu aðila sem grunaðir eru um njósnir. Opin símtöl eru í fyrirtækjum og stofnunum:
- Farðu til ríkis þíns, til Ísraels...
Margir óttast að brottvísanir frá Moskvu, sem er orðið griðastaður fyrir eftirlifendur útrýmingar nasista, muni brátt hefjast...“
Tíu dögum síðar sendi Charette símskeyti til Namira í Moskvu:
„Við verðum að hefja herferð í alþjóðlegum gyðingapressum, sérstaklega í Bandaríkjunum, sem og í blöðum sem ekki eru gyðingar um spurninguna um sovéska gyðingdóminn, láta allar áreiðanlegar upplýsingar leka til blaðanna...“
Reyndar vissu Ísraelar ekki hvað þeir ættu að gera. Að þegja um gyðingahatursherferðina innan Sovétríkjanna er skammarlegt. Að tala þýðir í fyrsta lagi að missa stuðning Sovétríkjanna og í öðru lagi að versna stöðu sovéskra gyðinga. Þetta var vonlaust ástand.
Ísraelskir stjórnarerindrekar sem störfuðu í Moskvu töldu að það væri bæði hættulegt og tilgangslaust að tjá sig um gyðingahatur sovéskra yfirvalda.
Ísraelski trúboðsráðgjafinn Arie Levavi lýsti skoðun sinni við Charett:
„Nú meira en nokkru sinni fyrr munu lifandi tengsl okkar við sovéska gyðinga verða álitin af Sovétmönnum sem högg á grundvöll hugmyndafræðilegrar stefnu þeirra, sem afar hættulega sprungu í múr einangrunar sem þeir hafa byggt... Þetta vísar til hætta á njósnum og tilkomu „fimmta dálks“...
Opinberar ræður munu alls ekki bæta stöðu sovéskra gyðinga, en þær geta versnað samskipti Ísraela og Sovétríkjanna.
Arie Levavi fæddist í Vilna, svo hann talaði rússnesku. Hann stundaði nám í Þýskalandi við háskólann í Heidelberg, en vegna nasista fór hann til Palestínu. Í seinni heimsstyrjöldinni barðist hann í breska hernum. Árið 1948 kom hann til Moskvu sem ræðismaður.
En ísraelskir stjórnarerindrekar kölluðu aðeins eftir þöggun á eigin ríkisstjórn. Þeir gátu ekki haft áhrif á almenning og fjölmiðla. Ísrael varð strax lýðræðislegt ríki. Frelsi einkablaða og útvarpsstöðva var aðeins takmarkað af hernaðarlegri ritskoðun - á þröngum sviðum. Allt annað - innanríkis- og utanríkisstefnu landsins, persónuleika stjórnmálamanna, þar á meðal oddvita ríkisstjórnarinnar - mætti ræða, gagnrýna og gera grín að.
Ísraelskir stjórnmálamenn og blaðamenn þögðu ekki þegar þeir fréttu af því sem var að gerast í Sovétríkjunum.
Þegar sovéskir stjórnarerindrekar og sovéskir leiðtogar lásu þessar ræður urðu reiðir. Þeir einfaldlega neituðu að skilja að fjölmiðlafrelsi væri mögulegt.
Þann 7. desember 1949 sendi sovéski sendiherrann til Ísraels Ershov aðstoðarutanríkisráðherra Anatoly Iosifovich Lavrentyev skírteini „and-sovéskan áróður í ísraelsku pressunni“:
„Skírteinið gefur til kynna helstu aðferðir og stefnur and-sovéskrar áróðurs í ísraelsku blöðunum og safnar umfangsmiklu efni fyrir tímabilið frá maí til nóvember á þessu ári, sem sýnir að afturhaldspressa Ísraels stundar kerfisbundinn and-sovéskan áróður.
Vegna þeirrar staðreyndar að ekki hefur enn verið rétt viðbrögð af okkar hálfu, hvorki með diplómatískum hætti né í gegnum fjölmiðla okkar, magnast and-sovéskur áróður í ísraelskum blöðum með auknum hraða og fer yfir þau mörk sem gætt er að í eðlilegum diplómatískum samskiptum. ”
Óánægja með Ísrael kom einnig upp af öðrum ástæðum.
Þann 5. desember 1949 sagði utanríkisráðherra Charette staðfastlega: „Utanríkisstefna Ísraels er stefna um tengslaleysi. Ísrael mun ekki tengjast neinum af þeim aðilum sem taka þátt í kalda stríðinu...“
Í raun og veru lenti Ísrael í auknum mæli í sömu herbúðum með vestrænum ríkjum, frekar en með sósíalískum. Í Moskvu olli þetta pirringi: við sköpuðum þig, en þú styður okkur ekki!
SÞ veita diplómatum frá mismunandi löndum einstakt tækifæri til að ná samkomulagi og ná málamiðlun, óséður af almenningi, á bak við luktar dyr, með löngum samráði og samtölum. En í þá daga treystu þeir ekki á málamiðlanir. Sovéskir stjórnarerindrekar breyttu SÞ í vettvang fyrir átök, árekstra og misnotkun: það var ekki nauðsynlegt að samþykkja, heldur misnotkun.
Þann 13. desember greindi Gideon Raphael, ráðgjafi fastanefndar Ísraels hjá SÞ, Moshe Sharett utanríkisráðherra frá fundi með Semyon Tsarapkin, sem hafði verið skipaður staðgengill fastafulltrúa Sovétríkjanna hjá SÞ.
Tsarapkin setti fram alvarlegar kröfur á hendur Ísrael: „Ræður þínar á allsherjarþinginu sanna að þú hallast greinilega að hlið Bandaríkjanna. Þú varst ekki ótvírætt á móti Bandaríkjamönnum í neinu máli og í mörgum málum sem eru mikilvæg fyrir Sovétríkin greiddir þú atkvæði gegn afstöðu Sovétríkjanna.
Semyon Tsarapkin minntist á atkvæðagreiðsluna um drög að ályktun þar sem undirbúningur Englands og Bandaríkjanna á nýrri heimsstyrjöld var fordæmdur. Hann lagði áherslu á að frá sjónarhóli Sovétríkjanna væri þessi tillaga sú mikilvægasta á dagskrá þingsins. Ísraelska sendinefndin greiddi ekki aðeins atkvæði á móti, heldur gekk hún einnig að engilsaxneskum ályktunardrögum...
Afstaða til Ísraels fór hratt versnandi.
Þann 22. mars 1950 sendi V. Zorin varautanríkisráðherra athugasemd til ritara miðstjórnar CPSU M.A. Suslov:
„Auk vottorðsins um zionisma, sem tekið var saman á gögnum upplýsinganefndarinnar og sent þér 21. mars, sendi ég tvö afrit af vottorði um þetta mál, tekið saman af ráðuneyti nær- og miðausturlanda. Utanríkisráðuneyti Sovétríkjanna, sem inniheldur ræður leiðtoga zionismans, sem einkennir afstöðu þeirra til Sovétríkjanna og lýðræðis þjóða.
Þetta vottorð inniheldur einnig staðreyndir um starfsemi sem er fjandsamleg Sovétríkjunum og lýðræðisríkjum, aðallega af fulltrúum Ísraelsríkis á nýliðnu tímabili...“
Vorið '46 flutti Stalín hinn unga og vaxandi flokksstarfsmann Suslov til Moskvu. Hann var settur í skipulagsskrifstofu miðstjórnar og samþykktur sem deildarstjóri utanríkismáladeildar. Nafn deildarinnar var ekki í samræmi við raunveruleg verkefni hennar. Ábyrgð Mikhails Andreevich var að hafa eftirlit með aðgerðum erlendra kommúnistaflokka; peningar voru sendir til kommúnistaflokkanna í gegnum hann.
Suslov var einnig falið að hafa umsjón með starfi andfasistanefndar gyðinga, sem greinilega gladdi hann ekki. Mikhail Andreevich fannst: Nefndin sem var stofnuð í stríðinu til að berjast gegn nasisma var ekki aðeins þörf lengur, heldur pirraði Stalín. Suslov lagði strax til að nefndinni yrði lokað. En þessi tillaga var ekki samþykkt á þeirri stundu. Mikhail Andreevich flýtti sér fyrir.
Suslov gerði feril af hugmyndafræðilegum herferðum eftir stríð sem tengdust gyðingahatri. Suslov skrifaði athugasemdir um „mengun“ ýmissa stofnana af gyðingum og greindi Stalín og Zhdanov frá því að í mörgum menningar- og vísindastofnunum hefði „aðdáun og þjónkun við erlend ríki og útlendinga skotið rótum, árvekni og tilfinning fyrir sovéskri ættjarðarást hefði glatast. .”
Þegar Molotov, Vyshinsky og Gromyko, að leiðtoga leiðtogans, voru að velja rök fyrir stofnun gyðingaríkis, í maí 1947, afhenti Suslov stjórnmálaráðsmanninum Zhdanov, sem var í forsvari fyrir hugmyndafræði, athugasemd um „ stíflu“ af All-Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries (VOKS) af gyðingum. Á sama tíma afhjúpaði hann „meiriháttar pólitísk mistök“ í starfi VOKS.
Suslov og undirmenn hans frá Agitprop undirbjuggu drög að leynilegri ályktun stjórnmálaráðsins frá 21. júní 1950, „Um ráðstafanir til að útrýma annmörkum við val og þjálfun starfsfólks í tengslum við meiriháttar mistök sem komu í ljós í starfi með starfsfólki í bíla- og bílaráðuneytinu. Dráttarvélaiðnaður."
Öllum deildum Sovétríkjanna var falið að skila árlega skýrslum um starfsmannastörf sín til miðstjórnarkerfisins með skyldubundinni vísbendingu um þjóðerni ábyrgra starfsmanna. Jafnvel þeir sem voru fjarri pólitík varð fljótt ljóst að miðstjórnin hafði einungis áhuga á fjölda gyðinga og að góð skýrsla var sú sem bar vitni um að losa sig við gyðingaverkamenn í áberandi stöðum.
Miðstjórnarbúnaðurinn hóf að setja saman sérstakar töflur fyrir forystuna, sem sýndu hversu hratt gyðingum í forystusveitum sambands- og lýðveldisdeildanna fækkaði hratt.
Á fimmtíu og annað árið var ekki lengur einn gyðingur eftir - fyrsti ritari svæðisnefndar, svæðisnefndar eða ritari miðstjórnar þjóðlýðveldisins. Fljótlega var allt flokkskerfið hreinsað algjörlega af gyðingum (fyrir frekari upplýsingar, sjá bók G.V. Kostyrchenko „Leynistjórnmál Stalíns“).
Agitprop apparatið undir forystu Suslovs byrjaði að hreinsa fjölmiðla af gyðingum og athugaðu aðferðafræði hverja ritstjórnina á fætur annarri. Aðalritstjórinn, sem var sakaður um að vera gyðingur, missti einnig stöðu sína. Næst var gert ráð fyrir hreinsun skapandi verkalýðsfélaga, menningarstofnana, mennta- og vísindastofnana.
Yfirmaður vísindadeildar miðstjórnarinnar, Yuri Andreevich Zhdanov (sonur stjórnmálaráðsmanns), afhenti Suslov athugasemd um „stíflu“ starfsmanna í helstu vísindastofnunum:
„Í nokkrum stofnunum Vísindaakademíunnar er hlutdrægt val á starfsfólki byggt á þjóðerni...
Meðal fræðilegra eðlisfræðinga og eðlisefnafræðinga hefur myndast einokunarhópur - L.D. Landau, M.A. Leontovich, A.N. Frumkin, Ya.I. Frenkel, V.L. Ginzburg, E.M. Livshits, G.A. Grinberg, I.M. Frank, A.S. Kompaneets, N.S. Meiman og fleiri. Allar fræðilegar deildir eðlis- og eðlisefnafræðilegra stofnana eru mönnuð stuðningsmönnum þessa hóps, fulltrúum gyðinga þjóðernis.“
Listi Zhdanov Jr. innihélt framúrskarandi vísindamenn, verðandi Nóbelsverðlaunahafa. Eftir án þeirra urðu sovésk vísindi snauð. Embættismönnum var alveg sama. Miðstjórnin tók strax saman töflu yfir gyðinga - fræðimenn, samsvarandi meðlimi, lækna og vísindakandídata - og ákvað að fækka ætti þeim.
Yfirmaður atómverkefnisins, prófessor Igor Vasilyevich Kurchatov, greip fram í. Hann útskýrði skýrt fyrir Beria að án þessa fólks væri ekki hægt að búa til kjarnorkusprengju. Lavrenty Pavlovich sneri sér að Stalín og eðlisfræðingarnir voru einir eftir. En bara eðlisfræðingar.
Ísraelska sendinefndin upplýsti ríkisstjórn sína um gyðingahatursherferðina í Sovétríkjunum, eða réttara sagt, um það sem var á yfirborðinu.
Þann 8. mars 1950 skrifaði Charette utanríkisráðherra til Namir sendiherra í Moskvu:
„Við erum máttlaus gagnvart þessum hörmungum.
Þar að auki, einmitt á þessum dögum, var okkur veitt mikil frelsun fyrir annað gyðingasamfélag, sem líka virtist dæmt til algjörrar útrýmingar og nötraði máttvana í greipum kúgunarstjórnar: Ég meina náttúrulega þá ákvörðun íraskra yfirvalda að leyfa gyðingum að fara til Ísraels.
Þessi óvænta atburðarás náðist þökk sé þrotlausri viðleitni okkar.
Í Írak, landi fáfróðrar ofstækis og grimmdar harðstjórnar, gátum við skapað áhrifasvæði, viðhaldið lifandi samskiptum, athöfn og áhrif. Í Sovétríkjunum getum við aðeins fylgst með og skráð atburði, og jafnvel þá aðeins á mjög ófullnægjandi hátt...“
Og sovéska sendinefndin í Ísrael tilkynnti Moskvu:
„Utanríkisstefna Ísraels, sem breytist í verkfæri ensk-amerísku bandalagsins, leiðir til þess að Ísraelsríki tapar sjálfstæði sínu, sem náðist fyrir aðeins einu og hálfu ári síðan með stuðningi Sovétríkjanna...
Stefna núverandi ísraelskra stjórnvalda gagnvart Sovétríkjunum og lýðræðisríkjum fólksins er óheiðarleg, hjákátleg og óvinsamleg stefna...“
Þann 25. mars 1950 birtist grein eftir ungan starfsmann utanríkisráðuneytisins, Oleg Prudkov, í Bókmenntatíðindum með beinum ásökunum á hendur Sharett, forsætisráðherra Ísraels, sem var kallaður „rógberi“ í greininni.
Charette bauð sendimanninum Ershov til sín og lýsti yfir hneykslun sinni á greininni. Ershov, sem truflaði ráðherrann, „tók fram að hann ætlaði ekki að taka þátt í umræðum um þessa grein, þar sem Literaturnaya Gazeta er ekki stofnun Sovétstjórnarinnar. Ershov skildi auðvitað að einmitt af þessari ástæðu var Literaturnaya Gazeta valin til slíkrar útgáfu...
Sovéskir stjórnarerindrekar í Tel Aviv tóku sífellt meira afstöðu gegn Ísrael. Þrjátuga apríl, fimmtíu og einn, sendi sendimaður Ísraels Ershov símskeyti til Moskvu:
„Mér finnst óviðeigandi að senda kveðjuskeyti fyrir hönd félaga Shvernik í ár í tilefni af fullveldisdaginn. Ísraelsríki, sem fékk sjálfstæði fyrir þremur árum, hefur að mestu misst það með því að ganga í herbúðir heimsvaldastefnu Bandaríkjanna og Englands...
Afstaðan til Sovétríkjanna varð fjandsamleg. Áróður gegn Sovétríkjunum fer fram kerfisbundið og tekur sífellt stærri mælikvarða.“
Sovéskir stjórnarerindrekar í öðrum heimshlutum voru enn frekar vingjarnlegir við gyðingaríkið.
Þann 9. júní 1950 tók sovéski fulltrúinn hjá SÞ, Yakov Aleksandrovich Malik, á móti ísraelskum kollega sínum Abba Eban, sem einnig varð sendiherra í Bandaríkjunum. Ráðgjafi ísraelsku sendinefndarinnar Gideon Rafael var einnig viðstaddur.
„Samtalið stóð í meira en klukkutíma,“ skrifaði Abba Eban, „en jafnvel eftir svo langan tíma var ekki auðvelt fyrir okkur að sannfæra herra Malik um að tíminn væri kominn til að skilja. Þar sem fulltrúar Sovétríkjanna sniðganga stofnanir Sameinuðu þjóðanna stranglega, eru þeir lausir við álagið af áframhaldandi starfi í ýmsum alþjóðlegum nefndum og nefndum og hafa tækifæri til að eiga löng og ítarleg samtöl við gesti sína.
Þar að auki, í sovésku umboðsskrifstofunni, sem lenti í sjálfeinangrun, er tilfinning um einhverja einangrun frá raunveruleikanum, þess vegna þorsta eftir upplýsingum að utan. Þessi löngun til að tileinka sér allar hughrif og mat frá öllum mögulegum aðilum er sérstaklega áberandi í sambandi við okkur, þar sem svo virðist sem við, að sögn sovéskra fulltrúa, höfum svo víðtæk tengsl í Bandaríkjunum að við getum komist að rótum augljósrar og leynileg pólitík.
Staðreyndin er sú að Sovétríkin voru í beinum átökum við SÞ. Árið 1950 komu sovéskir fulltrúar í veg fyrir endurkjör Norðmannsins Trygve Lie í embætti aðalritara.
Vyshinsky utanríkisráðherra kom til New York og talaði stanslaust. Hann var sterkur ræðumaður, það viðurkenndu allir. Það voru engir slíkir Zlatoustar meðal vestrænna stjórnarerindreka. En Norðmaðurinn var samt kjörinn framkvæmdastjóri. Fulltrúar Sovétríkjanna hunsuðu hann.
Yakov Malik, ekki án ánægju, sagði yngri kollega sínum Viktor Israelyan að þegar hann hitti Trygve Lie í byggingu Sameinuðu þjóðanna á þeim tíma hafi hann spurt hátt:
— Hvers vegna hleypir öryggisgæslu óviðkomandi aðilum inn í húsnæði SÞ?
Í október 1950 var ísraelski sendiherrann Namir kallaður heim til heimalands síns og gerður að framkvæmdastjóra Histadrut (verkalýðsfélaga). Hann kom til Gromyko til að kveðja. Andrey Andreevich var einstaklega góður:
„Þér líður vel vegna þess að þú ert að snúa aftur heim, en við erum leið vegna þess að þú ert að fara frá okkur.
Í móttöku í tékkóslóvakíska sendiráðinu ræddi Namir við Gromyko og eiginkonu hans Lydia Dmitrievna, sem hafði mikil áhrif á eiginmann sinn. „Hið síðarnefnda veitti að mestu hrósi og eftirsjá við brottför mína,“ sagði Namir í símtali við ráðuneyti sitt. „Það var ómögulegt að skynja þessi einföldu og hugljúfu orð, borin fram af sérstakri rússneskri hlýju, án skugga diplómatískra siða, án tilfinninga.
Þann 4. október óskaði ísraelska utanríkisráðuneytið réttilega eftir skipun ísraelska mennta- og menningarmálaráðherrans Shneur Zalman Shazar (Rubashov) sem sendiherra Sovétríkjanna. Fyrsta skjalið sem hann skrifaði undir þegar hann varð ráðherra var tilskipun um almenna og ókeypis menntun í Ísrael.
Sovéskir stjórnarerindrekar höfðu samband við ríkisöryggisráðuneytið. Þaðan kom svar sem var undirritað af fyrsti vararíkisöryggisráðherra, Sergei Ivanovich Ogoltsov hershöfðingi (hann leiddi morðið á Solomon Mikhoels í Minsk).
Í MGB vottorðinu kom fram að Shazar hefði „óvinsamlega afstöðu“ til Sovétríkjanna og einnig að bróðir hans, sovéskur ríkisborgari, hefði nýlega verið dæmdur í tíu ára „fyrir and-sovétþjóðernissinnað athæfi“.
Þeir tilkynntu Stalín. Leiðtoginn fyrirskipaði svar til Ísraelsmanna um að „vandamál hafi komið upp“ varðandi framboð sendimannsins. Shazar kom ekki til Moskvu. Á sextíu og þremur varð hann forseti Ísraels.
Shmuel Elyashiv kom til Moskvu sem sendimaður. Frá 1945 sat hann í framkvæmdastjórn Histadrut. Eftir stofnun Ísraels varð hann forstöðumaður Austur-Evrópudeildar ísraelska utanríkisráðuneytisins og árið 1950 var hann sendur sem sendimaður til Tékkóslóvakíu og Ungverjalands.
Þann 31. ágúst 1951 heimsótti Elyashiv aðstoðarutanríkisráðherra Alexander Efremovich Bogomolov, sem útskrifaðist frá Higher Military Education School og kenndi á efnafræðilegum framhaldsnámskeiðum fyrir yfirmenn Rauða hersins og stýrði deild díalektískrar efnishyggju við All-Union Institute of leðuriðnaðurinn kenndur við L.M. Kaganovich.
Frá stofnuninni var Bogomolov tekinn inn í apparat miðstjórnarinnar og árið 1939 var hann færður til Alþýðuráðs utanríkismála sem aðalritari. Í stríðinu var Bogomolov sendiherra í London hjá útflytjendastjórnum sem höfðu fundið athvarf í Englandi og eftir stríðið var hann sendiherra í Frakklandi. Árið 1950 var hann skipaður aðstoðarráðherra. Hann vildi frekar hlusta en tala.
Ísraelski stjórnarerindreki bað Alexander Bogomolov að styðja áfrýjun Ísraels til öryggisráðsins vegna synjunar Egypta á að leyfa skipum sem flytja farm til Ísraels um Súez-skurðinn. „Það var ekkert mál,“ sagði Elyashiv, „að sovéska sendinefndin á SÞ greiddi atkvæði gegn Ísrael. Við gerum ráð fyrir að afstaða sovétstjórnarinnar breytist ekki að þessu sinni.“
Árið 1951, í bréfaskiptum sovéskra sendiráða við Moskvu, birtust tillögur um að styðja arabalönd gegn bandarískri heimsvaldastefnu í fyrsta skipti. Jafnvel þá vakti Sýrland sérstaka samúð sem and-amerískasta ríkið.
Þann 4. október sendi Shmuel Elyashiv ísraelska utanríkisráðuneytinu:
„Í aðdraganda nýárs gyðinga og á tveimur frídögum heimsóttum við samkunduhúsið. Eins og alltaf eru þúsundir tilbiðjenda í miklum mannfjölda, margir hverjir ungir.
Það er andrúmsloft spennu í kringum okkur, ótti við að nálgast, einstakar tilraunir til að skiptast á athugasemdum. Tveir þeirra náðu að gefa okkur seðla með mikilvægum upplýsingum um stöðu gyðinga. Njósnarar inni í samkunduhúsinu fylgdust með hverri hreyfingu okkar.
En Yakov Malik, meðan hann var fulltrúi hjá SÞ, hélt fúslega persónulegum tengslum við ísraelska samstarfsmenn og Andrei Vyshinsky leyfði sér að ræða vinsamlega við ísraelska stjórnarerindreka.
Þann 6. janúar 1952 tók Vyshinsky utanríkisráðherra á móti ísraelska starfsbróður sínum Moshe Sharett í sovéska sendiráðinu í París.
Charette fæddist í Rússlandi. Hann var fluttur til Palestínu þrettán ára gamall. Hann stundaði nám í Istanbúl og þjónaði sem undirforingi í tyrkneska hernum í fyrri heimsstyrjöldinni. Hann var skipuleggjandi gyðingalögreglunnar, sem var á móti gyðingum í Palestínu.
Charette talaði arabísku reiprennandi, þekkti arabíska menningu og skildi araba. Skilningur hans á ranghala austurlensku erindrekstri hjálpaði honum að tala við Vyshinsky. Jafnframt var ráðherra sjaldgæfur pedant, hann mundi allt og varði í samningaviðræðum hverja stöðu til hins síðasta.
Ráðherrarnir tveir töluðu saman í langan tíma, Charette tók saman ítarlega skýrslu.
Ísraelsmaður byrjaði á mikilvægasta málinu fyrir hann og það óþægilegasta fyrir sovéska stjórnarerindreka.
„Með leyfi herra Vyshinsky vil ég skýra vandamál sem þegar hefur komið fram í samtölum okkar og ég vona að ég misnoti ekki þolinmæði þína.“ Spurningin er einföld: mun sá tími koma að sovéskir gyðingar geti komið til Ísraels?
Andrei Yanuaryevich vildi svara strax, en þar sem hann sá að Charette hafði ekki lokið sér af, tók hann blað og blýant og byrjaði að skrifa niður.
„Sovétríkin eru eina landið þar sem engir gyðingar eru fluttir heim til Ísrael,“ hélt Charette áfram. „Þetta er mjög niðurdrepandi og áhyggjuefni fyrir okkur. Við getum ekki sætt okkur við núverandi aðstæður. Örlög gyðinga eru önnur en örlög allra annarra þjóða. Allar þjóðir búa á sínu eigin landi. Gyðingar voru reknir úr landi sínu og tvístraðir um allan heim. Þjóðfrelsi þeirra verður að hefjast með því að snúa aftur til heimalandsins. Við skiljum ekki hvers vegna Sovétríkin ættu að setja hindranir á sögulega braut gyðinga?
Vyshinsky hristi höfuðið, horfði strangur á Charette og sagði að það gætu verið mismunandi sjónarmið varðandi sögulega slóð fólksins.
„Við efumst ekki í hvaða átt nútíma saga gyðinga stefnir,“ mótmælti Charette. „Við vorum ryki á víð og dreif um yfirborð jarðar, en okkur tókst að ná saman. Sovétríkin hjálpuðu okkur að verða ríki. Þessi hjálp verður aldrei eytt af spjaldtölvum sögu okkar. En með því að ná sjálfstæði er mótun okkar ekki lokið. En aðeins sovéskir gyðingar taka ekki þátt í þessu ferli. Nýlega gaf sendiherra okkar í Moskvu tækifæri til að ræða við herra Vyshinsky um heimsendingu náinna ættingja, það er að segja útgáfu vegabréfsáritana til að ferðast til Ísraels til ríkisborgara Sovétríkjanna sem eiga fjölskyldumeðlimi búsetta í landi okkar. Getum við vonað að lausn finnist, að minnsta kosti í þessum hluta, einangrun sovéskra gyðinga frá Ísrael verði sigrast á?
Vyshinsky byrjaði að svara og skoðaði glósurnar sínar af og til. Það var varla hemill pirringur í rödd hans. Svo brast það út.
„Sovétríkin stóðu við hlið Ísraels á erfiðustu augnablikunum,“ sagði Andrei Yanuarievich. „Ég myndi vilja hafa rangt fyrir mér, en ég hef á tilfinningunni að erfiðar stundir bíði Ísraels í framtíðinni. Í hverju slíku tilviki getur hann treyst á stuðning Sovétríkjanna. Hvernig hagar Ísrael sjálft sig gagnvart Sovétríkjunum? Í hvaða tilvikum hjálpar hann Sovétríkjunum? Þegar öllu er á botninn hvolft er ekki venjan í milliríkjasamskiptum að biðja um hjálp án þess að endurtaka sig. Ég sit og horfi á þig í þessari lotu, og hvað sé ég? Þú hjálpar ekki bara ekki heldur tekur jafnvel óvinsamlega afstöðu til Sovétríkjanna. Ég veit að það er ekki auðvelt fyrir þig að berjast við Bandaríkin. Þú ert háður Bandaríkjamönnum efnahagslega og ég skil vel erfiðleikana í stöðu þinni. En gætirðu ekki að minnsta kosti setið hjá við atkvæðagreiðsluna? Stuðningur þinn við bandarísku afstöðuna kom mér og félögum mínum mjög í uppnám. Okkur er alveg sama hvernig Kosta Ríka eða Hondúras kjósa, en Ísrael?! Við erum sannfærð um að Ísrael hefur farið í stöðugan stuðning við óvini Sovétríkjanna.
Charette truflaði Vyshinsky:
„Þið vitið vel hvernig við greiddum atkvæði með framboði Hvíta-Rússlands til öryggisráðsins, þvert á afstöðu Bandaríkjanna.
Þessi ummæli olli nýrri reiði.
„Með því að kjósa Hvíta-Rússland uppfylltu Ísrael skyldu sína fyrst og fremst við sjálft sig, en ekki við Sovétríkin,“ sagði Vyshinsky. „Þetta var spurning um að virða grundvallarreglu sem Bandaríkjamenn brutu. Hvernig getur Ísrael nokkurn tíma reitt sig á vináttu ríkis eins og Bandaríkjanna? Bandaríkjamenn munu aðeins hjálpa svo lengi sem hægt er að nota Ísrael. Bandaríkin haga sér alltaf eingöngu í eigin eigingjörnum hagsmunum. Útreikningar þeirra munu breytast og þessir ræningjar munu ekki hika við að kyrkja Ísrael. Og í slíkum aðstæðum koma Ísraelar enn til að biðja um hjálp frá Sovétríkjunum?! Ísrael á engan rétt á slíkri hjálp! Ef þetta væri opinbert samtal hefði ég endað það hér og einskorðað mig við þá athugasemd að þar sem þú skilur ekki kjarna sovéskrar stefnu, þá er mér ekki skylt að gefa þér skýringar. En þetta er ekki bara opinbert samtal, heldur samtal við Charette, sem ég hef alltaf haft persónulega samúð og virðingu fyrir. Ég er tilbúinn að útskýra ástandið fyrir þér.
Sendimaður þinn ræddi við mig vandamálið við fjölskyldusameiningu. En síðastliðið ár var ég veikur (hjartasjúkdómur) í sex mánuði og gat ekki stundað viðskipti. Og jafnvel núna verðum við að sjá um okkur sjálf. En þegar ég kem heim frá París mun ég taka þessi mál upp. Hvort sem við erum að tala um eldra fólk sem á börn í Ísrael, eða ungt fólk sem á foreldra í Ísrael, þá er engin ástæða til að láta fólk þjást að óþörfu. En í þessu tilviki er vandanum komið á annan veg, hvað varðar brottflutning.
Ísraelski stjórnarerindreki, sem tók samtalið upp, tók fram að Vyshinsky bar þetta orð fram með úkraínskum hreim með „r“.
„Það er ekkert að tala um brottflutning,“ sagði Vyshinsky. — Stjórnmálakerfi Sovétríkjanna leyfir þetta ekki. Þar að auki er vandamálið ekki til staðar í þessu sambandi. Ekki má rugla sovéskum gyðingum saman við gyðinga í öðrum löndum. Sjálfur á ég marga gyðingavini og enginn þeirra er að hugsa um að flytja til Ísraels eða annars lands. Og þetta kemur ekki á óvart. Gyðingar í Sovétríkjunum njóta algjörs jafnréttis. Þeir gegna mikilvægum stöðum á öllum sviðum lífsins. Nóg er að nefna Lazar Kaganovich, einn frægasta og ástsælasta mann Sovétríkjanna.
Þegar Andrei Yanuaryevich lauk ræðu sinni sagði Charette strax:
„Ég þakka mjög persónulegt traust af þinni hálfu og ég mun líka tala af fullri einlægni.
Eftir að hafa talað, slakaði Vyshinsky á og kom aftur í gott skap. Svo hann truflaði Charette með því að segja:
- Engar frekari aðstæður geta breytt persónulegri afstöðu minni til þín. Fyrir nokkrum mínútum missti ég aðeins stjórn á mér, sem ég sé mjög eftir. Gleymdu því.
„Ég skil vel hvað þú vildir útskýra fyrir mér, og ég bið um leyfi til að gera nokkrar athugasemdir,“ sagði Charette lágt. — Auðvitað var skylda okkar að kjósa Hvíta-Rússland í tengslum við þær meginreglur sem við fylgjumst með. En staðreyndin er enn sú að það hefur skaðað samskipti okkar við Bandaríkin verulega. Og í ljósi þess að við erum algjörlega efnahagslega háð aðstoð Bandaríkjamanna - við the vegur, það gladdi mig að heyra að þú skildir þörfina fyrir þessa aðstoð - var slík ákvörðun auðvitað ekki auðveld fyrir okkur. Ég veit ekki hvort þú skilur hversu mikið þjóðaruppbygging okkar er háð aðstoð Bandaríkjanna. Með því að nota aðeins staðbundnar auðlindir er engin leið að búa til hagkerfi sem getur tekið á móti hundruðum þúsunda heimsendinga sem þegar hafa komið og hundruð þúsunda þeirra sem enn munu koma. Eina uppspretta erlendrar aðstoðar er Ameríka: ekki aðeins bandarískir gyðingar, heldur einnig stjórnvöld í Bandaríkjunum.
„Ég skil nálgun þína,“ sagði Vyshinsky, „en satt að segja deili ég henni ekki. Þetta er hins vegar mín persónulega skoðun og við getum ekki talað um hana sem fulltrúa ríkisins heldur sem tvo fyrrverandi nemendur sama háskóla. Ég tel persónulega að leiðin sem þú hefur valið leiði ekki til sjálfstæðis heldur efnahagslegrar og pólitískrar þrældóms.
„Ef við, af ótta við að vera „þræluð“, neitum bandarískri aðstoð,“ mótmælti Charette, „mjög fljótlega verðum við einfaldlega ekki til. Og þetta er ekki spurning um efnahagsaðstoð eingöngu. Við þurfum mikið af vopnum. Við erum umkringd óvinum á alla kanta. En með allri þörf okkar fyrir erlenda aðstoð, erum við staðráðin í að aðstoða ekki í neinum árásargjarnum áætlunum gegn Sovétríkjunum. Við vitum að sovéska pressan birtir stöðugt skáldskap um bandarískar bækistöðvar sem sagt er að verið sé að byggja í landi okkar, um hvernig við séum tæki í höndum Bandaríkjanna til að ná myrkum markmiðum, en þessi rit eiga sér enga stoð.
„Við höfum aldrei sagt þetta um þig,“ sagði Vyshinsky.
„Engu að síður birtir sovéska pressan stöðugt slíkar upplýsingar.
Vyshinsky þagði.
„Við höfum áhuga á að viðhalda jafnvægi í alþjóðlegri stöðu okkar, en Sovétríkin hjálpa okkur ekki,“ sagði Charette hinum megin. — Tengsl okkar við bandaríska gyðinga aukast stöðugt, en það eru engin tengsl við sovéska gyðinga. Fyrir vikið kemur í ljós að í þessum efnum er forskotið bandarískt.
Vyshinsky brást harkalega við þessum orðum:
Hvernig skilur Ísrael ekki að Bandaríkin eru að kynna þessi tengsl eingöngu í eigin þágu? Bandarískir gyðingar sem koma til Ísrael eru tæki til að framkvæma áætlanir Washington!
— Ég átti ekki við bandaríska gyðinga sem fluttu heim til Ísraels, þeir eru mjög fáir. Við erum að tala um að bandarískir gyðingar heimsæki Ísrael. Og við getum heimsótt þau.
„Það er allt annað mál,“ sagði Vyshinsky fimlega út úr sér. - Þetta er ferðaþjónusta. Reyndar þjáist ferðaþjónustan í Sovétríkjunum fyrir fjárskorti, ríkið er upptekið við uppbyggingu eftir stríð og á ekki ókeypis peninga til uppbyggingar ferðaþjónustu. En tíminn mun líða og staðan mun breytast.
Charette áttaði sig á því að samtalið var komið í blindgötu. Hann náði ekki einu skrefi áfram.
— Til þess að punkta öll i-in og skýra afstöðu okkar til þessa máls, viljum við hitta Stalín einhvern daginn.
„Félagi Stalín skilur þetta vandamál mjög vel,“ sagði Vyshinsky og vísaði á bug þeirri forsendu að leiðtoginn gæti ekki vitað eitthvað.
Charette reyndi engu að síður að kveðja enn og aftur um brottflutning gyðinga:
— Okkur er ljóst að margir sovéskir gyðingar telja sig hold og blóð sovéska kerfisins og hugsa ekki einu sinni um að yfirgefa Sovétríkin. En ef til vill eru margir sem myndu velja heimsendingu til Ísraels ef þeir fengju slíkt tækifæri.
Vyshinsky endurtók aftur:
- Enginn lýsir slíkri löngun.
„Það er vegna þess að það er engin leið,“ minnti Charette á.
„Það er enginn að sækja um vegabréfsáritun,“ sagði Vyshinsky rólega, „og við vitum ekki um neinn sem myndi vilja fara. Löngunin til að yfirgefa Sovétríkin getur alls ekki komið upp vegna þess að gyðingar eru hluti af sovéska samfélagi. Ef þú kæmir og horfðir, myndirðu sjá það sjálfur.
Vyshinsky sagði þetta orðanna vegna. En Charette tók hann á orðinu:
— Almennt séð vil ég biðja um leyfi til að koma til Sovétríkjanna.
Vyshinsky skammaðist sín þegar hann áttaði sig á því að hann hafði sagt eitthvað óþarft, en hann leiðrétti sig strax og sagði:
- Það er alltaf gaman að sjá þig.
Þetta gæti ekki talist opinbert boð. En ráðherrarnir skildu með ágætum.
Ísraelska sendinefndin í Moskvu fékk einnig upptöku af samtalinu.
Þann 1. febrúar sagði ísraelski sendiherrann í Sovétríkjunum, Elyashiv, hreinskilnislega skoðun sinni við Shertok:
„Ég las vandlega innihald samtals þíns við Vyshinsky...
Mér sýnist að það hafi verið mistök hjá þér að fara ekki einn á þennan fund. Vyshinsky kom einn, sem var alls ekki í þeirra sið. Það er að segja, hann var tilbúinn fyrir ókeypis samtal við þig, og ef til vill gerði útlit ókunnugs manns, þar sem þátttaka hans í samtalinu var óljós honum, hann enn pirrari og á sama tíma áhorfendur fyrir almenning. ræðu.
Það er erfitt fyrir mig að ímynda mér að Vyshinsky missi stjórn á skapi sínu þegar þú situr á móti hvor öðrum án hnýsinn augnaráðs...“
Elyashiv skrifaði að hann skammaðist sín fyrir framkomu ísraelsku sendinefndarinnar á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Hann taldi að „það hafi orðið alvarlegt fráhvarf frá línu ósamræmis.
Sendimaðurinn í Moskvu hélt því fram við ráðherra sinn:
„Ef við gerum ráð fyrir því að fá eitthvað frá Sovétríkjunum á sviði heimsendingar og ef vandamál sovéskra gyðinga er í raun svo mikilvægt fyrir okkur, verðum við að taka tillit til hagsmuna flokksins sem lausnin á þessu vandamáli er háð.
Við megum ekki gleyma því að við erum að biðja um lausn sem gengur gegn öllum veruleikanum hér. Það stangast í grundvallaratriðum á við alla hina stífu framkvæmd loftþéttu innsigluðu landamæra. Við höfum ekki minnstu ástæðu til að vona að þeir gangi gegn eigin hugmyndum ef við af okkar hálfu lítum í augu þeirra sem órjúfanlegur hluti af búðunum sem eru þeim fjandsamlegar...
Að lokum, jafnvel á þessu þingi, þrátt fyrir allt daður þeirra við araba, gripu Rússar ekki til aðgerða gegn okkur og um okkar mál kusu þeir ekki með arabalöndunum...
Ég kemst að afdráttarlausri niðurstöðu: Sovéskir gyðingar eru óendanlega viðkvæmir fyrir öllu sem viðkemur stjórnmálum okkar, þeir eru í raun mjög hræddir um að Ísrael lendi í sömu herbúðum með óvinum heimalands síns. Þetta fólk er ekki síður hollt heimalandi sínu en gyðingar í öðrum löndum sínum...
Þeir biðja einfaldlega um að Ísrael komi ekki fram sem óvinur í augum Sovétríkjanna, þeir eru hræddir við hverja hreyfingu okkar, hvert atkvæði, þeir þjást tvöfalt og þrefaldast í hvert skipti sem þeir sjá grein eða tilkynningu í blaðinu um sum okkar óvinsamlegar aðgerðir...
Hér má auðvitað svara á þessa leið: Gyðingar í útlöndum bera ekki ábyrgð á stefnu Ísraela og Ísraelar ákveða stefnu sína í samræmi við þarfir þeirra og hagsmuni. Samt sem áður, slík framsetning spurningarinnar, jafnvel þegar hún er notuð á öðrum stöðum, keimur af dogmatisma, og þegar hún er sett á landið þar sem ég er, er hún einfaldlega skilin frá lífinu. Hér starfa allt aðrir tilfinninga- og skynsemisflokkar en á nokkrum öðrum stað...“
Þann 23. febrúar 1952 sendi Gromyko, fyrsti aðstoðarutanríkisráðherra Sovétríkjanna, bréf til leiðtogans:
„Til félaga Stalíns I.V.
Þann 8. desember 1951, sendi Elyashiv, sendimaður Ísraels í Sovétríkjunum, fyrir hönd ríkisstjórnar sinnar, yfirlýsingu til utanríkisráðuneytis Sovétríkjanna þar sem... Ísraelsstjórn bar upp spurningu fyrir Sovétstjórninni um að leyfa gyðingum að fara frá Sovétríkjunum. fyrir Ísrael...
Í ljósi þess að ísraelsk stjórnvöld hafa ítrekað vakið upp spurningu um brottför gyðinga frá Sovétríkjunum til Ísrael í ýmsum myndum, telur utanríkisráðuneyti Sovétríkjanna rétt að fela sendiherra Sovétríkjanna í Ísrael, félagi Ershov, að svara efnisatriðum málsins. þetta mál til Sharett utanríkisráðherra Ísraels.
Í þessu svari verður félagi Ershov að gefa til kynna að mótun þessarar spurningar í yfirlýsingu ísraelsku ríkisstjórnarinnar frá 8. desember 1951 sé í meginatriðum afskipti af innanríkismálum Sovétríkjanna, og einnig útskýra núverandi málsmeðferð í Sovétríkjunum, algengt. fyrir alla sovéska borgara, fyrir að yfirgefa Sovétríkin, sett gildandi löggjöf.
Félagi Ershov ætti að gefa Charette þetta svar í næstu heimsókn sinni til ísraelska utanríkisráðuneytisins í tengslum við annað mál...“
Vyshinsky stóð við loforð sitt. Eftir samtal við Charette, sagði hann í raun og veru aðstoðarmanni sínum Boris Podtserob að finna út hvað væri að gerast með fjölskyldusameiningu.
Þann 6. apríl afhentu yfirmenn ræðisdeildarinnar og deildar ríkja nær- og miðausturlanda ráðherra Vyshinsky drög að vottorði sem samið var fyrir varaforsætisráðherra Molotov „Við brottför ríkisborgara Sovétríkjanna til Ísraels til fastrar búsetu“:
„Í samræmi við fyrirmæli um að trufla ekki brottför gyðinga í Sovétríkjunum til Ísraels til fastrar búsetu, greini ég frá eftirfarandi.
1. Samkvæmt aðallögreglustjóraembættinu, árið 1952, sendu borgarar Sovétríkjanna 6 umsóknir til lögreglunnar þar sem þeir báðu um leyfi til að fara til Ísraels til fastrar búsetu. Engar ákvarðanir hafa verið teknar um þessar yfirlýsingar ennþá. Mál eru undirbúin af aðallögreglunni til flutnings til ferðanefndarinnar undir miðstjórn kommúnistaflokks bolsévika, allssambandsríkja.
Fyrir fyrri ár eru eftirfarandi gögn tiltæk:
1948 - 6 umsóknir voru lagðar fram, 2 leyfi veitt.
1949 - 20 umsóknir voru lagðar fram, 4 leyfi gefin.
1950 - 25 umsóknir voru lagðar fram, engin leyfi gefin út.
1951 - 14 umsóknir voru lagðar fram, 4 leyfi veitt.
2. Kynning á málum borgara sem lögðu fram umsóknir á þessu ári með beiðni um að fá að fara til Ísraels til fastrar búsetu sýndi að hægt er að verða við þessum beiðnum.
Allir 6 ríkisborgarar Sovétríkjanna sem lögðu fram umsókn um að fara frá Sovétríkjunum til Ísrael til fastrar búsetu eru gyðingar á aldrinum 52 til 77 ára og biðja um leyfi til að fara til barna sinna, sem eru í Ísrael og eru tilbúin að taka við foreldrum sínum sem þeirra á framfæri.
Utanríkisráðuneyti Sovétríkjanna telur að ríkisöryggisráðuneyti Sovétríkjanna (félagi Ignatiev), aðallögreglustjóri Sovétríkjanna (félagi Leontyev) og ferðanefndin undir miðstjórn kommúnistaflokks bolsévika, allssambandsríkja. (Félagi Savchenko) ætti að fá fyrirmæli um að leyfa nefndum aðilum að ferðast til Ísraels til fastrar búsetu.
3. Varðandi umsóknir gyðinga sem lagðar voru fram árið 1951 um brottför til Ísrael, þar sem neikvæðar ákvarðanir voru teknar, tel ég ráðlegt að fela nefndinni um útgöngur undir miðstjórn kommúnistaflokks bolsévika allssambandsins að taka þessi mál til endurskoðunar. og leyfa brottför til Ísraels, ef engar sérstakar hindranir verða...“
Vyshinsky var ekki langt frá sannleikanum þegar hann sagði Charette að enginn sovéskra gyðinga hefði beðið um að fara til Ísraels. Nánast engum datt það einfaldlega í hug. Allir skildu að slík beiðni var fólgin í því að missa ekki aðeins vinnuna heldur einnig frelsi þeirra.
Þann 1. mars 1952 var undirritaður viðskiptasamningur milli landanna tveggja: Ísrael átti að útvega Sovétríkjunum fimmtíu tonn af banana og þrjátíu þúsund kassa af appelsínum. Þann 19. maí fylgdi annar samningur - Ísrael selur fimmtíu þúsund kassa af appelsínum og tekur á móti olíuvörum.
Þann 12. maí sendi sendiherra Ísraels, Ershov, pólitíska skýrslu fyrir síðastliðið ár til Moskvu. Í lokakaflanum sagði:
„1951 var ár taps á sjálfstæði Ísraels bæði í efnahagsmálum og innanlands- og utanríkisstefnu.
Efnahagsstefna ísraelskra stjórnvalda, sem byggir á því að taka á móti bandarískum lánum og fjárfestingum, leiðir landið í hörmungar, leiðina út úr því sem ríkjandi hringir sjá í hernámi Bandaríkjamanna í Ísrael...
Afstaða Ísraelsstjórnar til Sovétríkjanna varð fjandsamlegri...
Byggt á ofangreindu, í afstöðu okkar til Ísraels væri ráðlegt að taka tillit til eftirfarandi þátta:
1) Hætta á öllum pólitískum stuðningi við Ísrael í málum sem SÞ og stofnanir þeirra taka til skoðunar.
2) Að stöðva innflutning gyðinga frá lýðræðisríkjum fólks til Ísrael, þar sem þessi innflutningur styrkir mögulega getu Ísraels...“
Þann 3. maí 1952 ákvað Ísraelsstjórn að flytja utanríkisráðuneytið til Jerúsalem. Reyndar varð flutningurinn síðar.
Þann tuttugasta og sjöunda júní sendi Vyshinsky símsendingu til sovéska sendiráðsins:
„Þú þarft að fylgjast náið með viðbrögðum fulltrúa Bandaríkjanna, Englands, Frakklands og annarra landa í Ísrael við ráðstöfunum ísraelskra stjórnvalda til að flytja höfuðborgina til Jerúsalem og upplýsa okkur um þetta tafarlaust.
Láttu okkur vita álit þitt á mögulegri afstöðu okkar til þessa máls."
Þann tíunda júlí sendi málshöfðinginn Alexander Nikitich Abramov símskeyti til Moskvu:
„Það ætti alltaf að hafa í huga að meira en 800 þúsund arabískir flóttamenn, sem gyðingar hafa vísað frá Ísrael á villimannslegan hátt, eru enn að draga úr ömurlegri tilveru sinni.
Viðurkenning okkar á borginni Jerúsalem sem höfuðborg Ísraels myndi versna viðhorf til okkar af hálfu arabaríkja, sem og sumra múslima og kaþólskra landa...
Erindi okkar ætti ekki að flytja til Jerúsalem...
Ef flutningi ísraelska utanríkisráðuneytisins til Jerúsalem verður fylgt eftir af sendiráðum Bandaríkjanna, Englands, Frakklands og annarra, þá ætti að ræða málið sérstaklega og nota flutning okkar sem einn af þrýstingsmælingum á Ísraelsstjórn...“
Eftir stríðið var Alexander Nikitich Abramov sendiherra Finnlands, sendiherra í Svíþjóð, og árið 1952 var hann sendur til Ísraels sem ráðgjafi.
 
Bandaríski sendiherrann er beðinn um að snúa ekki aftur
Í sumar áttu sér stað atburðir í nágrannalandinu Egyptalandi sem höfðu víðtækar afleiðingar fyrir allt svæðið. Ungir foringjar gerðu uppreisn gegn konungsstjórninni.
Í janúar '52 fóru fram kosningar til forystu í foringjaklúbbnum í Kaíró. Þeir kusu embættismenn sem hvöttu til þess að spillingu í ríkiskerfinu yrði hætt. Farouk konungur var óánægður með kosningarnar. Hann lagði hald á peningakassa klúbbsins og fyrirskipaði síðan að henni yrði lokað með öllu. Þetta reiddi lögreglumennina, sem gerðu uppreisn.
Þeir höfðu strax samband við sendiráð Bandaríkjanna, Englands og Frakklands. Í kjölfarið héldu þeir því fram að þeir væru hræddir við íhlutun breskra hermanna sem staðsettir voru á Súesskurðasvæðinu. Þeir báðu Breta að koma í veg fyrir að egypska skriðdrekasveitin, trygg konungi, færist til Kaíró. Bretar höfðu ekki afskipti af því.
Þann tuttugasta og sjötta júlí fimmtíu og tvö afsalaði Farouk konungur Egyptalands hásætinu og var rekinn úr landi.
Ísraelsmenn mat jákvætt að steypa konungi af stóli og vonast til að hægt verði að ná sátt við nýju leiðtogana og koma á friði.
Þann 10. ágúst hrósaði David Ben-Gurion, forsætisráðherra, í þinginu, nýju egypsku ríkisstjórnina og sagði að gyðingaríkið hefði enga ástæðu til að deila við Egyptaland: „Samstarf milli Ísraels og Egyptalands myndi hjálpa Egyptum að sigrast á pólitískum og félagslegum erfiðleikum. sem hann berst við."
Bókstaflega viku síðar, átjánda ágúst, talaði Ben-Gurion vel við einn af leiðtogum egypsku byltingarinnar, Mohammad Naguib hershöfðingja, og sagði: „Áður var og nú er enginn grundvöllur fyrir pólitískum, efnahagslegum eða landhelgisátök milli landa okkar."
Þetta var augljóst boð til samræðna, leynt eða augljóst.
Naguib hershöfðingi tók við embætti forsætisráðherra Egyptalands. Gamal Abd-al Nasser tók við embætti varaforsætisráðherra og innanríkisráðherra. Í nóvember '54 tók hann við af Naguib og varð yfirmaður ríkisstjórnar og starfandi forseti. Á fimmtíu og sex var hann samþykktur sem forseti og æðsti yfirmaður hersins. Embætti forsætisráðherra var lagt niður. Nasser einbeitti sér að öllu valdi og hann vildi ekki deila með neinum. Í sextíu og fjórum, með meira sjálfstraust, skapaði hann aftur embætti yfirmanns ríkisstjórnarinnar.
Þann 26. ágúst tók Yakov Malik á móti Gideon Rafael, samstarfsmanni sínum frá ísraelska sendinefndinni, í sendinefnd Sovétríkjanna til SÞ.
„Arabar gerðu hræðileg læti um flutning utanríkisráðuneytisins til Jerúsalem,“ sagði Malik með fyrirlitningu. - En hver gefur þeim gaum? Það er ekki ljóst hvers vegna bandarískir vinir þínir blanda þér í innanríkismál þín og eru á móti flutningi utanríkisráðuneytis þíns til Jerúsalem? .. - Malik sagði við Ísraela: - Frá okkar sjónarhóli hefur aðeins ísraelsk stjórnvöld rétt til að ákveða hvar þetta eða það ráðuneyti verði staðsett. Hvorki SÞ né ríkisstjórnir annarra landa hafa rétt til að blanda sér í þetta.
Rafael spurði:
- Þannig að við getum gert ráð fyrir að þú munir ekki krefjast þess að ræða vandamál Jerúsalem á komandi fundi?
„Einmitt,“ svaraði Malik. „Við höfum ekki áhuga á að ræða hvorki Palestínu- né Jerúsalem vandamál...
Fulltrúi Sovétríkjanna hafði áhuga á afstöðu Ísraels til hinnar nýju egypsku ríkisstjórnar.
— Hver er tilgangurinn með ávarpi forsætisráðherra þíns til Naguib úr ræðustól Knesset? spurði Malik. - Vonast þú í alvörunni til að ná samkomulagi við þennan herforingja?
„Ég get ekki svarað því hvort það séu líkur á því að kall forsætisráðherra muni takast,“ svaraði Raphael diplómatískt. — Við erum enn að bíða eftir svari Egypta. Við trúum því ekki að við höfum rétt til að velja stjórnarfar sem við ættum að vera tilbúin til að lifa í friði við...
Eftir þetta fór ísraelski fulltrúinn að Suez-vandanum. Egyptar leyfðu enn ekki skipum sem fluttu farm fyrir Ísrael að fara, þrátt fyrir ályktun öryggisráðsins frá 1. september. Malik truflaði Rafael:
- Hvað, í raun engar framfarir? Og þú hefur ekki fundið neinar eyður til að afhenda vörur til Ísrael?
Rafael útskýrði að Egyptaland hafi ekki afturkallað leiðbeiningarnar sem banna ísraelskum skipum að fara um skurðinn...
Malik sagði að Sovétríkin væru á móti hvers kyns herstöðvun sjóhers og væru ekki sammála slíkri hindrun á Súez-skurðarsvæðinu...
Gideon Rafael minntist á umræðuna í öryggisráðinu í fyrra og nefndi nafn varaformanns Maliks, Semyon Tsarapkin. Yakov Malik truflaði Ísraelann með kaldhæðnislegri athugasemd:
- Greyið Tsarapkin, hvernig getur hann lifað án Palestínuvandans? Honum leið eins og fiski í vatni í því.
Tveimur dögum síðar bárust skilaboð um að Tsarapkin hefði verið færður í annað starf og myndi ekki snúa aftur til SÞ.
Þann 19. október 1952 skrifaði málefnamálafulltrúi Sovétríkjanna í Ísrael Alexander Abramov til Moskvu:
„Nýlega hafa ísraelsk stjórnvöld breytt verulega viðhorfi sínu til Sovétríkjanna. Þetta kemur fram í opinskátt fjandsamlegum ræðum Ben-Gurion forsætisráðherra og Charette utanríkisráðherra, í innblásnum ræðum blaða gegn Sovétríkjunum, rógburðabókum og greinum fullum af skáldskap gegn formanni flokks okkar, Sovétstjórninni...
Væri ekki betra að fresta komu sendimannsins um stund og þar að auki breyta sendiráðinu í sendiráð, eins og ísraelska utanríkisráðuneytið fer formlega fram á?...
Þann 9. nóvember 1952 lést Chaim Weizmann, forseti Ísraels. Hann var einlægur í garð Rússlands, þar sem hann fæddist. Faðir hans, Yevzor Khaimovich, vann í Pinsk á flúðasiglingaskrifstofu. Systur og bræður Chaims Weizmanns fóru að mestu leyti til Palestínu. En örlög ættingja sem eftir voru í Sovétríkjunum voru hörmuleg.
Bróðir hans, Samuil Evzorovich Weizmann, sem á tvítugsaldri var varaformaður miðstjórnar Félags um landsamtök gyðinga, var skotinn árið 1939 sem enskur njósnari.
Árið 1949 handtóku öryggisverðir Vasily Mikhailovich Savitsky, eiginmann systur hans Maríu Weizmann. Savitsky starfaði sem verkfræðingur á skrifstofu Sambandsins "Soyuzshakhtoosushhenie" í kolaiðnaðarráðuneytinu.
Óhöpp ráku almennt fjölskyldu hans. Sonur Chaim Weizmann þjónaði í breska flughernum og lést í stríðinu. Weizmann tók dauða hans alvarlega...
Eftir að Chaim Weizmann lést, 10. febrúar 1953, var systir hans, læknir í Gosstrakh, handtekin í Moskvu.
Maria Weizmann útskrifaðist frá háskóla í Sviss fyrir fyrri heimsstyrjöldina, sneri aftur til Rússlands og eyddi öllu stríðinu sem læknir í faraldsfræðideild á suðvesturvígstöðvunum. Árið 1926 fór hún til Palestínu í nokkra mánuði til að hitta ættingja sína (móðir hennar bað hana sérstaklega að koma) og við heimkomuna hélt hún áfram að vinna sem venjulegur læknir; starfaði jafnvel eftir starfslok.
Afléttuð öryggisskjöl ríkisins sýna að systur Weizmanns hafi verið fylgt eftir í nokkur ár. Hlustunarbúnaður var settur upp í íbúðinni og umkringdur umboðsmönnum, sem ríkisöryggisráðuneytið tilkynnti Malenkov 7. janúar. Af skjölunum leiðir að systir látins Ísraelsforseta var hræðilega langt frá pólitík. Hins vegar gaf Malenkov leyfi fyrir handtöku hennar.
Í handtökuskipuninni, sem Ogoltsov aðstoðarríkisöryggisráðherra samþykkti, var aðalglæpur hennar nefndur: „Weizmann er að setja fram áætlun um að svíkja föðurlandið með því að flytja til Ísraels. Í raun og veru hafði hún öll tækifæri jafnvel fyrir stríð, þegar hún fór að heimsækja ættingja sína, til að dvelja í Palestínu, en hún sneri aftur til heimalands síns. Sú stund rann upp þegar ást hennar á Rússlandi varð henni dýrkeypt.
Í yfirheyrslum játaði Maria Weizmann glæpi sína: hún hlustaði á erlent útvarp og hafði samúð með gyðingaríkinu. Henni var gert að bera vitni um fjandsamlega starfsemi sovéskra gyðinga sem vildu Stalín dauða. Systir Weizmann þurfti að bera vitni um að þau hefðu verið að fyrirmælum Ísraela.
Aðeins höfuðborgir arabaríkjanna voru ánægðar með breytingarnar á stefnu Sovétríkjanna.
Haustið 1952 töluðu arabískir stjórnarerindrekar í Moskvu með ánægju um „edrú afstöðu“ sovéskra fjölmiðla varðandi Ísrael.
Þann 20. nóvember hófust réttarhöld yfir fyrrverandi aðalritara miðstjórnar kommúnistaflokks Tékkóslóvakíu, Rudolf Slansky, í Prag, sem var opinberlega gyðingahatur í eðli sínu. Í stríðinu stýrði Slansky höfuðstöðvum flokkshreyfingarinnar í Tékkóslóvakíu og á fjörutíu og fjórum árum var hann einn þeirra sem vakti uppreisn í Slóvakíu.
Af fjórtán sakborningum voru ellefu gyðingar. Einn hinna ákærðu, fyrrverandi aðstoðarutanríkisráðherra Tékkóslóvakíu Arthur London, rifjaði upp að við yfirheyrslur hafi rannsakandi krafist þess að í hvert sinn sem nýr maður væri nefndur ætti hann að gefa upp hvort hann væri gyðingur eða ekki. Þegar bókunin var endurskrifuð skipti rannsakandinn út orðinu „gyðingur“ fyrir „zíonisti“:
— Við þjónum í öryggiskerfi ríkisins í lýðræðislýðveldi. Orðið „gyðingur“ (þannig er orðið „gyðingur“ borið fram á tékknesku) er móðgandi. Skáldið skrifar "zionist".
Arthur London útskýrði fyrir ólæsum rannsakanda að „zíonisti“ væri pólitískt hugtak, ekki þjóðernislegt. Rannsakandi svaraði að þetta væri ekki rétt:
„Þetta er það sem þeir sögðu mér að skrifa. Í Sovétríkjunum er orðið „gyðingur“ einnig bannað. Það segir "zionist"...
Síonismi var ein helsta ákæran við réttarhöldin. Yfirsaksóknari við réttarhöldin sagði:
— Síonismi hefur breyst í trúfastan þjón afturhaldssamasta, herskáustu og misantropical hringa heimsvaldastefnunnar. Þátttaka í síonisma ætti að teljast einn alvarlegasti glæpurinn gegn mannkyninu.
Áskorunin var að sannfæra landið um að Ísrael, sem blindt verkfæri Bandaríkjanna, stæði fyrir nýrri og hræðilegri hættu vegna þess að umboðsmenn þess, gyðingar, voru síast inn alls staðar.
Í Ísrael brugðust þeir við Prag-ferlinu með hryllingi og reiði. Síonismi er hugmyndin um að snúa gyðingum aftur til Palestínu. Þýðir þetta að löngun gyðinga til að búa í gyðingaríki sé „alvarlegasti glæpurinn gegn mannkyninu“?
Þann 23. desember gaf ísraelska utanríkisráðuneytið erlendum sendinefndum sínum fyrirmæli: „Þið ættuð að forðast samtöl við fulltrúa Tékkóslóvakíu, án þess að fara út fyrir grundvallarreglur um kurteisi.
Ellefu sakborningar voru dæmdir til dauða, þrír í lífstíðarfangelsi. Þann 3. desember 1952 var refsingunni fullnægt. Lík þeirra sem teknir voru af lífi voru brennd. Ráðgjafarnir - yfirmenn frá sovéska ríkisöryggisráðuneytinu - söfnuðu öskunni í kartöflupoka, yfirgáfu Prag og helltu henni beint út á veginn.
Forseti landsins, Klement Gottwald, sagði opinberlega:
„Meðan á rannsókninni stóð og meðan á réttarhöldunum stóð yfir samsærismiðstöð gegn ríkjum, uppgötvaðist nýr farvegur þar sem svik og njósnir komast inn í kommúnistaflokkinn. Þetta er síonismi.
Héðan í frá þýddi orðið síonismi alls ekki löngun gyðinga til að fara til Palestínu. Síonismi þýddi eitthvað allt annað - það sem nasistar kölluðu „gyðingdóm í heiminum“. Orð leiðtoga sósíalískrar Tékkóslóvakíu þýddu að hver gyðing sem er gæti kallast síonisti og þar af leiðandi svikari og njósnari.
Þessi orð hljómuðu sérstaklega ógnvekjandi, því daginn áður hafði Stalín sagt nánast það sama og með sömu orðum á fundi forsætisnefndar miðstjórnarinnar. Þetta var stefna hans, sem öllum sósíalískum löndum var falið að framkvæma.
Jafnvel í ættjarðarstríðinu mikla var Milovan Djilas, einn af vopnafélögum júgóslavneska leiðtogans Josip Broz Tito, til marks um sérstakt traust, fluttur á stofu Stalíns, þar sem stjórnmálaráðið borðaði kvöldverð.
Djilas var ruglaður yfir mörgum hlutum á dacha Stalíns. Og sú staðreynd að allir voru neyddir til að drekka mikið, og algjör skortur á menntun frá sovésku forystunni. Í endurminningum sínum skrifaði Djilas, ekki án andstyggðar, hvernig hann og Molotov fóru á salernið á sama tíma á húsi Stalíns. Og þegar þegar hann gekk, byrjaði Molotov að losa um buxurnar og tjáði sig um gjörðir sínar:
- Þetta er það sem við köllum að afferma fyrir fermingu!
Djilas var frá þorpi, tók þátt í flokkshreyfingunni, í einu orði sagt, var ekki alinn upp á parketgólfi hallarinnar, en slík einfaldleiki siðferðis varð honum mjög til skammar.
Meðan á kvöldmat stóð stóð Stalín upp, dró upp buxurnar, eins og hann væri að búa sig undir slagsmál eða hnefaslag, og hrópaði næstum í alsælu:
„Stríðinu lýkur bráðum, eftir fimmtán til tuttugu ár munum við jafna okkur og svo aftur!
Áróður Stalíns bar árangur.
„Styrkur anda okkar varð til undir áhrifum þjóðrækinnar hugmyndafræði sem varð til í kjölfar sigurs sovésku þjóðarinnar í þjóðræknastríðinu mikla og leiðarinnar sem leiðtoga landsins hefur fylgt með góðum árangri til að berjast gegn heimsborgarahyggju,“ rifjar Vasily Ivanovich hershöfðingi upp. Makarov, þá var hann kadett í herskóla og fór upp í stöðu yfirmanns einni af General Staff deildunum. „Við vorum frekar herskáir“. Það er ekki fyrir ekkert sem okkar dýpstu innri langanir komu fram með formúlunni: „Við þurfum lítið, sigursælt stríð.
Afleyst sovéskt njósnaefni sýnir að leyniþjónusturnar unnu að hugmyndinni um að nálgast stríð.
Formaður upplýsinganefndar utanríkisráðuneytisins, Valerian Zorin, tilkynnti Stalín 8. febrúar 1952:
„Í viðleitni til að flýta undirbúningi stríðs gegn Sovétríkjunum og, í tengslum við það, að knýja fram flutning á efnahag Vestur-Evrópuríkja á hernaðargrundvöll, sem og stofnun herafla árásargjarnrar sveitar. , náðu Bandaríkin róttækri endurskipulagningu á stjórnarstofnunum Norður-Atlantshafsbandalagsins.
Þessi endurskipulagning tryggði stofnun varanlegra stofnana sem taka þátt í verklegri framkvæmd stríðsundirbúningsáætlana...“
Slík skilaboð mætti kalla vísvitandi óupplýsingar. En það var ekki gert að eigin frumkvæði leyniþjónustumanna. Þannig mat leiðtoginn stöðuna og sérfræðingar úr upplýsinganefnd staðfestu hugmyndir hans með „staðreyndum“.
Þann 5. júní sendi Zorin Stalín önnur svipuð skilaboð frá upplýsinganefndinni:
„Til þess að styrkja brúarhausinn gegn Sovétríkjunum í Miðjarðarhafinu eru bandarískir leiðtogahópar nú að reyna að búa til, ásamt herstjórn Miðausturlanda, her-pólitíska sveit sem samanstendur af Júgóslavíu, Grikklandi og Tyrklandi, þar sem Ítalía, önnur Miðjarðarhafslönd. og Austurríki gæti líka tekið þátt... »
Í júní '52 kom nýr sendiherra, George F. Kennan, til Moskvu. Truman taldi að hann hefði valið hið fullkomna - Kennan talaði rússnesku og hafði þegar farið til Sovétríkjanna.
Kennan treysti á fund með Stalín. En hann sannfærðist fljótt um að komið væri fram við hann sem fulltrúa fjandsamlegs ríkis.
Honum fannst Moskvu grá og dauf. Honum líkaði enn síður að öryggisverðir ríkisins fylgdu honum hvert sem er. Um miðjan september flaug hann til London, þar sem NATO-ráðið sat saman. Á flugvellinum í Vestur-Berlín spurði einn blaðamannanna hvernig hann hefði búið í Moskvu.
„Ég var inni í Þýskalandi nasista í stríðinu,“ svaraði Kennan hreinskilnislega. — Í Moskvu koma þeir fram við okkur á svipaðan hátt og Þjóðverjar komu fram við fanga. Eini munurinn er sá að í Moskvu getum við yfirgefið húsið og gengið um göturnar undir gæslu.
Orð hans fóru ekki fram hjá neinum. Hörð áminning birtist í Pravda. Þann 2. október var bandaríska yfirlögregluþjónninn kallaður til utanríkisráðuneytisins og tilkynnt að sendiherrann hefði verið lýstur sem persona non grata. Hann mátti ekki einu sinni fara aftur til að sækja fjölskyldu sína.
Það eru nánast engir diplómatar eftir í bandaríska sendiráðinu. Sovéski sendiherrann Panyushkin sneri einnig aftur til Moskvu. Þeir bjuggust við algjöru sliti á diplómatískum samskiptum.
Moskvu var að undirbúa alvarlegar ákærur á hendur Bandaríkjunum. Ekki aðeins við að skipta sér af innanríkismálum Sovétríkjanna, heldur einnig að undirbúa hryðjuverk gegn Stalín og öðrum leiðtogum landsins.
Nikolai Sidorovich Vlasik hershöfðingi, fyrrverandi yfirmaður öryggismála Stalíns, var vikið úr embætti og handtekinn og sakaður um að hafa tengsl við fólk sem kallað var bandarískir njósnarar.
Stalín las skýrslur öryggisráðuneytisins vegna þess að hann vildi vita hvað fólki fyndist í raun og veru. Hann vissi að fólk hafði miklar vonir um endalok stríðsins: það þráði ánægjulegt líf, frjálsræði og frið. Bændur gerðu sér vonir um að sambýlin yrðu leyst upp. Þessar sögusagnir fóru um landið.
Væntingar stóðust ekki og vonbrigði komu upp. Öryggiseftirlit ríkisins komst að því hverjir voru óánægðir með ástandið í landinu. Í ljós kom að þetta voru þeir sem höfðu heimsótt Vesturlönd og að minnsta kosti horft á vestrænt líf - það er fyrrverandi hermenn og foringjar Rauða hersins og fyrrverandi stríðsfangar, þeir sem Þjóðverjar fóru með í nauðungarvinnu.
Í lok fjörutíu og sex hófst hungursneyð. Þann 16. september 1946, vegna þurrka og uppskerubrests, var verð á vörum sem seldar voru á skömmtunarseðlum hækkað. Þetta olli reiði. Margir héldu að landið væri að búa sig undir nýtt stríð. Þann tuttugasta og sjöunda september var gefin út ný tilskipun "Um sparnað í útgjöldum brauðs" - það minnkaði flokka borgara sem fengu matarkort. Þetta var þegar mikið áfall fyrir þá sem voru sviptir spilunum.
Matarverð hefur hækkað tvisvar til tvisvar og hálft. En þeir töluðu ekki um það. En þeir skrifuðu og töluðu um verðlækkun á sumum ónauðsynlegum vörum. Þetta setti gífurlegan svip. Og mörgum áratugum síðar minntist fólk með fortíðarþrá að það voru tímar þegar verð lækkaði (fyrir frekari upplýsingar, sjá safnið „Stalíns áratugur kalda stríðsins“).
Andrúmsloft kalda stríðsins hjálpaði til við að stemma stigu við öldu óánægju og gagnrýni á yfirvöld. Um leið og fólki var sagt að það þyrfti að bíða eftir nýju stríði breyttist stemningin. Til að varðveita friðinn var fólk tilbúið að færa nýjar fórnir. Það er ljóst að líka þurfti "innri óvini", sem þurfti að afhjúpa og gera hlutlausa.
 
Sprenging í Tel Aviv
Hinn 4. desember 1952, í forsætisnefnd miðstjórnarinnar, gerði aðstoðarríkisöryggisráðherra Goglidze ítarlega skýrslu „Um ástandið í MGB og skemmdarverk í læknastéttinni.
Ríkisöryggisráðherrann Ignatiev, embættismaður sem fann sig óvart í Lubyanka, lenti í slíkri kjötkvörn að hann þoldi hana ekki og féll með hjartaáfalli. Í hans stað kom Sergei Arsentievich Goglidze hershöfðingi, fyrrverandi innanríkisráðherra Georgíu, Beria-maður með mikla öryggisreynslu. Í nóvember var Goglidze skipaður fyrsti aðstoðarráðherra og stýrði öllu öryggiskerfi ríkisins.
Á fundinum talaði Stalín pirraður um „vandræðin“ í öryggismálum ríkisins: „leti og rotnun hefur haft djúp áhrif á MGB“ og öryggisfulltrúar „hafa veikt árvekni þeirra“.
Við ákváðum að endurskipuleggja ríkisöryggisráðuneytið. Öllum rekstrareiningum var safnað saman í eina aðalleyniþjónustudeild, rétt eins og aðalöryggisdeild NKVD var einu sinni stofnuð.
Stalín endurtók ósjálfrátt sömu aðferðir og hann hafði einu sinni fundið upp. Í höfuðstöðvunum sinnti fyrsta stofnunin erlendum leyniþjónustum, önnur stofnunin gagnnjósnir. Deild „til að berjast gegn zíonisma“ var stofnuð innan skipulags þess.
Þrettán janúar, fimmtíu og þrír, birti Pravda skýrslu TASS „Handtaka hóps skemmdarverkalækna“ og ritstjórnargrein „Lumlegir njósnarar og morðingjar dulbúnir sem prófessor læknar.
Sovéska þjóðin komst að því að öryggisstofnanir ríkisins „uppgötvuðu hryðjuverkahóp lækna sem höfðu það að markmiði að stytta líf virkra einstaklinga í Sovétríkjunum með skemmdarverkameðferð.
Í skilaboðunum voru skráðir handteknir læknar - sex gyðinganöfn, þrjú rússnesk.
„Flestir meðlimir hryðjuverkahópsins,“ sagði í skýrslu TASS, „var í tengslum við alþjóðlegu borgaralega þjóðernissinnaða gyðingasamtökin „Joint“, stofnuð af bandarískum leyniþjónustum...
Handtekinn Vovsi M.S. sagði við rannsóknina að hann hafi fengið tilskipun „um útrýmingu leiðandi starfsmanna Sovétríkjanna“ frá Bandaríkjunum frá sameiginlegu samtökunum í gegnum lækninn Shimeliovich og gyðinga borgaralega þjóðernissinnann Mikhoels.
Aðrir meðlimir hryðjuverkasamtakanna (Vinogradov V.N., Kogan M.B., Egorov P.I.) reyndust vera umboðsmenn bresku leyniþjónustunnar um langa hríð.
Ísraelski sendimaðurinn Shmuel Elyashiv tilkynnti Tel Aviv um „læknamálið“.
Daginn eftir gaf framkvæmdastjóri ísraelska utanríkisráðuneytisins fyrirmæli fyrir sendiráð Ísraela erlendis: „Vinsamlegast athugaðu að Ísrael er ekki getið í yfirlýsingu Sovétríkjanna. Í bili ætti enginn ísraelskur fulltrúi að gefa opinberar yfirlýsingar um þetta mál... Hafðu í huga að Ísrael hefur ekki áhuga á að fara í opinská átök við Sovét-Rússland...“
En það var ómögulegt að þegja.
Þann 19. janúar talaði Moshe Sharett utanríkisráðherra í þinginu: „Ísraelsríki getur ekki þagað þegar einhver stjórnmálaöfl reyna að vanvirða nafn gyðinga. Ríkisstjórn Ísraels hefur alltaf litið á vinsamleg samskipti við Sovétríkin sem eina af grunnstoðum alþjóðlegrar stöðu þeirra og metið mikilvægi þeirra fyrir alla gyðinga. Það fylgist með mikilli eftirsjá og áhyggjum gyðingahatursherferð sem var formlega hafin í Sovétríkjunum...“
Þann 20. janúar sendi Ben-Gurion bréf til stjórnarliða:
„Ég samþykki alls ekki bolsévikastjórnina. Þetta er ekki sósíalískt ríki, heldur penni fyrir þræla. Þetta er kerfi sem byggir á morðum, lygum og bælingu mannsandans, afneitun á frelsi verkafólks og bænda... En baráttan gegn kerfinu verður aðeins háð með hugmyndafræðilegum æsingi; fólk sem trúir því að það sé sósíalismi í Rússlandi og að Sovétríkin séu frelsari alls mannkyns, eru ekki glæpamenn, heldur blekktir...
Í þeim tilfellum þegar Rússar fremja fjandsamlegar aðgerðir gegn gyðingaþjóðinni og bera fram blóðmeiðingar gegn henni, kannski jafnvel skítugri og hættulegri en blóðmeiðingar á miðöldum, er staðan önnur.
Við megum ekki gera neitt sem gæti versnað stöðu gyðinga í Rússlandi. Mér skilst líka að við séum máttlaus gagnvart þessum risa. Og samt getum við ekki og eigum ekki að þegja...
Ef Rússar væru algjörlega áhugalausir um almenningsálitið í heiminum hefðu Sovétmenn ekki gengið í SÞ. Reyndar eru Sovétríkin að reyna sitt besta til að vinna almenningsálitið í Asíu, Afríku, Ameríku og jafnvel Vestur-Evrópu til hliðar...
Það eru augnablik í lífi þjóðar þar sem siðferðilegum kröfum verður að hlýða, jafnvel þótt það virðist ekki skila neinum ávinningi við fyrstu sýn. Nú getum við ekki þegið. Við verðum að mótmæla blóðsvaranum og krefjast (gerum okkur grein fyrir því að í raun verður ekkert svar) frelsi til heimsendingar: „Slepptu fólki mínu“...
Stalín er ekki gyðingahatur. Hvað er honum sama um semítana? Það er bara þannig að til að ná ákveðnum pólitískum markmiðum þurfti hann að byggja upp rangar ásakanir gegn gyðingum og gyðingaríkinu í dag...“
Ben-Gurion var mjög nálægt sannleikanum.
Þann 22. janúar tilkynnti Elyashiv sendiherra til utanríkisráðuneytis síns:
„Málinu er ekki enn lokið og nú getum við aðeins gefið okkur forsendur um þýðingu þess og reynt að móta niðurstöður byggðar á fyrstu bylgju útgáfunnar...
Ólíkt Prag réttarhöldunum, hér eru allar ásakanir bornar fram gegn „síonisma“, en ekki gegn Ísraelsríki...
Hugsanlegt er að í raun og veru sé undirliggjandi barátta milli fylkinga í valdastofnunum. Í mörg ár var innri öryggisþjónusta í höndum Beria. Þar til mjög nýlega var nafn hans stöðugt nefnt af sérfræðingum í sama samhengi og nafn Malenkovs.
En undanfarna mánuði hefur Malenkov, eins og við vitum, hækkað verulega: það er alveg mögulegt að það sé hann sem stendur á bak við alla nýjustu atburðina, sem vill loksins losna við keppinaut sinn, sem getur enn lyft höfðinu.
Öll þessi herferð hefur enn eitt markmiðið - að efla eftirlit lögreglu með íbúum, hræða þá, koma á stjórn þar sem engar aðgerðir sem gætu skaðað yfirvöld eru mögulegar...
Kannski hefur ríkið uppgötvað marga veika punkta sem krefjast „stöðugra handa“ á öllum sviðum lífsins...
Hvers vegna völdu yfirvöld lækna sem skotmörk? Það er erfitt að gefa ákveðið svar. Sumir segja að þetta sé framhald af herferð gegn menntamönnum sem hófst fyrir löngu síðan...
Þar til Ísraelsríki er opinberlega sakað ættum við sem ríki (og ríkisstjórn, og Knesset og trúboð) að forðast öll viðbrögð. Kannski gerist eitthvað annað hér sem neyðir okkur til að bregðast við af krafti. Það er líka hugsanlegt að af þeim sökum verði samband rofið eða starfsmönnum sendiráða fækkað í lágmarki.
En við ættum ekki að ýta undir slíka þróun atburða, við ættum að forðast aðgerðir sem leiða til beins skaða á hagsmunum Ísraelsríkis.“
Þann 24. janúar greindu yfirmenn deildarinnar fyrir lönd nær- og miðausturlanda í utanríkisráðuneytinu Vyshinsky frá viðbrögðum vestrænna fjölmiðla „við handtöku hóps skemmdarverkalækna í Sovétríkjunum. Vestræn dagblöð, sem vitnuðu í greinar eins og „zionist agents of American Intelligence“ í tímaritinu „New Time“, spáðu því að Moskvu myndi brátt slíta samskiptum við Ísrael.
Vyshinsky var einnig upplýstur um viðbrögð ísraelskra leiðtoga: Fulltrúi Ísraels hjá Sameinuðu þjóðunum, Abba Eban, sagði að hann hefði borið upp við SÞ „spurninguna um ferlið í Tékkóslóvakíu og spurningunni um afleiðingar gyðingahaturs og herferðarinnar. beitt gegn Ísrael í sumum löndum.
Þann 22. janúar, á forsíðu fylgirits ísraelska dagblaðsins Davar, voru ljósmyndir frá fimm árum síðan settar - Sovétmenn heilsuðu Goldu Meir fyrir framan samkunduhús í Moskvu í október 1948.
Ísraelskir stjórnarerindrekar í Moskvu voru einfaldlega hræddir: það var erfitt að ímynda sér verri tíma til að birta þessa mynd. Þann 28. janúar sendi Elyashiv símskeyti ísraelska utanríkisráðuneytisins:
„Útgáfan mun gefa tilefni til að saka verkefnið um „forboðnar tengingar“ í Sovétríkjunum og skipulagningu óeirða. Allur tónninn í ræðum og greinum í Ísrael, ræðu Eban í Bandaríkjunum fyllir mig kvíða og áhyggjum. Þeir skilja eftir sig sýnilega áskorun og löngun til að flýta fyrir endalokum samskipta okkar við Sovétríkin...“
Raunar gat þetta rit ekki lengur breytt neinu. Stefna Sovétríkjanna hafði gjörbreyst - og allar tilraunir Ísraela voru dæmdar til að mistakast.
En Moskvu sýndi í fyrsta sinn áhuga á nýjum samskiptum við arabaríki.
Þann 29. janúar fór sovéski sendiherjinn í Egyptalandi, Semyon Pavlovich Kozyrev, í bókunarheimsókn til nýja leiðtoga landsins, Naguib hershöfðingja.
Kozyrev hóf feril sinn sem verkamaður í vefnaðarverksmiðjunni í Krasnokholmsk; eftir að hann útskrifaðist úr lögfræðiskólanum í Moskvu hóf hann störf í búnaði Alþýðuráðsins. Árið '39, þegar Molotov framkvæmdi miklar hreinsanir á Alþýðuráðinu í utanríkismálum, varð Kozyrev diplómat. Fjórum árum síðar var hann þegar stjórnarmaður og aðalritari Alþýðuráðsins. Eftir stríðið stýrði Semyon Pavlovich fyrstu Evrópudeild í ráðuneytinu og á fimmta áratugnum fór hann sem sendimaður til Egyptalands. Hann verður að lokum aðstoðarutanríkisráðherra.
Eftir samtalið sendi Kozyrev símskeyti til Moskvu, skrifað í frekar efins orðum. En ráðuneytið vakti athygli á einum kafla sem sovéski sendiherrann lagði ekki áherslu á.
Kozyrev sagði Naguib frá tilraunum Bandaríkjanna og Englands til að sameina lönd svæðisins í hernaðarbandalag, sem hentaði Moskvu alls ekki. Skyndilega sagði egypski forsætisráðherrann: „Settu þig í minn stað. Hvað myndir þú gera í þessari stöðu? Eru Rússar reiðubúnir að selja Egyptum skriðdreka, flugvélar og önnur vopn?
Kozyrev svaraði því til að eins og kunnugt er væru flugvélar og skriðdrekar ekki hluti af venjulegum viðskiptum og spurði hvar Egyptar keyptu slíkar vörur núna. Það er að segja að hann sýndi tregðu til að halda samtalinu áfram.
Og hann saknaði. Þann tíunda febrúar fékk hann fyrirmæli frá Vyshinsky: „Ef Naguib snýr aftur að vopnasölumálinu, segðu Naguib að Sovétstjórnin hafi ekki áhuga á vopnasölu, en að þetta mál gæti komið til greina ef egypsk stjórnvöld hafa áhuga á það."
Kozyrev varð að iðrast þess að hafa gert mistök og lofa að bæta sig.
En þessi tilraun til að komast nær Egyptalandi mistókst. Naguib hershöfðingi, sem varð forseti eftir boðun Egyptalands sem lýðveldis 18. júní 1953, sagðist ekki hafa tekið upp vopnakaup...
Þann 2. febrúar sendi Sharett, utanríkisráðherra Ísraels, sendiherra Ísraels í Bandaríkjunum Eban:
„Hugsanir mínar um fjandsamlegar aðgerðir Moskvu.
Þetta er ekki meginlína hins pólitíska stefnu, heldur afrakstur almennrar tilhneigingar til að styrkja stjórnina, þar með talið, hugsanlega, í undirbúningi fyrir stríð. Þessi þróun birtist í blóðugum aðgerðum, hertu innra eftirliti, leit að „blandageit“ og að undirbúa jarðveginn fyrir gjöreyðingu alls óáreiðanlegs...“
Ráðherrann var ekki fjarri sanni. En hann gat ekki spáð fyrir um hvaða dramatísku atburðir myndu gerast beint fyrir neðan nefið á honum eftir aðeins viku.
Þann 9. febrúar sendi sovéski sendimaðurinn til Ísraels Ershov brýnt dulkóðað símskeyti til Moskvu:
„Þann 9. febrúar, klukkan 22:35, varð hörð sprengjusprenging á verkefnissvæðinu. Öll gler, gluggakarmar og hurðir á fyrstu, annarri og að hluta til þriðju hæð brotnuðu. Eiginkona sendimannsins, eiginkona birgðastjórans og bílstjórinn Grishin slösuðust alvarlega og voru send á sjúkrahús með sjúkrabíl. Verkefnabyggingin skemmd...
Skoðunin leiddi í ljós að skemmdarverkamennirnir fóru inn á verkefnissvæðið með því að klippa ganginn í möskva sem girðir varnarsvæðið með skærum.
Þetta hryðjuverka- og skemmdarverk gegn sovéska trúboðinu í Ísrael er afleiðing af herferð gegn Sovétríkjunum sem ísraelska ríkisstjórnin stóð fyrir nýlega.
Ég bið þig um leyfi til að heimsækja Charette á morgun og mótmæla honum hörðustu og afgerandi. Ég tel að í sambandi við þetta mál væri ráðlegt að slíta diplómatísk samskipti við þessa ísraelsku ríkisstjórn.
Vinsamlegast sendu svar þitt strax í síma."
Fulltrúi VOKS, Mikhail Pavlovich Popov, sem starfaði í sendiráðinu, rifjaði upp að hryðjuverkamennirnir hafi skorið gat á málmnetið sem aðskilur verkefnissvæðið frá garði nágrannahúss og komið fyrir sprengju undir marmaragarðbekk. Eiginkona húsvarðarins, sem átti leið hjá þegar sprengingin varð, krömdust báðir fætur, læknar þurftu að fjarlægja mörg lítil brot af marmarabekk úr húðinni. Hún þjáðist mest.
Trúboðsbílstjórinn, sem fór út í garð, lét skera vörina af marmarabita og missti tönn.
Eiginkona sendimannsins var nálægt glugganum á annarri hæð, andlit hennar var skorið af glerbrotum.
Ísraelsk yfirvöld sendu frá sér yfirlýsingu sama dag og hófst:
„Ísraelsk stjórnvöld eru hneyksluð og hneyksluð yfir glæpsamlegri morðtilraun sem framin var í kvöld gegn sovéska sendinefndinni í Tel Aviv...“
Ben-Gurion forsætisráðherra gaf yfirlýsingu í þinginu. Hann sagði meðal annars: „Húnamenn sem frömdu þennan svívirðilega glæp eru fleiri óvinir Ísraelsríkis en hatursmenn erlendra ríkis. Ef einhvers konar ættjarðarást gyðinga var drifkrafturinn í óhreinum gjörðum þeirra og ef ætlun þeirra var að berjast fyrir heiður Ísraels, þá leyfi ég mér að segja að það hafi verið þeir sem vanhelguðu heiður Ísraels með þessum tilgangslausa glæp...“
Formaður þingsins gaf yfirlýsingu. Forseti landsins, Isaac Ben-Zvi, sendi sovéska sendinefndinni bréf. Þann 10. febrúar lýsti utanríkisráðuneytið yfir mikilli eftirsjá og bað sovéska sendiráðið afsökunar.
En þetta gat engu breytt. Sprengingin var gott tækifæri til að lýsa yfir óánægju sinni með gyðingaríki. Þann 11. febrúar var þetta mál afgreitt efst. Starfsmenn utanríkisráðuneytisins gátu einungis samið texta minnisblaðsins.
Þann 12. febrúar, klukkan eitt að nóttu, tók Andrei Yanuaryevich Vyshinsky á móti ísraelska sendimanninum Elyashiv í Moskvu. Utanríkisráðherra las og afhenti honum miða frá sovéskum stjórnvöldum í tengslum við hryðjuverkaárásina sem framin var gegn sovéska sendinefndinni í Ísrael. Móttakan stóð í sjö mínútur. Í stuttu máli, það var ómögulegt.
Í seðlinum stóð:
„Þann 9. febrúar, á yfirráðasvæði Sovétríkjanna í Ísrael, gerðu árásarmenn, með augljósri samsvörun lögreglu, sprengjusprengingu sem leiddi til þess að eiginkona sendimannsins K.V. særðist alvarlega. Ershova, eiginkona sendiráðsstarfsmannsins A.P. Sysoeva og Mission starfsmaður I.G. Grishin. Sprengingin skemmdi byggingu Sovétríkjanna...
Í ljósi vel þekktra, óumdeilanlegra staðreynda um þátttöku fulltrúa Ísraelsstjórnar í kerfisbundinni hvatningu til haturs og fjandskapar í garð Sovétríkjanna og hvatningu til aðgerða sem eru fjandsamlegar gegn Sovétríkjunum, er alveg augljóst að þær yfirlýsingar og afsökunarbeiðni ríkisstjórnar Ísraels vegna hryðjuverkaárásarinnar 9. febrúar á yfirráðasvæði sovéska trúboðsins er falsleikur þar sem markmiðið er að hylja ummerki glæpsins sem framinn var gegn Sovétríkjunum og forðast ábyrgðina á þessum glæp sem liggur. með ríkisstjórn Ísraels...
Sovétstjórnin kallar heim sendiherra Sovétríkjanna og samsetningu sovéska sendiráðsins í Ísrael og slítur samskiptum við ríkisstjórn Ísraels.
Jafnframt lýsir Sovétstjórnin því yfir að ómögulegt sé fyrir ísraelska sendiráðið að vera lengur í Moskvu og krefst þess að starfsmenn sendiráðsins yfirgefi Sovétríkin tafarlaust.
Með leyfi Malenkovs voru fréttaritari TASS í Ísrael og fulltrúi Sovexportfilm kallaðir til baka. Aðeins fulltrúi rússneska palestínska félagsins við sovésku vísindaakademíuna og sex fulltrúar sendiráðsins sem sendiherra Moskvu sendir voru eftir í Ísrael. Það voru ástæður fyrir slíkri ákvörðun - þetta er besta þakið til könnunar.
Segjum að verðandi KGB-hershöfðinginn Ivan Ivanovich Zaitsev hafi starfað í Ísrael og gefið sig út fyrir að vera starfsmaður rússneska palestínska félagsins. Hann kom til Ísraels á fimmtugasta og fyrsta ári og útskrifaðist úr njósnadeild Herakademíunnar sem kennd er við M.V. Frunze og hefur starfað í tvö ár á aðalskrifstofunni. Zaitsev starfaði í Ísrael til ársins 1957.
Búlgaría tók að sér hagsmunagæslu Sovétríkjanna í Ísrael og Holland tók að sér hagsmunagæslu Ísraels í Sovétríkjunum.
Önnur sósíalísk ríki tilkynntu Moskvu agalega að þau vildu líka slíta diplómatískum samskiptum við Ísrael. Moskvu svaraði því til að þeir teldu þetta óviðeigandi.
Ísraelar voru hneykslaðir yfir því að hafa slitið diplómatískum samskiptum. Stalín hélt sambandi við Júgóslavíu jafnvel á þeim tíma þegar raunverulegt orðastríð var á milli landanna tveggja og sovésk dagblöð skrifuðu um „blóðuga hundinn hans Titos“. Hvers vegna var öðruvísi farið með Ísrael?
Stalín trúði því að hann hefði skapað Ísrael og tók gyðingaríkið ekki alvarlega. Erfingjar Ísraels munu koma fram við Ísrael á sama hátt.
Hvers vegna varð Stalín vonsvikinn með Ísrael?
Í vissum skilningi var hann farsæll, hann fékk það sem hann vildi. Flótti frá Palestínu grafi undan stöðu Englands í Miðausturlöndum. Bandaríkin tóku ekki sæti Englands sem valdhafa svæðisins. Eftir tilkomu Ísraels varð til valdatómarúm sem opnaði Sovétríkin ný tækifæri. Ekki aðeins Ísrael, heldur einnig Arabalöndin sáu að í nýrri röðun heimsveldanna yrði að taka tillit til stöðu Moskvu.
En Stalín hafði engan áhuga á diplómatískum leikjum sem styrktu álit ríkisins! Hann vildi endurtaka reynslu Spánverja í Ísrael, þegar alþjóðlegar hersveitir, sem sendar voru til Spánar repúblikana, ásamt sovéskum hernaðarráðgjöfum og fjölmörgum fulltrúum NKVD, réðu í raun og veru landinu. Þeir ákváðu framvindu ófriðarins, þeir lögðu pólitískar ákvarðanir á ríkisstjórnina, þeir ákváðu hverjir lifðu og hverjir dóu. Ef repúblikanar hefðu sigrað seint á þriðja áratugnum hefði Spánn breyst í sovétlýðveldi.
Stalín leyfði gyðingum frá löndum Austur-Evrópu að vera sleppt til Ísraels og útvegaði þeim vopn í þeirri trú að fólk frá mismunandi löndum sem talaði mismunandi tungumál myndi sameinast í sömu alþjóðlegu hersveitirnar og hlusta á rödd Moskvu. En gyðingum frá ólíkum löndum sem komu til Palestínu leið öðruvísi en Rússar, Þjóðverjar og Frakkar sem komu til að berjast á Spáni árið 1936.
Interbrigade meðlimir voru gestir á spænskri grund. Gyðingar í Palestínu trúðu því að þeir væru komnir heim - þetta væri landið þeirra, sem þeir myndu verja til síðasta blóðdropa. Þessi meðvitund sameinaði fljótt fólk frá mismunandi löndum sem vissi í upphafi ekki hvaða tungumál átti að tala saman.
Auk þess unnu Ísraelar frelsisstríðið og sigruðu arabaher sem voru margfalt fleiri en þeir. Gyðingaríkið vantaði sárlega mannauð, fjárfestingar og vopn, en ekki beina hernaðaraðstoð.
Munurinn á Spáni og Ísrael var líka sá að gyðingaríki var byggt á lýðræðislegum meginreglum frá fyrstu dögum. Ísraelskir stjórnmálamenn ræddu ekki spurninguna um hvort gyðingar frá mismunandi löndum væru tilbúnir fyrir lýðræði og hvort það væri þess virði að taka upp neyðarástandi í stríðunum. Lýðræðislegar undirstöður reyndust vera áreiðanlegasta stuðningurinn í stríðandi landi. Allir gátu játað og tjáð hvaða skoðanir sem er.
Nokkrum mánuðum eftir boðun Ísraels voru fyrstu þingkosningarnar haldnar. Fólk með vinstri sannfæringu, kommúnistar, ákafir aðdáendur Sovétríkjanna, sem líkaði ekki stefnu Ben-Gurion, gátu ekki kallað hann ræningja. Flokkur hans fékk meirihluta og minnihluti kaus hann. Forsætisráðherra og ráðherra má gagnrýna en ekki er hægt að afneita rétti þeirra til að framfylgja þeirri stefnu sem þeim var falið í kosningum. Að undanskildum hermálum, varnariðnaði og leyniþjónustumálum var allt opinskátt rætt í þinginu.
Í einu orði sagt var allt annað ríki myndað í Palestínu en Stalín bjóst við. Alveg óháð. Ísraelar vildu kaupa sovésk vopn en báðu ekki um að landa einni herdeild eða tveimur á yfirráðasvæði þeirra. Ísraelska hagkerfið, sérstaklega í landbúnaði, hafði mörg sósíalísk einkenni, en þeir ætluðu ekki að byggja upp alvöru sósíalisma. Væntingar Stalíns voru ekki á rökum reistar.
Síðan gerði leiðtoginn það sem hann hafði áður forðast vandlega - hann sameinaði Ísrael og alla gyðinga. Áður fyrr, þvert á móti, sannfærði hann sovéska gyðinga um að gyðingaríkið hefði ekkert með þá að gera. Nú gerði hann það ljóst að gyðingar um allan heim eru óvinir Sovétríkjanna.
Fræðimaðurinn Andrei Dmitrievich Sakharov rifjaði upp hvernig hann borðaði eitt sinn hádegisverð í mötuneytinu fyrir leiðtoga kjarnorkuverkefnisins. Nálægt sátu fræðimaðurinn Igor Vasilyevich Kurchatov og Nikolai Ivanovich Pavlov, hershöfðingi í öryggismálum ríkisins, sem starfaði í fyrsta aðalstjórninni undir ráðherranefndinni, sem tók þátt í gerð kjarnorkuvopna. Á þeirri stundu var útvarpað í útvarpinu að sprengju hefði verið varpað að sovéska sendiráðinu í Tel Aviv. „Og svo sá ég,“ skrifaði Sakharov, „að myndarlegt andlit Pavlovs lýsti skyndilega upp af einhvers konar sigri.
„Svona eru gyðingar! — hrópaði hann. „Bæði hér og þar skaða þeir okkur. En nú munum við sýna þeim."
En útreikningar hershöfðingjans voru ekki fullkomlega réttlætanlegir - vegna aðstæðna sem hann hafði ekki stjórn á.
Frá ársbyrjun 1953 leið Stalín illa. Síðast heimsótti hann Kreml þann 17. febrúar þegar hann tók á móti indverska sendiherranum. Ég las ekki skjölin sem voru send til hans á dacha. Öll dægurmál voru meðhöndluð af forsætisnefnd miðstjórnar, ritara miðstjórnar og varaformaður ráðherraráðsins Georgy Maximilianovich Malenkov.
Að morgni 21. febrúar tilkynnti Yakov Malik aðstoðarutanríkisráðherra Malenkov að ísraelska sendiráðið hefði farið yfir finnsku landamærin í fyrradag klukkan hálf tólf í kvöld. Það tók sovéska stjórnarerindreka tvær vikur að selja eignir sendiráðsins og framkvæma alls kyns formsatriði.
Tyrkneska gufuskipið Kadesh með sovéskum diplómatum fór frá Haifa fimmtán mínútum síðar. Eiginkona sendimannsins var flutt til hafnar í sjúkrabíl.
Slit diplómatískra samskipta virtist vera fyrirboði hörmulegra atburða. Í Ísrael veltu þeir fyrir sér hvað Stalín myndi nú gera við gyðinga sína.
En þegar sovéskir stjórnarerindrekar sem fóru frá Ísrael komust til Moskvu var Stalín þegar dáinn.
 
Þriðji hluti.
Búmerang
 
Þann 6. mars 1953 gaf Austur-Evrópudeild ísraelska utanríkisráðuneytisins fyrirmæli um verkefni í Austur-Evrópu:
„1. Í tilefni sorgar í tengslum við dauða Stalíns ætti að draga fána niður í hálfa stöng, svipað og erindi vestrænna ríkja.
2. Þú ættir ekki að fara í samúðarheimsóknir og/eða skrifa undir samúðarbækur...“
En diplómatísk bókun var fylgt stranglega. Þann 9. mars skrifaði sendinefnd Ísraels í Hollandi til utanríkisráðuneytisins:
„Ísraelska sendinefndin lýsir virðingu sinni fyrir utanríkisráðuneytinu og, á grundvelli samkomulags hollenskra stjórnvalda um að gæta hagsmuna Ísraelsríkis í Sovétríkjunum, hefur það þann heiður að biðja hollenska ríkisstjórnina að tigna sig til að koma á framfæri við Ríkisstjórn Sovétríkjanna samúðarkveðjur og votta ríkisstjórninni og Ísraelsmönnum samúð í tilefni af andláti yfirmanns Sovétríkjanna, Generalissimo Stalín...“
Þegar 4. apríl 1953 greindu sovésk dagblöð frá algerri endurhæfingu hinna handteknu „brjótalækna“ og að þeir „voru handteknir af fyrrverandi ríkisöryggisráðuneytinu á rangan hátt, án lagalegra ástæðna,“ breyttist ástandið.
Sama dag sagði Moshe Sharett, utanríkisráðherra Ísraels, sem var í New York, við fréttamenn að „land hans myndi fagna endurreisn diplómatískra samskipta við Sovétríkin.
Fulltrúi utanríkisráðuneytisins sagði opinberlega:
„Ríkisstjórn Ísraels vonast til að upprætingu óréttlætisins verði lokið í lok herferðar gegn gyðingum og fagna því að eðlileg samskipti Sovétríkjanna og Ísraels verði endurreist.
 
Hneyksli í kringum egypska sendiherrann
Ísraelskir stjórnarerindrekar sneru sér til pólskra stjórnarerindreka með beiðni um að verða sáttasemjarar við að koma aftur á samskiptum landanna tveggja.
Fulltrúar arabaríkja sögðu að ef Sovétríkin myndu koma aftur á diplómatískum samskiptum við Ísrael „myndi þetta koma öllum íbúum arabaríkja í uppnám“. Álit araba var lítið áhugavert fyrir sovésku forystuna. En það var heldur enginn sérstakur áhugi á að koma aftur á sambandi við gyðingaríki.
Samningaviðræður gengu hægt. Þau fóru fram í Búlgaríu á milli ísraelskra stjórnarerindreka og sovéska sendiherrans Mikhail Fedorovich Bodrov, sem á endanum myndi fá skipun í Tel Aviv.
Hinn 24. júní lagði nýskipaður utanríkisráðherra, Molotov, fyrir Malenkov ríkisstjórnarforseta til samþykktar drög að ályktun ráðherraráðsins um endurupptöku diplómatískra samskipta við Ísrael. Ákvörðunin var tekin.
Hinn 8. ágúst, þegar hann talaði á fundi æðsta ráðsins, útskýrði Malenkov hvers vegna diplómatísk samskipti við Ísrael voru endurreist: „Í viðleitni til að draga úr almennri spennu samþykkti Sovétstjórnin endurreisn diplómatískra samskipta við Ísraelsríki. Þar var tekið tillit til skuldbindinga stjórnvalda um að Ísrael yrði ekki aðili að neinu bandalagi eða samkomulagi sem stefnt væri að árásargjarnum markmiðum gegn Sovétríkjunum. Við teljum að endurreisn diplómatískra samskipta muni stuðla að þróun samstarfs milli beggja ríkja.“
Orð Malenkovs voru talin „hlý“ í Ísrael, þó að þau hafi í raun verið áberandi köld. Malenkov talaði um samskipti við arabalönd og talaði um „vinsamlega samvinnu“. Í sambandi við Ísrael var orðið „vingjarnlegur“ fjarverandi.
Margra ára mikill gyðingahatur og síðan and-ísraelskur áróður var ekki til einskis. Allt sem Stalín vildi planta í huga fólks, plantaði hann.
Rithöfundurinn Korney Ivanovich Chukovsky ræddi í þá daga við eiginkonu klassíkar sovéskra bókmennta Leonid Leonov, Tatyana Mikhailovna. Hún kvartaði yfir því að eftir skýrsluna um „skemmdarverkalækna“ væri ómögulegt að leita til lækna: „Þú skilur, þegar læknar voru lýstir eitraðir... Það var heldur ekkert traust á apótekum; sérstaklega til apóteksins í Kreml: hvað ef öll lyfin eru eitruð?!”
Chukovsky, agndofa, skrifaði í dagbók sína: "Það kemur í ljós að jafnvel í bókmenntasamfélaginu var fólk sem trúði því að læknar væru eitrunarefni!!!"
Skjót slepping læknanna og fréttaskýrslur um að þeir væru saklausir voru persónulegt framtak Beria. Þegar Lavrentiy Pavlovich sjálfur var handtekinn kröfðust öryggisfulltrúar þess að ákvörðun um að binda enda á „læknamálið“ yrði snúið við og kröfðust þess að allir sem látnir voru lausir eftir dauða Stalíns yrðu handteknir aftur.
Ný forysta landsins hlustaði ekki á öryggisverði. Læknarnir voru látnir lausir en það var bannað að ræða þessi efni opinberlega. Á þingi miðstjórnarinnar, eftir handtöku Beria, smánuðu leiðtogar flokksins og ríkisins hann fyrir að hafa fyrirskipað birtingu skýrslna um lausn lækna í dagblöðum. Jæja, ég hefði sleppt honum hljóðlega, til hvers að vekja athygli og grafa undan valdi flokksins og yfirvalda?
„Taktu hina vel þekktu spurningu um lækna,“ sagði ritari miðstjórnarinnar, Nikolai Nikolaevich Shatalin, hreinskilnislega á þingi. - Þeir voru handteknir á rangan hátt. Eins og kom í ljós vissu þeir fyrirfram að þeir voru handteknir á rangan hátt. Nauðsynlegt var að leiðrétta það, en á þann hátt að það væri ekki til tjóns fyrir okkar ríki. Nei, þessi svikulli ævintýramaður náði að gefa út sérstaka yfirlýsingu frá innanríkisráðuneytinu, þetta mál var rætt á allan mögulegan hátt í blöðum okkar og svo framvegis... Villan var leiðrétt með aðferðum sem ollu hagsmunum verulega skaða. ríkis okkar. Viðbrögð erlendis voru okkur heldur ekki í hag...“
Sovéskir embættismenn höfðu undarlegar hugmyndir um siðferði. Að fangelsa saklaust fólk og troða meintum glæpum lækna fyrir allan heiminn er ekki til skammar fyrir landið. En að viðurkenna opinberlega að þeir séu saklausir þýðir að fremja glæp og skaða álit ríkisins...
Eftir dauða Stalíns var systir fyrsta forseta Ísraels, Maria Weizmann, áfram yfirheyrð í Lubyanka. Þar að auki breyttust gjöldin ekki. Fyrst þegar ljóst varð að ekki var búist við áframhaldi and-gyðingamála og þörfin fyrir vitnisburð hennar hvarf, hugsaði Lubyanka um hvað ætti að gera við hana? Einfaldlega að sleppa takinu, viðurkenna að aldraða konan, læknir, hafi ekki gerst sek um neitt var óhugsandi fyrir öryggisleiðtoga ríkisins.
Þann 28. júlí samþykkti nýr innanríkisráðherra, Sergei Nikiforovich Kruglov hershöfðingi, ákæruna í máli hennar:
„Weizmann M.E. stundaði æsing gegn Sovétríkjunum, lofaði lífskjör og menningu gyðinga sem búa í Palestínu, rægðu stefnu flokksins og sovétstjórnarinnar og lýstu einnig uppspuni gegn leiðtoga sovésku þjóðarinnar. Ég hlustaði kerfisbundið á and-sovésk rógburðarútvarpsútsendingar frá Bandaríkjunum og Englandi. Ég var með hugmyndina um að fara til Ísrael en gerði ekkert raunhæft í þessa átt.
Síðasta setningin endurspeglaði þær breytingar sem orðið höfðu í landinu: Maria Weizmann átti auðvitað sök á því að hlusta á erlent útvarp og fagna stofnun gyðingaríkis. En vegna breyttra aðstæðna verður refsingin ekki þung.
Innanríkisráðherra og staðgengill hermálasaksóknara ákváðu:
„Rannsókn á ákærunni á hendur Maria Evzorovna Weizman ætti að vera send til umfjöllunar á sérstökum fundi í innanríkisráðuneyti Sovétríkjanna, þar sem lagt er til að ákvarðað verði refsingin - fimm ár í nauðungarvinnubúðum með tilskipun forsætisnefndar. Æðsta Sovétríki Sovétríkjanna 27. mars 1953 „Um sakaruppgjöf“.
Þann 12. ágúst dæmdi sérstakur fundur Maria Weizmann til fimm ára „fyrir að stunda and-sovétísk æsing“ og ákvað þegar í stað, á grundvelli sakaruppgjafar, „að sleppa Maria Evzorovna Weizmann undan refsingu og úr haldi.
Á meðan var rannsókn á máli Beria og félaga hans í gangi. Rannsakendur kröfðust svars frá Lavrenty Pavlovich: í hvaða tilgangi lagði hann til að endurreisa gyðingaleikhúsið í Moskvu og hefja að nýju útgáfu dagblaðs á jiddísku? Það virtist samt forkastanlegt og grunsamlegt.
Réttarhöldum yfir samstarfsmönnum Beria og öðrum háttsettum öryggisfulltrúum var lokað. Engar upplýsingar eru á prenti. Fyrir vikið tókst ekki að reikna með skammarlegu fortíðinni, siðferðishreinsun átti sér ekki stað. Margir sovéskir borgarar voru áfram sannfærðir um að málið væri óhreint og að læknar Gyðinga hefðu framið einhvers konar óhreina brögð. Og margir trúðu á illgjarn ásetning „heimsgyðinga“ sem í okkar landi var kallaður „heimsíonismi“. Ísrael var litið á sem grunsamlegt, hættulegt og fjandsamlegt ríki.
Þar að auki, ekki aðeins venjulegir borgarar, skornir frá öllum upplýsingagjöfum, heldur einnig ríkisleiðtogar trúðu á þetta. Þeir féllu fyrir eigin áróðri. Sovéskir leyniþjónustumenn og diplómatar sögðu aðeins frá því sem yfirmenn þeirra vildu heyra. Þess vegna voru eðlileg samskipti við Ísrael aldrei endurreist.
Þann tuttugu og sjö, fimmtíu og þrír, kom Shmuel Elyashiv aftur til Moskvu sem sendimaður.
Mánuði síðar, tuttugasta og fyrsta desember, kom hann í bókunarheimsókn til Gromyko sem sneri aftur til utanríkisráðuneytisins.
Staðreyndin er sú að sumarið '52 sendi Vyshinsky Andrei Andreevich sem sendiherra á Englandi. Það var niðurrif og útlegð. Ef Vyshinsky hefði setið lengur sem ráðherra hefði hann vikið Gromyko alfarið úr diplómatísku þjónustunni.
Þegar Andrei Andreevich kom til London sendi íbúi erlendu leyniþjónustunnar í ríkisöryggisráðuneytinu, eftir að hafa komist að því í gegnum sína leið að nýja sendiherrann var ekki hlynntur, kerru til Moskvu fyrir hann. Gromyko þurfti að skrifa útskýringu beint til Stalíns. Allt þetta gæti bundið enda á diplómatískan feril hans.
Dauði leiðtogans breytti öllu. Þann 7. mars var Vyshinsky leystur frá embætti ráðherra „í tengslum við endurskipulagningu ríkisstjórnarinnar“. Þeir vildu ekki móðga Andrei Yanuaryevich. Hann var samþykktur sem fastafulltrúi hjá Sameinuðu þjóðunum og - til að undirstrika háa stöðu sína - fyrsti aðstoðarráðherra.
Utanríkisráðuneytið var aftur undir forustu Molotov.
Vyacheslav Mikhailovich rifjaði strax upp uppáhalds Gromyko hans frá London. Í apríl 1953 tók hann við fyrri stöðu sinni sem fyrsti aðstoðarráðherra.
„Elyashiv kom inn á málefni innflytjenda gyðinga til Ísrael,“ skrifaði Gromyko í skýrslu sinni um samtalið við ísraelska sendiherrann, „og lýsti þeirri ósk að Sovétstjórnin myndi verða við beiðnum gyðinga í Sovétríkjunum um að leyfa þeim að fara. fyrir Ísrael.
Ég vísaði þessari spurningu frá mér strax í upphafi og sagði að mér væri ekki alveg ljóst hvers vegna sendimaðurinn væri að taka til umræðu mál sem snerti sovéska borgara. Ég sagði ennfremur að ég sæi ekki ástæðu til að ræða þetta mál með hagsmunum fyrir málstaðinn.“
Gromyko neitaði að ræða þetta mál næstu þrjátíu árin...
Þegar sovéskir stjórnarerindrekar sneru aftur til Ísraels var Alexander Nikitich Abramov samþykktur sem sendimaður. Þann 2. desember 1953 tók Moshe Sharett utanríkisráðherra á móti honum. Hann talaði rússnesku og trúði því að Ben-Gurion forsætisráðherra hefði loksins sagt af sér. Charette sjálfur vissi ekki enn að það væri hann sem myndi leiða ríkisstjórnina.
Abramov bað Charette að skipuleggja skilríkisathöfnina snemma að morgni eða seint á kvöldin. Sendiráðið var áfram í Tel Aviv og skírteinin voru afhent í Jerúsalem þar sem stjórnvöld voru staðsett og nauðsynlegt var að ferðast sjötíu kílómetra í eina átt. Og það er ómögulegt að ferðast hundrað og fjörutíu kílómetra í miklum hita í sovéskum hátíðarbúningi, hönnuðum fyrir tempruð lönd. Ekki hefur enn verið komið fyrir loftræstingu í bíla.
Sendiráðin í Moskvu og Tel Aviv fóru að sinna skyldum sínum en diplómatían var frekar afstæð. Forstjóri efnahagsdeildar ísraelska utanríkisráðuneytisins sagði í samtali við sovéska sendimanninn að hann myndi vilja þróa viðskiptatengsl milli landanna og spurði hvaða iðnaðarvörur Sovétríkin þyrftu.
Sendimaðurinn ráðlagði honum, í stað sérstaks svars, að lesa ákvarðanir þingfundar miðstjórnar CPSU í september og ályktanir miðstjórnar CPSU og ráðherraráðs Sovétríkjanna í tengslum við þessar ákvarðanir. Abramov, ánægður með sjálfan sig, tilkynnti þetta til Moskvu...
Yakov Prokofievich Medyanik fór til Tel Aviv sem íbúi erlendra leyniþjónustumanna. Hann vann undir þaki fyrsta sendiráðsritara. Með tímanum varð Medyanik hershöfðingi og staðgengill yfirmanns fyrstu aðalstjórnar KGB og hafði yfirumsjón með öllu njósnastarfi í nær- og miðausturlöndum.
Þrjátuga, fimmtíu og þrír desember, greindi ísraelski sendimaðurinn Elyashiv Ísrael frá fyrstu kynnum sínum af dvöl sinni í Moskvu. Hann endaði bréfið á orðunum:
„Þú munt ekki lengur finna hluti sem móðga gyðinga í dagblöðum. Einnig munt þú ekki finna skilaboð frá Ísrael eða yfirlýsingar um Ísrael í því formi sem það var áður. Ég get ekki ábyrgst framtíðina, en ég tek eftir þeirri staðreynd að þetta hefur aldrei gerst áður...“
Á sama tíma voru fíngerðar breytingar að eiga sér stað í sovéskum diplómatískum hætti. Moskvu byrjaði að sýna þróunarlöndum varfærinn áhuga, sem aftur gaf merki um að þeir væru reiðubúnir til að þróa samskipti. Ísraelskir stjórnmálamenn, sem trúðu ekki á möguleikann á nálgun milli arabaheimsins og Sovétríkjanna, urðu fyrir vonbrigðum.
Þann 1. febrúar 1954 tilkynnti Daniil Semyonovich Solod, skipaður sendimaður í Egyptalandi, Moskvu að kollegi hans, sendimaður Egyptalands í Sovétríkjunum Aziz al-Masri, hefði vakið máls á því að selja sovésk vopn til Egyptalands. Ennfremur vísaði al-Masri til álits aðstoðarforsætisráðherra Egyptalands, Gamal Abd-al Nasser ofursti.
Reyndur Malt, sem hafði engar leiðbeiningar, forðast mjög viðkvæmt samtal um vopn.
Það var vandræði við egypska sendimanninn í Moskvu, Aziz al-Masri.
Þann tuttugasta og áttunda, fimmtíu og fjóra, greindi menningar- og vísindadeild miðstjórnar CPSU til flokksforystunnar:
„Í tölublaði nr. 7 af tímaritinu Questions of History fyrir 1954 birtist grein eftir A.M. Nekrich "Ensk-þýskar mótsagnir um nýlendumálið fyrir seinni heimsstyrjöldina." Í þessari grein nefnir höfundur, sem talar um niðurrifsstarfsemi nasista-Þýskalands á þeim tíma í löndunum í austri, að meðal þýskra launþega hafi verið yfirmaður egypska hershöfðingjans, Aziz-Ali Mysri Pasha hershöfðingi...
Eins og þú veist, gegnir Aziz-Ali Mysri Pasha, undir nafninu A. al Masri, nú embætti sendiherra Egyptalands í Sovétríkjunum.
Leiðtogar Sovétríkjanna skammast sín ekki fyrir þá staðreynd að vera í Moskvu sem sendiherra launaðs nasistafulltrúa. Að biðja Egypta um að kalla diplómatann heim - slík spurning kom ekki einu sinni upp. Þeir voru hræddir við eitthvað annað: Egyptar myndu móðgast!
Starfsmenn tímaritsins „Questions of History“, höfundur greinarinnar, hinn frægi sagnfræðingur Alexander Nekrich, þurftu að útskýra og réttlæta sig (sjá „Domestic History“, 2003, nr. 5). Hins vegar sýndu leiðtogar menningar- og vísindadeildar miðstjórnar CPSU frjálshyggju og refsuðu engum, þeir lögðu til að takmarka sig við uppástungur:
„Okkur þætti rétt að benda aðalritstjóra tímaritsins Voprosy istorii, félagi Pankratova, á kæruleysið sem ritstjórar sýndu þegar þeir birtu grein A.M. Nekrich og skylda hana til að koma á ströngu eftirliti með undirbúningi birtingar greina um nútímasögu.“
Frjálshyggja miðstjórnardeildarinnar var skýrð á einfaldan hátt: aðalritstjóri tímaritsins, fræðimaðurinn Anna Mikhailovna Pankratova, var of hörð fyrir embættismenn miðstjórnarinnar. Hún naut mikilla áhrifa, sat í miðstjórn CPSU og var nýkomin í forsætisnefnd Æðsta Sovétríkjanna í Sovétríkjunum.
Ári síðar, 15. september 1955, tilkynnti Nasser sovéska sendiherranum að Rashid Ali Gailani hefði flutt frá Sádi-Arabíu til Egyptalands - sá hinn sami og gerði með aðstoð nasista Þýskalands valdarán hersins í Írak árið 1941 og eftir að bilunin flúði til Berlínar.
Eftir ósigur Þýskalands fann Rashid Ali Gailani skjól í Sádi-Arabíu, þar sem hann safnaði liði til að berjast gegn gyðingaríkinu. Nú hefur nasistaglæpamaðurinn sest að meðal svipaðra Egypta. Það voru engin viðbrögð Sovétríkjanna. Samskiptin við Egyptaland voru mikilvægari en leitin að glæpamönnum nasista...
Ekki aðeins Egyptaland, heldur einnig Sýrland sýndi sovéskum vopnum áhuga. Þann 31. mars 1954 tók landvarnarráðherra Sýrlands, Maaruf ad-Dawalibi, á móti sovéska sendimanninum Sergei Sergeevich Nemchina og fór einnig að ræða um sölu sovéskra vopna eða móttöku vopna í Tékkóslóvakíu.
Sergei Nemchina forðaðist líka að svara. Hann var fluttur til Sýrlands '53, en hann hafði áður starfað í London, París og Bangkok.
 
Dmitry Shepilov og Gamal Abd-al Nasser
„Í fyrstu eftir að Nasser ofursti komst til valda,“ sagði Nikita Sergeevich Khrushchev, „við gátum ekki ákveðið hvaða stefnu ríkisstjórn hans myndi fylgja í utanríkis- og innanríkisstefnu og vorum hneigðir til að halda að eitt af þessum stríðum hefði greinilega átt sér stað þar. byltingar sem allir eru orðnir vanir.
Fyrir vikið áttum við ekki von á neinu sérstöku. Já, við áttum ekkert annað val en að bíða og sjá hvaða stefnu nýja forysta Egyptalands myndi taka.“
Reyndar var Moskvu ekki aðgerðalaus.
Þann 29. mars 1954 beitti sovéski fulltrúinn í öryggisráðinu neitunarvaldi gegn drögum að ályktun þar sem Egyptaland var hvatt til að hrinda í framkvæmd ályktuninni frá 1. september 1951 um frelsi til siglinga um Súez-sund.
Egyptar voru ánægðir: áður studdu Moskvu kröfur Ísraels um að hleypa skipum sínum í gegnum sundið. Eftir nokkurn tíma bauð Fauzi, utanríkisráðherra Egyptalands, Solod sendiherra Sovétríkjanna og útskýrði að Egyptar myndu ekki leyfa ísraelskum skipum að fara um Súez-skurðinn, þar sem „löglega telur Egyptaland sig vera í stríði við Ísrael“.
Moskvu ákvað að auka fulltrúa Sovétríkjanna í Egyptalandi - sendiráðinu var breytt í sendiráð. Þremur mánuðum eftir þetta varð sovéska sendiráðið í Ísrael einnig fullgildt sendiráð.
Fimmtánda júní, fimmtíu og fjögur, ræddi Gamal Abd-al Nasser sjálfur við sovéska sendiherrann Malt um sölu á sovéskum vopnum. Sendiherrann bað um að skýra hvort þetta væri opinber beiðni frá egypskum stjórnvöldum. Nasser, sem ráðfærði sig strax við einn af meðlimum byltingarráðsins, svaraði því játandi.
Þann 8. júlí heimsótti Malt Nasser og svaraði því til að beiðni hans hefði verið kynnt Sovétstjórninni og „Sovétstjórnin er reiðubúin að íhuga sérstakar tillögur frá egypsku ríkisstjórninni um þetta mál.
Nasser spurði hvar væri betra að semja - í Moskvu eða Kaíró. Malt svaraði því til að samningaviðræður gætu haldið áfram hvar sem egypsk stjórnvöld vildu.
Aðalatriðið í stefnu Sovétríkjanna var áfram baráttan gegn áhrifum Bandaríkjanna og Englands í Miðausturlöndum. Og nýja egypska ríkisstjórnin fylgdi almennt and-vestrænni stefnu. Þann 19. október 1954 undirrituðu England og Egyptaland samkomulag um brottflutning breskra hermanna.
Að vísu reyndi Nasser í fyrstu að spila pólitíska leiki við Bandaríkjamenn. Tveir háttsettir embættismenn CIA tóku þátt í Egyptalandi: Kermit Roosevelt og Miles Copeland. Þeir reyndu að vekja áhuga Nasser á nálgun við Bandaríkin. Egypskar leyniþjónustur fengu búnað frá Bandaríkjamönnum og líklega upplýsingar leyniþjónustunnar um ástandið í Ísrael.
En Bandaríkin vildu ekki gefa Nasser vopn. Þeir lögðu til að hann tæki upp efnahag landsins. Nýi egypski leiðtoginn hafði aðrar hugsanir.
Þann 3. mars 1955 talaði Nasser í tilefni af opnun herskóla í Kaíró: „Árið 1948 var það ekki Ísrael sem vann, Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna og bandamenn Ísraels unnu, sem vildu styrkja stöðu gyðinga. í þessum heimshluta, styrktu Ísrael og tortíma arabaþjóðinni... Ef Ísrael trúir því að hann hafi sigrað egypska herinn 1948, og hótar okkur út frá þessari sögu, þá segi ég honum: við erum ekki eins! Egypski herinn undir stjórn Abd-al Hakim Amer er öðruvísi en egypski herinn forðum. Þættirnir sem réðu ósigri okkar árið 1948 hafa horfið óafturkallanlega og verða aldrei endurteknir. Við munum verja heimaland okkar með því að bregðast við með yfirgangi.
Raunar var Nasser meðvitaður um veikleika eigin hers og sagði sovéskum diplómatum það sem hann þorði ekki að segja samborgurum sínum. Þann 21. maí 1955 tók Nasser á móti Solod sendiherra Sovétríkjanna og sagði honum: „Bandaríkjamenn geta leyft Ísrael að fara á móti Egyptalandi, og innan tuttugu og fjögurra klukkustunda mun egypski herinn hætta að vera til.
Nasser byrjaði aftur að tala um að kaupa sovésk vopn. Sendiherrann svaraði því til að Sovétstjórnin hefði lengi verið reiðubúin að semja, en Egyptar sjálfir væru að draga lappirnar. Og það er satt: Nasser hikaði, gat ekki ákveðið nálgun við kommúnistaríkið. Hann þurfti sterkan pólitískan drifkraft. Maðurinn sem markaði upphafið að nálgun Sovétríkjanna og arabaríkjanna var Dmitry Trofimovich Shepilov.
Shepilov fæddist í Ashgabat, þar sem faðir hans starfaði sem rennismiður á járnbrautarstöð. Frá barnæsku elskaði hann að syngja, þá þróaði hann fallega barítónrödd. Faðir hans var trúaður og Dmitry söng í kirkjukórnum. Þegar fjölskyldan flutti til Tashkent, lék hann í skólaleikhópi í borgardeildinni.
Á morgnana vann Shepilov hlutastarf á tóbaksverkstæði þar sem þeir bjuggu til sígarettuhylki, á daginn lærði hann í skólanum og á kvöldin hljóp hann í leikhúsið þar sem söngleikur voru settir upp. Shepilov gat sungið tugi ópera og minntist um hundrað rómantíkur og söng þær með ánægju til æviloka.
Á tuttugasta og öðru ári kom Dmitry Shepilov til Moskvu til að læra og fjórum árum síðar útskrifaðist hann frá félagsvísindadeild Moskvuháskóla. Námskeiðið um sakamálameðferð var kennt af Andrei Yanuaryevich Vyshinsky. Hann leiddi einnig málstofuna þar sem Dmitry Trofimovich lærði.
Hann starfaði sem saksóknari í Síberíu, sneri aftur til Moskvu og var ráðinn háttsettur rannsóknarmaður við Stjórnunartæknistofnun hjá Alþýðunefnd verkamanna- og bændaeftirlitsins.
„Þegar ég starfaði tímabundið sem ritari á varanlegu stjórnunartæknisýningunni í Rabkrin, var Dmitry Shepilov í starfi þar sumarið tuttugu og níu,“ minntist Muza Vasilievna Raskolnikova, eiginkona frægs byltingarmanns og diplómats. „Hann var mjög alvarlegur og vinnusamur manneskja, alvöru vinnumaður. Hávaxinn, með dökk augu á broslausu andliti, laðaði hann strax að Maryönu þegar ég kynnti þau...“
Shepilov giftist Maryönu vinkonu Raskolnikova og gekk til liðs við fjölskyldu háttsettra embættismanna. Tengdamóðir hans, Anna Nikolaevna Unksova, starfaði í kvennadeild miðstjórnarinnar, síðan var hún kjörin ritari flokksnefndar Voskresensky-héraðsins í Moskvu-héraði. Tengdafaðir hans, Harald Ivanovich Krumin, menntaður bolséviki, var ritstjóri dagblaðsins "Economic Life", þaðan flutti hann til aðalblaðs landsins, "Pravda". Eftir að hafa starfað í Sverdlovsk og Chelyabinsk varð hann staðgengill aðalritstjóra Stóru sovésku alfræðiorðabókarinnar og framkvæmdastjóri tímaritsins Problems of Economics. Kruminn hafði áhuga tengdasyni sínum á efnahagsmálum.
Dmitry Trofimovich fór inn í Agrarian Institute of Red Professorship. Í þrjátíu og þrjú var Shepilov sendur sem yfirmaður stjórnmáladeildar búfjárræktarbús í Chulymsky-hverfinu á Vestur-Síberíusvæðinu. Tveimur árum síðar var hann sendur aftur til höfuðborgarinnar og strax tekinn inn í búnað miðstjórnar flokksins. Hann lifði hamingjusamlega af fjöldakúgunartímabilið, þó að systir eiginkonu hans og eiginmaður hennar hafi verið handtekin (þau störfuðu bæði í Skipulagsnefnd ríkisins), þá foreldrar konu hans.
Hann var allt stríðið í hernum. Á Voronezh vígstöðvunum hitti hann fulltrúa í herráði víglínunnar, Nikita Sergeevich Khrushchev. Shepilov sneri aftur að framan sem hershöfðingi. Stalín tók eftir honum og færði hann nær, gerði hann að aðalritstjóra Pravda og formann fastanefndar um hugmyndafræðileg málefni undir forsætisnefnd miðstjórnarinnar.
Eftir dauða leiðtogans líkaði Khrushchev ótrúlega við Shepilov. „Hávaxinn, myndarlegur maður með stolt höfuð, fullkomlega sannfærður um sjarma sinn,“ svona sá fræga leikskáldið Leonid Genrikhovich Zorin hann. „Ég man eftir dásamlega stílnum, sjálfsöruggu útliti og allri framkomu hedonista og kvenelskandi. Meðal félaga sinna úr eik stóð Shepilov upp úr fyrir hreinræktaðan mann og sló í gegn... Ég held að hann hafi hrifið gamla leiðtoga með grein sinni sem manni, og auk þess þurftu þeir manneskju, ef svo má að orði komast, með útlit og framkomu.“
Áður en Shepilov var talið að arabastjórnir væru þjóðernissinnaðar, afturhaldssamar og jafnvel fasískar, sem var ekki langt frá sannleikanum. Völd í Egyptalandi vegna þess að konungur var steypt af stóli var tekinn af hernum, sem tvístraði jafnvel þinginu sem var undir konungsveldinu.
Dmitry Trofimovich var sá fyrsti sem sá í egypsku leiðtogunum ákjósanlega bandamenn í átökum við Vesturlönd. Þetta var afgerandi breyting á hugmyndafræðilegum viðmiðunarreglum: nýju arabastjórnirnar eyddu kommúnistum miskunnarlaust, hver öðrum og eigin íbúa, en nú lokaði Moskvu varlega fyrir þessu.
Sumarið 1955 fögnuðu Egyptar þriðja afmælisdegi konungsins og byltingarinnar. Í fyrsta skipti var sovéskum fulltrúa boðið til Kaíró. Shepilov kom, en ekki sem aðalritstjóri Pravda, heldur sem formaður utanríkismálanefndar þjóðernisráðs Æðsta Sovétríkjanna í Sovétríkjunum.
Þann 22. júlí talaði egypski leiðtoginn Gamal Abd-al Nasser á fundi. Shepilov sat fyrir framan ræðustólinn og var ræða forsetans þýdd fyrir hann. Hann hlustaði mjög vel, minnist Valentin Alexandrov, sem starfaði sem þýðandanemi í sovéska sendiráðinu í Kaíró. Shepilov var mjög hrifinn af ræðu Nassers, sem kallaði á sjálfstæði landsins, og hann klappaði nokkrum sinnum.
Eftir ræðuna krafðist Shepilov þess að hann myndi koma á fundi með Nasser. Sendiherrann hafði engin slík samskipti. Sovéska sendiráðið í Kaíró vissi ekki enn hvernig ætti að meðhöndla unga yfirmenn sem höfðu rekið Farouk konung á brott. Daniil Solod sendiherra taldi Nasser og yfirmenn hans hættulega þjóðernissinna og afturhaldssinna.
Leyniþjónustan tók að sér að skipuleggja fund fyrir Shepilov með Nasser. Staðgengill yfirmaður fyrstu aðaldeildar KGB, Fjodor Konstantinovich Mortin, sem nýlega hafði verið fluttur úr flokkskerfinu, var þá í Kaíró. Hann skipaði undirmönnum sínum að hjálpa Shepilov. Kaíró stöðin er reyndar aðeins byrjuð að virka.
„Það var aðeins einn aðgerðaforingi eftir í Kaíró, sem nýlega hafði verið sendur þangað og hafði ekkert umboð,“ sagði hershöfðinginn Vadim Alekseevich Kiripichenko. — Velja þurfti allt starfsfólk dvalarheimilisins, þar á meðal íbúa. Á þessum tíma höfðu útskriftarnemar úr leyniþjónustuskólanum, Military-Diplomatic Academy og ýmsum borgaralegum háskólum komið til PSU. Eftir mikla leit var stöðin fyrir Kaíró mynduð af sex manns.
Þeir segja að Nasser hafi hitt Shepilov með orðunum: "Bróðir minn, ég hef beðið eftir þessum fundi svo lengi!"
Fundir Shepilovs með Nasser lögðu grunninn að stefnu Sovétríkjanna í Miðausturlöndum - að treysta á arabalönd gegn Vesturlöndum. Shepilov sneri aftur til Moskvu innblásinn af eigin erindrekstri.
Academician Andrei Dmitrievich Sakharov rifjaði upp hvernig kjarnorkuvísindamönnum var boðið á fund forsætisnefndar miðstjórnarinnar. En þeim var ekki hleypt inn í fundarherbergið í langan tíma - þeir gátu ekki klárað fyrri spurninguna. Að lokum var þeim útskýrt: „Umræðan endar á skilaboðum frá Shepilov, sem er nýkominn úr ferð til Egyptalands. Spurningin er gríðarlega mikilvæg. Rætt er um afgerandi breytingu á meginreglum stefnu okkar í Miðausturlöndum. Héðan í frá munum við styðja arabíska þjóðernissinna. Markmiðið er að eyðileggja núverandi samskipti araba við Evrópu og Bandaríkin, skapa „olíukreppu“ - allt þetta mun gera Evrópu háða okkur.
Í þakklætisskyni fyrir and-amerísk slagorð og ástarorð sem beint var til sovétleiðtoga í röð, byrjaði Moskvu að útvega arabaheiminum vopn, lána peninga og senda fjölda ráðgjafa og sérfræðinga.
Leyndarviðræður Sovétríkjanna og Egyptalands hófust í Prag. Það snerist um að selja tékkóslóvakísk vopn framleidd með sovéskum leyfum til Egyptalands.
Samsæri var mikilvægast. Egypsk sendinefnd undir forystu Hafez Ismail, yfirmanns skrifstofu stríðsráðherra Abd al-Hakim Amer, flaug á laun til Júgóslavíu. Þar var hún vistuð í tvo daga, síðan send til Prag. Sendinefndinni var skipað að halda ekki sambandi við egypska trúboðið í Tékkóslóvakíu og því gat Nasser ekki haft samband við sendinefnd sína.
Samningaviðræðurnar, sem fóru fram í byggingu tékkóslóvakíska utanríkisviðskiptaráðuneytisins, stóðu í um það bil þrjár vikur. Fulltrúar Sovétríkjanna voru með í tékkóslóvakísku sendinefndinni.
„Í fyrstu leyndu þeir ekki ótta sínum um raunveruleg markmið okkar,“ sagði yfirmaður egypsku sendinefndarinnar, Hafez Ismail. „Þeir voru hræddir um að samningaviðræður um hergögn væru bara aðgerð. En þegar þeir voru sannfærðir um einlægni fyrirætlana okkar gengu samningaviðræðurnar snurðulaust fyrir sig. Það var enginn misskilningur á milli okkar. Ein helsta krafa okkar var tafarlaus afhending orrustuflugvéla og annarra vopna á sovésk skip. Sovétríkin mættu okkur á miðri leið."
Egyptar þurftu ekki aðeins vopn til að berjast gegn Ísrael. Þegar súdönsk stjórnvöld fóru að hverfa frá egypsku línunni bað Nasser í ágúst 1955 Moskvu um að selja sér flutningsflugvélar og sprengjuflugvélar í skyndi til að flytja egypska hermenn til Súdan.
Nasser sagði Malt, sendiherra Sovétríkjanna,: „Egypta ríkisstjórnin er fullviss um að arabalöndin muni alltaf fylgja Egyptalandi...“
Nasser ætlaði sér að verða leiðtogi ekki aðeins araba heldur alls múslimaheimsins.
„Ég hugsa um trúbræður okkar,“ skrifaði hann, „sem, sama í hvaða landi þeir eru, snúa sér með okkur til Mekka og hvísla sömu bænirnar af lotningu.
Þegar ég ávarpa andlega tugi milljóna múslima í Indónesíu, Kína, Malasíu, Tælandi, Búrma, Pakistan, Rússlandi, að ógleymdum milljónum múslima í öðrum löndum, þegar ég ímynda mér andlega þessar milljónir sameinaðar af einni trú, þá er ég gera sér fulla grein fyrir því hvaða miklir möguleikar felast í samstarfi þeirra á milli sem tryggir þeim og bræðrum þeirra ótakmarkað vald.
Nú vil ég snúa aftur í hlutverkið, ráfa um í leit að leikara sem getur leikið það. Það erum við, og aðeins við, sem getum spilað það."
Við samningaviðræðurnar í Prag kröfðust fulltrúar Sovétríkjanna þess að greitt yrði fyrir hluta vopnanna tafarlaust og í frjálsum breytilegum gjaldmiðli - breskum sterlingspundum. Þeir sömdu um að selja afganginn á afborgunum en á góðum vöxtum.
Nasser ætlaði alls ekki að borga. Hann minnti leiðtoga Sovétríkjanna á að Shepilov hefði lofað honum: „Allar greiðslur verða gerðar með afhendingu egypskra vara til Sovétríkjanna. Nasser bað um að taka við bómull og hrísgrjón sem greiðslu fyrir vopn. Khrushchev og aðrir meðlimir forsætisnefndar miðstjórnarinnar samþykktu það.
Þann 4. september tilkynnti Solod sendiherra Egypta að Moskvu væri tilbúið að selja skriðdreka. Vopnaafhendingar hefjast eins fljótt og auðið er. Egyptar geta borgað með vörubirgðum - bómull, hrísgrjónum, leðurhráefni, rayongarni.
Þann 12. september 1955 var undirritaður leynilegur samningur um afhendingu vopna í Prag. Pólland tók einnig þátt í framkvæmd þessa samnings. Hún hét því að taka þátt í nútímavæðingu og endurútbúnaði egypska flotans.
Sama dag kom Joseph Avidar sendiherra Ísraels til utanríkisráðuneytisins í Moskvu til að hitta yfirmann deildarinnar fyrir lönd nær- og miðausturlanda, Grigory Titovich Zaitsev.
Sendiherrann fæddist í Volyn-héraði, nítján ára gamall fór hann til Palestínu og gekk til liðs við Haganah-herinn. Í hernum komst hann upp í stöðu herforingja. Síðasta embættið í ísraelska varnarliðinu er yfirmaður norðurhersins.
Joseph Avidar spurði hvort Sovétríkin byðust virkilega til að útvega arabalöndum, fyrst og fremst Egyptalandi og Sýrlandi, vopn. „Ísrael er ekki sama um þetta,“ sagði sendiherrann. „Leiðtogar arabaríkja halda áfram að halda því fram að arabalöndin séu í stríði við Ísrael, þeir halda áfram að ógna okkur, þeir lofa að tortíma Ísrael.
Sovéski diplómatinn hafði ekki enn umboð til að tala um það sem þegar hafði gerst.
„Fréttir í erlendum blöðum um að Sovétríkin selji vopn til Egyptalands og Sýrlands eru aðgerðalaus skáldskapur erlendra dagblaða,“ sagði Zaitsev. Að vísu bætti hann strax við: „Hins vegar er sala og kaup á vopnum, ef það hefur ekki árásargjarn markmið, innra mál og venjuleg viðskiptaviðskipti tiltekins ríkis, það er að hvert ríki getur keypt þau til að tryggja öryggi."
Grigory Zaitsev stýrði Mið-Austurlöndum deild í utanríkisráðuneytinu síðan 1953 með stuttu hléi; árið 1958 var hann sendur sem sendiherra í Írak í þrjú ár, þar sem hervaldið átti sér stað.
Sovésk vopn fóru til Egyptalands en matarlyst egypsku leiðtoganna jókst hröðum skrefum.
Þann 15. september 1955 kvartaði Nasser við sendiherrann: hvers vegna vildu Sovétríkin ekki selja honum þunga IS-3 skriðdreka, tvo tundurspilla og tvo kafbáta?
Og þremur dögum síðar, 18. september, afhenti starfandi utanríkisráðherra Egyptalands A. Said Solod sendiherra Sovétríkjanna „lista yfir tæki, efni og búnað til að skipuleggja atómrannsóknarstofu,“ sem hann bað um að fá Egyptalandi. á sanngjörnu verði. Hefðbundin vopn dugðu ekki fyrir Nasser. Hann vildi eiga sína eigin kjarnorkusprengju.
Þann 27. september tilkynnti Nasser opinberlega um kaup á vopnum frá Tékkóslóvakíu. Þetta var frétt númer eitt.
Stjórnmálamenn í öðrum arabalöndum, eins og Líbanon, bentu á það með skelfingu að þetta væri í fyrsta skipti sem þungavopnum væri útvegað til Miðausturlanda. Líbanar óttuðust að Ísraelar myndu bregðast við með því að kaupa vopn fyrir her sinn, sem myndi á endanum leiða til nýs stríðs.
Skýrsla TASS kom út 1. október. Þar var lögð áhersla á að við værum að tala um tékkóslóvakísk vopn og að Sovétríkin hefðu ekkert með það að gera.
Þann 18. október heimsótti Solod sendiherra Nasser og greindi frá því að eftir nokkra daga kæmi sovéski flutningurinn Krasnodar með herfarm til hafnar í Alexandríu. Moskvu bað um að halda komu skipsins og affermingu þess í algjörri leynd.
Þann 24. október afhenti málefnastjóri Ísraels í Sovétríkjunum Vladimir Semenovich Semenov staðgengill utanríkisráðherra athugasemd um vopnasölu til Egyptalands. Semyonov lofaði að koma seðlinum til Molotovs ráðherra en tók strax eftir því að ónákvæmni var í seðlinum. „Það er vel þekkt,“ sagði aðstoðarráðherrann öruggur, „að Sovétríkin sjá ekki til vopna til Egyptalands eða nokkurs annars lands í Miðausturlöndum. Að því er varðar afstöðu Sovétríkjanna varðandi málefni Tékkóslóvakíu um vopnabirgðir til Egyptalands, teljum við að þetta sé verk hinna tveggja tilnefndu fullvalda ríkja. Egyptaland getur keypt vopn fyrir her sinn hvar sem því sýnist."
Fyrirætlunin um að selja sovésk vopn í gegnum Tékkóslóvakíu, sem hafði verið fundin upp til að sjá Ísraelum fyrir, virkaði nú í þágu óvina þeirra.
Hinn 16. nóvember ræddi forsætisnefnd miðstjórnarinnar símskeyti frá sovéska sendiherranum frá Kaíró, þar sem fram kom beiðni Egypta um frekari vopnabirgðir. Deildarstjóri aðaldeildar miðstjórnar V.N. Malin benti stuttlega á helstu ritgerðir Khrushchevs: „Áhætta. En það sem þeir gerðu var gott. Við framkvæmdum sjálfstæða stefnu. Skilar árangri. Línan er rétt. Nú: ekki gefa frá okkur kafbáta; þegar þú nærð tökum á því munum við ræða það. Gefðu okkur flugvélar. Það er ekki þess virði ókeypis, heldur að veita ívilnandi lán."
Leiðtogar Sovétríkjanna samþykktu að gefa Egyptum hundrað bardagamenn í stað þeirra áttatíu sem til stóð.
Aðalskrifstofa efnahagstengsla við lýðræðisríki fólksins sendi hernaðarráðgjafa og enska þýðendur um Pólland til Egyptalands, sem hjálpuðu Egyptum að ná tökum á tækni og kenndu þeim hernaðarmál. Egypskir flugmenn voru þjálfaðir í Gdynia og Gdansk.
Þann 9. nóvember sagði Anthony Eden, forsætisráðherra Bretlands, á veislu í London, að sovéskar vistir til Egyptalands væru að eyðileggja hið þegar ótrygga jafnvægi sem ríkir í Miðausturlöndum.
„Það væri fáránlegt,“ sagði Eden, „að halda að þetta væri bara enn einn viðskiptasamningurinn. Tilgangurinn með því að selja skriðdreka og flugvélar til Egyptalands er að komast inn í arabaheiminn frá Sovétríkjunum. Þessi leið Sovétmanna getur ekki samrýmst yfirlýstri löngun sovéskra stjórnvalda til að binda enda á kalda stríðið. Moskvu verða að skilja hvaða afleiðingar stórfelldar vopnabirgðir til svæðisins munu hafa.
Í desember 1955 hélt Khrushchev, sem talaði á fundi æðsta ráðsins, í fyrsta sinn opinberlega kröfur á hendur Ísrael: „Aðgerðir Ísraelsríkis, sem frá fyrstu dögum tilveru þess fór að ógna nágrönnum sínum og elta uppi óvinsamleg stefna gagnvart þeim, verðskulda fordæmingu. Ljóst er að slík stefna kemur ekki til móts við þjóðarhagsmuni Ísraelsríkis og að hin þekktu heimsvaldaveldi standa að baki þeim sem framfylgja slíkri stefnu. Þeir leitast við að nota Ísrael sem vopn gegn arabísku þjóðunum...“
Orð Khrushchevs bentu til róttækrar endurskoðunar á stefnu Sovétríkjanna varðandi átök í Miðausturlöndum. Þótt Moskvu vissi að raunverulegt ástand væri öðruvísi.
Abramov sendiherra í Ísrael skrifaði Molotov:
„Forsætisráðherra Sádi-Arabíu, Emir Faisal, sagði álit margra araba, að „enn sé ekki fæddur arabískur leiðtogi sem myndi samþykkja að hitta Ben-Gurion til að semja um frið milli Ísraels og arabaríkjanna. Afstaða araba til Ísraels er því ósamsætanleg eins og er.
Staða Ísraels er sveigjanlegri...“
En sovéskir stjórnarerindrekar töluðu svo opinskátt aðeins í dulkóðuðum símskeytum eða leynilegum bréfaskiptum.
Afstaðan til Ísraels fékk aftur einkenni fjandskapar. Þetta kom glögglega fram í sögu farþegaflugvélarinnar sem féll. Þann 4. ágúst 1955 skrifaði rithöfundurinn Yuri Karlovich Olesha í dagbók sína:
„Skelfilegur glæpur gegn mannkyninu hefur verið framinn: Búlgarar skutu niður ísraelska farþegaflugvél sem lenti óvart á yfirráðasvæði þeirra. Fimmtíu og átta manns fórust. Það sprakk, flugvélin, að öllum líkindum, úr sprengju eða kúlu sem skall á skriðdrekann.
Fimmtíu og átta saklaus fórnarlömb. Er virkilega nauðsynlegt að skjóta á það bara vegna þess að flugvél flýgur yfir framandi landsvæði á friðartímum? Barbarismi! Það er líklega einhver vírus sem gefur af sér allt þetta: Þjóðverjar búa til hanska úr mannshúð, útlegð okkar saklausra og svona njósnabrjálæði...
Það er eins skelfilegt og Lusitania. Þar að auki gerðist þetta, við the vegur, í stríðinu og var gert af Þjóðverjum, sem sjálfir vita hvernig á að þjást, og þetta var af Búlgörum, sem eru bara grimmir á tyrkneskan hátt.
Breska línuskipið Lusitania var að fljúga frá Liverpool til New York og var sökkt af þýskum kafbáti 7. maí 1915. Um borð voru meira en eitt þúsund og tvö hundruð farþegar og sjö hundruð sjómenn. Meira en helmingur lést. Sökk farþegaskipsins jók hatur á Þýskalandi.
Fjörutíu árum síðar var ísraelsk farþegaflugvél skotin niður þegar hún flaug frá Ísrael til Englands í gegnum Tyrkland. Hann vék af stefnunni og var skotinn niður af búlgarska flughernum, sem í tengslum við Ísrael hafði leiðsögn Sovétríkjanna.
 
Stríð um Súez-skurðinn
Þann 23. janúar 1956 tilkynnti Nasser Sovétríkjunum Charge d'Affaires að Sýrland vildi einnig kaupa sovésk vopn í gegnum Tékkóslóvakíu og hefðu þegar sent fulltrúa til Prag.
Sýrland vill eignast sextíu T-34 skriðdreka, átján 100 mm byssur, þrjátíu og tvær 100 mm eða 855 mm loftvarnarvopn, átján orrustuflugvélar, hundrað og fimmtíu brynvarðar farartæki, þrjú ratsjárkerfi, nokkur hundruð vörubíla og skotfæri. Sýrlendingar ætluðu líka að borga ekki með peningum, heldur með vörum.
Egyptar og Sýrlendingar voru fúsir til að draga Sovétríkin beint inn í stríðið.
Í byrjun árs 1956 kom nýr sovéskur sendiherra til Kaíró - Evgeny Dmitrievich Kiselyov, sem eftir stríðið stýrði deild Balkanskaga í utanríkisráðuneytinu og var síðan sendiherra í Ungverjalandi.
Þann tuttugasta og fyrsta, fimmtíu og sex, tók Nasser á móti Kiselyov og sagði honum:
„Sýrland, Sádi-Arabía og Egyptaland spyrja Sovétríkin, með það í huga að vesturveldin hafa þegar leyft Ísraelum að ráða flugmenn til flugs síns frá gyðingum í Bandaríkjunum, Englandi, Frakklandi og öðrum löndum, ef ríki neyðartilvikum, að gera slíkt hið sama í Mið-Asíu lýðveldum Sovétríkjanna, og snúa sér til múslima sem gætu hjálpað þeim að nota herbúnað...
Beiðni landanna þriggja til Sovétstjórnarinnar er afar mikilvæg og alvarleg.“
Beiðninni var hafnað í Moskvu. Ekki síst vegna þess að Khrushchev var að reyna á þeirri stundu að bæta samskiptin við Vesturlönd.
Í næstum tíu daga, frá átjánda til tuttugasta og sjöunda apríl 1956, voru Nikita Sergeevich Khrushchev og yfirmaður ríkisstjórnarinnar Nikolai Aleksandrovich Bulganin í Englandi.
„Rússar birtust í algjörlega nýju ljósi,“ sagði einn stjórnarerindreki. „Það varð auðvelt að tala við þá. Þeir rökræddu af einlægni og töluðu mjög hreinskilnislega og hreinskilnislega þó þeir reyndu alltaf að vera kurteisir. Þeir komu fram sem sjálfsöruggir og hreinskiptinir."
Í samningaviðræðunum héldu Bretar því fram að Miðausturlönd væru fyrst og fremst svið breskra og í stórum dráttum evrópskum hagsmunum. Og framboð sovéskra vopna til Egyptalands eykur vígbúnaðarkapphlaupið á svæðinu.
Khrushchev og Bulganin lofuðu ekki að stöðva vopnabirgðir til Egyptalands, en hvað sem því líður, í nafni bættra samskipta við Vesturlönd, ákváðu þeir að draga úr þeim.
Kaíró var móðgaður. Svar Nassers kom strax. Þann 16. maí viðurkenndu Egyptaland Alþýðulýðveldið Kína. Nasser vonaði að byltingarmaðurinn mikli Mao Zedong, sem fyrirleit Khrushchev, myndi selja honum vopn án nokkurra skilyrða. En yfirmaður ríkisstjórnarinnar, Zhou Enlai, svaraði með eftirsjá: „Kína hefur ekki getu til að vopna Egyptaland.
Þann 2. júní 1956 greindi Pravda frá því að forsætisnefnd æðsta ráðsins hefði fallist á beiðni fyrsta varaformanns ráðherraráðsins Molotov um að leysa hann frá störfum sem utanríkisráðherra. Dmitry Trofimovich Shepilov varð ráðherra.
Brottför Molotovs var óumflýjanleg. Hann og Khrushchev voru ósammála um allt. Andrei Gromyko vonaði að í þetta skiptið yrði hann örugglega ráðherra. En Khrushchev sendi uppáhalds Dmitry Trofimovich Shepilov til Smolenskaya Square. Fyrir Gromyko var þetta áfall. Sonur hans, Anatoly Andreevich Gromyko, sagði að þennan dag hafi faðir hans, sem var ótrúlega hlédrægur maður, gefið út tilfinningar sínar - hann tók hrífu og fór að þrífa garðinn við dacha í Vnukovo...
Shepilov var hæglátur maður og taldi, ólíkt forvera sínum Molotov, að ráðherrann ætti að ferðast sem mest um heiminn og hitta erlenda stjórnarerindreka. Hann fór strax í stóra ferð til landa Miðausturlanda - Egyptalands, Sýrlands, Líbanon.
Ísrael bauð Shepilov einnig, en Moskvu svaraði því til að þegar hefði verið samið um ferðaáætlun ráðherrans og eftir ferðina verður Shepilov strax að snúa aftur til Moskvu.
Dmitry Shepilov, sem fann fyrir fullum stuðningi Khrushchev, hegðaði sér algjörlega sjálfstætt. Hann var greindur maður, skildi allt fljótt, en virtist ekki vilja kafa mjög djúpt. Hann skilgreindi nýja stefnu Sovétríkjanna í Miðausturlöndum: Arabaríkin eru bandamenn Sovétríkjanna, þeim þarf að hjálpa á allan mögulegan hátt.
Þegar Shepilov flaug til Kaíró til að hitta Gamal Abd-al Nasser var ráðherrann spurður hver af aðstoðarmönnum hans ætti að fara með honum. Dmitry Trofimovich var hissa: „Af hverju að taka fólk úr vinnu? Það verður þýðandi í sendiráðinu og ég get borið skjalatöskuna sjálfur.“
Þann 16. júní kom Shepilov til Egyptalands með loforð um að veita verulega aðstoð. Þann 18. júní ræddi hann við stríðsráðherrann og yfirmann herafla landsins, hershöfðingja Abd-al Hakim Amer, á skrifstofu sinni. Samtalið var mjög hreinskilið, því Amer var talinn annar maðurinn í landinu.
Nasser útskýrði fyrir Khrushchev:
- Félagi Khrushchev, Amer og ég erum ein manneskja. Hvað þú getur sagt við mig, segðu við Amer, og hvað við Amer, segðu mér. Við erum nánir vinir.
Shepilov spurði Amer hershöfðingja um greinar í vestrænum blöðum sem sögðu að Ísraelsher væri enn sterkari en egypski herinn:
— Ef ísraelski herinn hefur í raun einhverja yfirburði yfir egypska herinn, hvað nákvæmlega?
„Amer svaraði,“ skráði sovéskur stjórnarerindreki orð ráðherrans, „að í augnablikinu hafi ísraelski herinn misst forskot sitt á egypska herinn á næstum öllum sviðum: fjölda, búnaði, þjálfun og almennri bardagavirkni... Ísraelsher. er nú ófær um að vinna stríðið gegn Egyptum, en getur gripið til ögrandi aðgerða.“
Amer bað um hóp T-54 skriðdreka og tvær hersveitir MiG-19 orrustuflugvéla fyrir næsta ár.
„Félagi Shepilov útskýrði fyrir Amer hershöfðingja, á upptöku samtalsins sagði, að T-54 skriðdrekar og MiG-19 orrustuflugvélar væru nýju vopnin okkar sem nú er verið að prófa og þar til prófunum er lokið munum við forðast að selja þau af álitsástæðum .
Á sama tíma, félagi Shepilov benti á að reynslutíminn, væntanlega, mun ekki vera mjög langur ... "
Leiðtogar Egyptalands söfnuðu ekki í beinu smjaðri og sýndu sig sem nemendur Sovétleiðtoga. Orð voru ódýr.
Þann 19. júní sendi Shepilov Khrushchev í símskeyti:
„Á öllum fundum biður Nasser mig um nákvæmar ráðleggingar um hvernig þeir geti í raun leyst vandamálin við iðnvæðingu landsins og eflingu landbúnaðar, þar með talið samvinnu þess. Í síðasta samtali, sem tók um sex klukkustundir, reyndi ég að gefa honum nauðsynlegar skýringar ... "
Dmitry Shepilov var mjög greindur maður, en hann taldi að forseti Egyptalands þyrfti virkilega á ráðum hans að halda. Ferðin heppnaðist hins vegar ekki mjög vel. Shepilov lagði til að gera vináttusamning við Egyptaland. Egyptar voru ekkert að flýta sér að setja öll eggin sín í eina körfu. Nasser vildi ekki skella hurðinni til vesturs. Hann bjóst við að fá eitthvað frá Bandaríkjamönnum líka.
Shepilov, þegar hann fór, bauð Nasser til Moskvu.
Kiselyov sendiherra heimsótti Nasser heima og sendi upptöku af samtalinu til Moskvu:
„Nasser sagði að þrátt fyrir að hann þjáist vanalega af sjóveiki í lofti og á sjó og næstum falli í yfirlið áður en hann fer um borð í vélina, þá kjósi hann að fljúga með flugvél því það styttir tímann.
Ég nefndi þá að Sovétstjórnin myndi gjarnan senda flugvélar okkar á eftir honum ef hann vildi. Nasser svaraði því til að hann væri þakklátur, en hélt að hann myndi fljúga með Vicount flugvél sinni, sem hann flaug til Belgrad. Hann tók fram að í fyrsta skipti í henni þjáðist hann ekki af sjóveiki. Nasser hrósaði þessari ensku flugvél fyrir þægindi, hraða og skort á hávaða og titringi...
Nasser sagði mér frá vanlíðan sinni vegna dauða nokkurra náinna félaga sinna í hernum nýlega. Daginn sem hann fór til Júgóslavíu sendi ísraelska leyniþjónustan (Nasser nöfn þessara morðingja!) herfylkingarfélaga sínum, sem var á Gaza, sprengju falin í bók, sem sprakk um leið og pakkinn var opnaður.
Í dag, 21. júlí, lést vinur hans og, að sögn Nasser, einstaklega heiðarlegur og hógvær ættjarðarvinur, Selih Mustafa ofursti, hershöfðingi í Amman, af sama „pakka“.
Með tilfinningu um spennu og biturð talaði Nasser ítarlega um þessa vini hans og dauða þeirra vegna svívirðilegra og svívirðilegra aðferða ísraelsku leyniþjónustunnar.
Nasser átti við Mustafa Hafez ofursta, sem stýrði egypsku leyniþjónustunni á Gaza-svæðinu, og herforingjann í Jórdaníu, Salah Mustafa ofursta. Þeir höfðu eftirlit með brottvísun palestínskra hryðjuverkamanna inn á ísraelskt landsvæði þar til ísraelska leyniþjónustan Mossad náði þeim...
Þegar Shepilov sneri aftur til Moskvu tilkynnti hann Khrushchev að Nasser hygðist þjóðnýta Súez-skurðinn, sem var stjórnað af fransk-ensku fyrirtæki. Og svo varð það.
Ákvörðun Nassers var kölluð til vegna synjunar Alþjóðabankans og bandarískra stjórnvalda á lánveitingu til Egyptalands til byggingar Aswan-stíflunnar. Nasser sagði stöðugt að stíflan myndi breyta víðáttumiklum svæðum landsins í frjósöm akra sem myndu sjá Egyptum fyrir atvinnu og mat.
John Foster Dulles, sem varð utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hafnaði láni til Egyptalands.
Íran, Pakistan og Tyrkland setja þrýsting á Bandaríkjamenn: þú vilt gefa peninga til Nasser, sem er á móti stefnu þinni, og þú neitar okkur, þó við styðjum þig... Engu að síður munu sagnfræðingar kalla neitun láns mistök. Dulles gerði Nasser að óvini Vesturlanda.
Þann 19. júlí 1956 sagði Dulles að Egyptar myndu ekki fá peninga fyrir byggingu Aswan-stíflunnar. Viku síðar, tuttugasta og sjötta júlí, undirritaði Nasser tilskipun um þjóðnýtingu Súezskurðarins.
Á heitu kvöldi á rykugum al-Tahir-torgi í Kaíró las Nasser upp texta tilskipunarinnar fyrir hópi aðdáenda sinna: „The General Suez Canal Company er hér með þjóðnýtt. Allir fjármunir, réttindi og skyldur ofangreinds félags verða eign ríkisins. Allar stofnanir og nefndir sem nú bera ábyrgð á stjórnun þess eru leystar upp...“
Ákvörðun Nassers um að þjóðnýta skurðinn hafði fyrst og fremst áhrif á England, þó Frakkar ættu einnig hluta af hlutabréfum Suez Canal Company.
Anthony Eden, forsætisráðherra Bretlands, fékk brýn skilaboð frá Kaíró í hádegisverði í heimili sínu í Downingstræti. Hlé var gert á hádeginu og ráðherranefndin kom strax saman. „Egyptar eru með okkur í hálsinum,“ sagði forsætisráðherrann gremjulega.
Morguninn eftir var breskum herforingjum falið að útbúa aðgerðaáætlun til að ná aftur stjórn á skurðinum.
Árið 1936 undirritaði England samning við Egyptaland sem leyfði þeim að hafa herstöðvar og hersveitir á Súesskurðarsvæðinu. Ríkisstjórn Nassers krafðist þess að breskir hermenn yfirgæfu egypska jarðveginn.
Christian Pinault, utanríkisráðherra Frakklands, kom til London til að ræða áætlun um sameiginlegar hernaðaraðgerðir.
Frakkland hafði sitt eigið mark til að gera upp við Nasser. Egyptar útveguðu vopn til alsírskra uppreisnarmanna sem sóttust eftir sjálfstæði landsins. Í París var talið að stríðið myndi neyða Nasser til að segja af sér og eftir viku yrði uppreisn Alsírs lokið.
Franska varnarmálaráðuneytið bað ísraelska sendiráðið í París að veita „nýjustu upplýsingar um styrk og dreifingu egypskra herafla - á landi, sjó og í lofti.
Nasser sleit á endanum samningaviðræður um afdrif Súezskurðarins. Þá hætti Suez Canal Company að starfa. Egyptaland lenti í erfiðri stöðu. Sendiherra Egyptalands í Moskvu flýtti sér til utanríkisráðuneytisins til að biðja um aðstoð: brýn þörf var á flugmönnum. Og Sovétríkin hjálpuðu til.
Annan ágúst ákváðu ríkisstjórnir Englands, Frakklands og Bandaríkjanna að boða til ráðstefnu í London til ráðstefnu aðila samningsins sem undirrituð var tuttugasta og níunda október, átta hundruð áttatíu og átta, og annarra landa sem hafa áhuga á að nota Súez-skurðurinn.
Þann 3. ágúst afhenti breski sendiherrann í Moskvu Shepilov miða með yfirlýsingu frá Bretlandi, Frakklandi og Bandaríkjunum í tengslum við þjóðnýtingu skurðsins.
Sovétríkjunum var boðið á ráðstefnu í London "til að íhuga hvaða ráðstafanir gætu verið heppilegastar til að framkvæma árangursríkar ráðstafanir á alþjóðlegum grundvelli til að tryggja samfellu í rekstri skurðarins."
Þann 10. ágúst sendi Shepilov sendiherra Sovétríkjanna í Kaíró í síma:
„Heimsæktu Nasser og gefðu honum eftirfarandi. Ég mun stýra sovésku sendinefndinni á ráðstefnunni í London.
Fyrir mína hönd ráðlegg ég Nasser eindregið að fara ekki sjálfur á ráðstefnuna í London.
Í fyrsta lagi, á ráðstefnunni og strax eftir hana, gæti komið upp erfið staða í Egyptalandi þar sem fjarvera Nassers í Kaíró gæti haft mjög neikvæð áhrif á allan gang málsins.
Í öðru lagi reyna heimsvaldaöflin nú að útrýma Nasser með öllum ráðum. Ef hann fer til London útiloka ég ekki möguleikann á tilraunum heimsvaldasinna til að framkvæma beinar hryðjuverkaaðgerðir gegn Nasser...“
Eftir þetta voru sendiherranum gefin ný fyrirmæli:
„Heimsæktu Nasser og segðu honum að samkvæmt áreiðanlegum upplýsingum sem berast munu breskir og franskir hermenn á næsta sólarhring leggja undir sig Súez-skurðinn.
Sendiherra Kiselyov fór strax til Nasser. Hann sagði að Egyptar væru reiðubúnir til að hrekja tilraun til að hernema skurðinn. Her og sjóher eru í viðbragðsstöðu.
Egyptar ákváðu að sniðganga ráðstefnuna í London. Í Súez-deilunni virkaði sovéska diplómatían sem fulltrúi Egyptalands. Án samþykkis Nasser tók Shepilov ekki eitt skref. Moskvu samþykkti ákvörðun Nasser og ætlaði að neita að taka þátt í ráðstefnunni, sem Nasser var upplýstur um 4. ágúst.
En daginn eftir áttuðu þeir sig á því og forsætisnefnd miðstjórnar ákvað að fara. Sendiherranum var skipað að útskýra strax fyrir Nasser: Við ætluðum aðeins til London til að „afhjúpa nýlendustefnu ráðstefnunnar“. Raunar var fyrirskipað að frumdrög að tilskipunum sendinefndarinnar, samin í hörðum anda, yrðu endurskoðuð á fundi forsætisnefndar miðstjórnar.
Til dæmis lagði utanríkisráðuneytið til:
„Við setningu ráðstefnunnar ætti sendinefndin að lýsa því yfir að Sovétstjórnin telji sig vanhæfa í slíkri samsetningu til að taka ákvarðanir um efnisatriði máls sem tengjast Súesskurðinum.
Khrushchev skipaði að milda tóninn.
Ráðstefnan stóð í viku, frá sextánda til tuttugasta og þriðja ágúst. Shepilov talaði þrisvar sinnum og að því loknu hélt hann blaðamannafund. Shepilov rifjaði síðar upp að í London hafi hann fengið kóðaða fyrirmæli um að „kýla þessa heimsvaldamenn í andlitið“. En niðurstaða ráðstefnunnar var nokkuð hagstæð fyrir Egyptaland. Af hverju að gera hneyksli?
Shepilov rifjaði upp hvernig John Foster Dulles, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kom til hans í sovéska sendiráðinu í London. Hinn fræga óbilgjarni Bandaríkjamaður sagði: „Ég hef komið til þín vegna þess að í mjög fátækri yfirlýsingu þinni við komuna til London fann ég eitt orð sem gefur mér von um að þú og ég getum reynt að finna sameiginlegan grundvöll fyrir skynsamlega nálgun við lausn Súez-vandans. Þetta hefði verið mjög erfitt með herra Vyshinsky, sem auðvitað átti mikla virðingu skilið. Það er erfitt fyrir mig að ímynda mér manneskju sem gæti synt til enda hlustaði á frábærar ræður herra Vyshinsky...“
Shepilov var skipað að kalla vestræna stefnu „opinská rán og rán“. Hann hunsaði leiðbeiningarnar.
Þegar hann sneri aftur til Moskvu tilkynnti hann Khrushchev. Hann sagði mér að koma. Þegar Shepilov kom á skrifstofuna spurði hann:
- Heyrðu, hvers vegna fylgdirðu ekki leiðbeiningunum sem ég og Nikolai Alexandrovich gáfum þér í kóða?
— Það var engin þörf. Við unnum bardagann og af hverju að spilla samskiptum við þá?
— Ó, svona er það! - Krústsjov var reiður. — Svo þú vilt leiða utanríkisstefnu sjálfur?
Hinn 27. ágúst, í forsætisnefnd miðstjórnarinnar, greindi Shepilov frá fundinum í London.
Khrushchev sagði:
— Ráðstefnan gekk vel. Félagi Shepilov tókst vel á við verkefnið. Það er líka rétt að við ákváðum að taka þátt. Að undanskildum frávikum frá því að uppfylla tilskipun er þetta frelsi, rangt og hættulegt.
Aðrir fulltrúar forsætisnefndar töluðu einnig um óheppileg mistök Shepilovs. Hann lofaði að taka tillit til athugasemdanna.
Í ályktun forsætisnefndar sagði að „miðstjórn CPSU samþykkir framkomu og hagnýt starf sendinefndar Sovétríkjanna á Lundúnaráðstefnunni. En Khrústsjov var óánægðari með sjálfstæði Shepilovs en hann sýndi þá og fjarlægði hann fljótlega úr utanríkisráðuneytinu.
Í maí '56 komu sovéskir ráðherrar í ísraelska sendiráðið til móttöku í tilefni af sjálfstæðisdaginn. Svo virtist sem afstaða Moskvu til gyðingaríkis hefði batnað nokkuð. En Sínaí átökin eyðilögðu allt algjörlega. Ísrael hefur staðfastlega færst í flokk hálffjandsamlegra ríkja.
Þann 26. ágúst tilkynnti Abramov sendiherra Ísraels í Moskvu að hann yrði að halda heillaósingarræðu við hefðbundna móttöku Zeev Ben-Zvi forseta landsins 4. september, þar sem deildarforseti diplómatískra hersveita væri farinn í frí og Sovéski sendiherrann var næst æðsti.
Abramov tilkynnti Moskvu að á síðasta ári hefði hann þegar farið í frí í sömu aðstæðum og því óskaði hann að þessu sinni að verða sendur til Beirút í nokkra daga.
Málið var tekið fyrir í forsætisnefnd miðstjórnar og tillaga sendiherra samþykkt.
Zeev Ben-Zvi fæddist í Poltava. Árið 1906 gekk hann í Poalei Zion flokkinn, en lögreglan rakti hann. Við leit í húsi hans fundu þeir vopn sem safnað var fyrir sjálfsvarnarsveitir gyðinga. Ben-Zvi flúði til Palestínu, þar sem hann, sem hluti af gyðingasveit breska hersins, barðist gegn þýska leiðangurssveitinni Rommel hershöfðingja. Hann var kjörinn forseti Ísraels árið 1952 og var endurkjörinn tvisvar...
Sovéskir stjórnarerindrekar og leyniþjónustumenn vissu að arabalönd neituðu alfarið að ganga til samninga við Ísrael. Þeir þurftu ekki frið í Miðausturlöndum. Þvert á móti þurfti egypska forystan að viðhalda svo spennuþrungnu ástandi sem neyddi önnur arabalönd til að einbeita sér að Kaíró. Nasser sagði beint við Shepilov:
— Átök Araba og Ísraels eru nú helsta leiðin til að sameina arabalönd.
Af sömu ástæðum gerðu arabískir stjórnmálamenn ekkert til að hjálpa palestínskum flóttamönnum. Þeir héldu Palestínumönnum föstum í áróðursskyni.
Þann 4. desember 1955 tilkynnti Malt sendiherra Egyptalands til Moskvu:
„Krafan um fullan heimsendingu palestínskra flóttamanna miðar að því að skapa sterkan arabískan minnihluta í Ísrael sem mun geta haft nokkur áhrif á stefnu ísraelskra stjórnvalda.
Hins vegar ber að geta þess að egypsk stjórnvöld hafa ekki áhuga á lausn Palestínuvandans eins og er og vilja ekki semja við Ísrael vegna þess að sú spenna sem fyrir er í Miðausturlöndum af völdum Palestínuvandans stuðlar að því að Arabar ríki styðja almennt stefnu Egypta."
Þann 1. janúar 1957 minntist Gamal Abd-al Nasser, sem ræddi við nýja sendiherrann, Yevgeny Kiselyov, mælskulega hvernig hann sagði Shepilov „um mikilvægi Palestínuvandans fyrir varðveislu og eflingu einingu araba. Þetta er naglinn sem einingin hangir á.“
Hinn 15. febrúar 1958 sagði Salah Bitar, utanríkisráðherra Sýrlands, jafn hreinskilnislega við Sergei Nemchin, sendiherra Sovétríkjanna:
„Sýrland hefur engan áhuga á að leysa Palestínuvandann á grundvelli ákvörðunar Sameinuðu þjóðanna um skiptingu Palestínu árið 1947, þar sem það gæti leitt til þess að arabaríki yrðu að viðurkenna Ísrael og viðurkenna sjálfa deilingu Palestínu. , sem Arabar telja ósanngjarnt athæfi og þeir munu ekki geta fallist á. Sýrland, bæði í fortíð og nú, viðurkennir ekki ofangreinda ályktun SÞ um skiptingu Palestínu.“
Á einhverjum tímapunkti fór sovéskt erindrekstri að missa sjálfstæði sitt og gerði aðeins það sem Egyptar og Sýrland vildu. Þessi arabaríki báru alls ekki gagn og tóku ekki tillit til hagsmuna Sovétríkjanna í stefnu sinni.
Hugveitan um sovéska diplómatíu, upplýsinganefnd utanríkisráðuneytisins, mælti með því að engin frumkvæði yrðu lögð fram til að leysa deilu Araba og Ísraela og að málið yrði forðast á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Og þessi tilmæli voru framkvæmd ...
Hvers vegna tók Ísrael þátt í Sínaí stríðinu?
Hann var hræddur við mikla framboð sovéskra vopna til Egyptalands og Sýrlands. Slíkt magn vopna breytti heraflajafnvæginu og olli löngun meðal arabískra stjórnmálamanna til að hefna sín fyrir tapaða stríðið 1948.
Bandaríski herinn var sömu skoðunar.
Formaður bandaríska herráðsins, Arthur Radford aðmíráll, tilkynnti forseta og varnarmálaráðherra:
„Þar til í apríl 1957 mun hernaðarmáttur Ísraels og arabaríkja vera um það bil á sama stigi. Eftir vorið '57 munu hernaðarlegir yfirburðir Araba byrja að koma fram og ef núverandi þróun heldur áfram munu þeir smám saman aukast.“
Ísraelar báðu Bandaríkin um að selja þeim vopn. Að ráði John Foster Dulles utanríkisráðherra neitaði Eisenhower forseti.
Í slíkum aðstæðum taldi ísraelski herinn að nauðsynlegt væri að gera árás á egypska herinn áður en hann hefði tíma til að ná tökum á sovéskum herbúnaði.
Í október 1955 tilkynnti aðstoðaryfirmaður bandaríska herleyniþjónustunnar, Edwin Leighton aðmíráll, við formann sameiginlegu herforingjanna: „Þó að Ísraelar virðast skilja að áhrif sovéskra vopna verða ekki tafarlaus (gert er ráð fyrir að Egyptaland) munu geta notað megnið af búnaði og búnaði ekki fyrr en ár), telja þeir að þeir hafi lítinn tíma eftir til að takast á við ástandið.
Sumarið '56 var M.P. Popov, sem starfaði annað kjörtímabil sitt í sovéska sendiráðinu í Ísrael, sneri aftur til Moskvu. Ég kom til deildarstjóra ríkja nær- og miðausturlanda í utanríkisráðuneytinu G.T. Zaitsev. Sendiherrann í Íran A. Lavrentyev, fyrrverandi aðstoðarráðherra, var einnig á skrifstofunni. Þeir fóru að spyrja Popov: Ef stríð brýst út milli Egyptalands og Ísraels, hvernig mun það enda?
Popov svaraði því til að Ísraelsher myndi sigra. Ísraelskir hermenn eru vel menntaðir og ná tökum á nútímatækni en egypskir hermenn eru ólæsir og ekki sáttir við tækni. Og loforð arabískra stjórnmálamanna um að tortíma Ísrael og henda öllum gyðingum í sjóinn gefa ekkert annað eftir en að berjast til hins síðasta.
Yfirmaður deildarinnar var reiður yfir orðum Popovs og sagði að í gegnum árin í starfi í Ísrael hefði hann „varð orðið of gyðingur, ekki skilið neitt og ekki verið góður í neinu. Og þegar hann sneri sér að Lavrentyev sendiherra kvartaði hann:
- Það kemur í ljós að hvers konar fyrstu ritarar vinna fyrir okkur!
Zaitsev útskýrði fræðandi fyrir Popov að þökk sé sovéskri hjálp væri egypski herinn sterkari en nokkru sinni fyrr:
„Ef stríð verður, verður enginn blautur blettur eftir af Ísrael yðar.
Mikhail Popov vonaðist til að hann yrði fluttur til deildar nær- og miðausturlanda. Þeir tóku því ekki...
Þann 30. október sendi yfirmaður aðalleyniþjónustunnar hershöfðingjans, hershöfðingi Sergei Matveevich Shtemenko, athugasemd til Zhukov varnarmálaráðherra:
„Ég tilkynni:
Samkvæmt útvarpshlerunargögnum frá Aðalleyniþjónustunni, að kvöldi 29. október á þessu ári. Ísraelskir hermenn braut egypsku landamærin frá svæði borgarinnar Al-Kuntilla, fleygðust 90 kílómetra inn á yfirráðasvæði hennar og tóku sér stöðu á svæði borgarinnar Necle (110 km austur af Súez).
Samkvæmt hleruðum skilaboðum frá Tel Aviv réðust ísraelskir hermenn að morgni 30. október á landnemabyggð 30 km austan við Súez-skurðinn.
Morgunblöð í Kaíró greina frá 30.10.56 um upphaf stríðs Ísraels gegn Egyptalandi.
England er að sögn reiðubúið að aðstoða Egyptaland við að reka ísraelska hermenn frá Egyptalandi og er tilbúið að gera árás innan sólarhrings gegn Ísrael eða öðrum árásarmanni í Miðausturlöndum...
Aðalleyniþjónustan hefur gripið til ráðstafana til að skýra stöðuna.“
Flug gegndi afgerandi hlutverki í orrustunum við Sínaí. Þegar á fyrsta degi stríðsins flugu ísraelskir flugmenn tvöfalt fleiri bardagaferðir en Egyptar. Í Sínaí voru Egyptar með djúpvarnarkerfi sem huldu skotgrafir sínar með gaddavír og jarðsprengjusvæðum. En egypsku skriðdrekarnir voru skildir eftir án loftskjóls og egypsku hermennina skorti móral.
Að kvöldi þrítugasta og fyrsta október fyrirskipaði Nasser að hörfa til Súez-skurðarsvæðisins, vegna þess að Egyptar áttu ekki einn einasta möguleika í baráttunni við óvininn.
Þann 1. nóvember skrifaði Kiselyov sendiherra, sem sagði frá ástandinu í landinu, að Egyptar ættu von á hernaðaraðstoð frá Moskvu:
„Orðrómur er á kreiki í borginni um að fjörutíu þúsund múslimskir sjálfboðaliðar séu sendir með flugi frá Sovétríkjunum til að aðstoða Egyptaland og að sovéskar flugvélar séu að gera loftárásir á bækistöðvar Breta á Kýpur. Þetta endurspeglar vonir um tafarlaus afskipti okkar.“
Ali Sabri, trúnaðarmaður Nassers og skrifstofustjóri hans, bað sovéska sendiherrann að senda sovésk herskip að ströndum Egyptalands.
Þann 3. nóvember sendi Shepilov sendiherrann í Kaíró í síma:
„Hernaðarfólk okkar segir í þessu sambandi að slíkt skref af okkar hálfu, án þess að skila raunverulegum jákvæðum árangri, gæti aðeins flækt stöðu Egyptalands, þar sem það gæti leitt til frekari styrkingar á flota Englands og Frakklands, sem eru í grennd við Egyptaland, og til að herða árásir þeirra á egypskt landsvæði.
Þeir myndu hylma yfir og réttlæta allar þessar árásargjarnu aðgerðir með tilvísunum í ógn frá sjóher Sovétríkjanna.
Ísraelskir hermenn fengu til liðs við sig breskar og franskar hersveitir í árásum á Egyptaland.
Þann 6. nóvember tilkynnti Shtemenko Zhukov:
„Ég tilkynni:
Klukkan 7.30 þann 5. nóvember 1956 hóf ensk-frönsk herstjórn loftárásir á egypskt landsvæði. Lendingarliðinu var varpað niður í röð á nokkrum stöðum á Port Said svæðinu. Um klukkan 14.30 hafði allt að ein fallhlífarsveit verið send á vettvang, en þar voru meðal annars enskir og franskir fallhlífarhermenn. Lendingin fór fram undir öflugu flugskjóli...“
 
Sovétríkin og Bandaríkin á móti Ísrael
Stríðið á Sínaískaga olli alvarlegum ólgu í Moskvu. Leiðtogar Sovétríkjanna sem útveguðu Nasser vopn óttuðust um örlög hans. Brotthvarf Nassers myndi þýða að allar fjárfestingar í Egyptalandi myndu fara til spillis.
„Okkur var mjög brugðið,“ rifjar Khrushchev upp. „Þeir voru hræddir um að Egyptaland yrði sigrað og þetta myndi styrkja stöðu viðbragða í Miðausturlöndum...“
Khrushchev kallaði Molotov:
— Vyacheslav Mikhailovich, ég tel að við ættum nú að senda skilaboð til Eisenhower forseta Bandaríkjanna og leggja til sameiginlegar aðgerðir gegn árásaröflunum sem réðust á Egyptaland.
- Heldurðu að Eisenhower verði sammála okkur gegn Englandi, Frakklandi og Ísrael? - Molotov lýsti efasemdum.
— Auðvitað gengur það ekki. En þá munum við rífa grímuna af Bandaríkjastjórn og Eisenhower forseta. Þeir koma fram í blöðum og fordæma árás Frakklands, Englands og Ísraels á Egyptaland. Og stríðið stendur yfir. Með tillögu okkar munum við setja Bandaríkjaforseta í erfiða stöðu.
„Já, það er rétt hjá þér,“ samþykkti Molotov. - Við skulum ræða saman. Þetta verður gagnleg aðgerð.
Hugmynd Khrushchevs reyndist árangursrík. Leiðtogum Sovétríkjanna að óvörum kröfðust Bandaríkin með afgerandi hætti að England, Frakkland og Ísrael hættu hernaðinum. Og bandarískur þrýstingur hafði áhrif.
Kremlverjar töldu að þetta væri ákvörðun Bandaríkjaforseta, virts manns, þátttakanda í seinni heimsstyrjöldinni. Í raun og veru var Dwight Eisenhower veikur. Ári fyrir Sínaístríðið, nóttina tuttugasta og fjórða september 1955, fékk Eisenhower hjartaáfall eða, í læknisfræðilegu tilliti, bráða segamyndun í kransæðum - blóðtappi stíflaði hjartaslagæð.
Hann var lagður inn á Fitzsimmons hersjúkrahúsið. Fyrstu tvær vikurnar vissi enginn hvort hann gæti snúið aftur til starfa sinna. Margir flýttu sér að jarða hann sem stjórnmálamann. Það var þá sem sett voru lög sem kváðu á um framsal valds til varaforseta komi til þess að oddviti framkvæmdavaldsins geti ekki beitt valdi sínu. Í nokkra mánuði var hann svo veikur að Richard Nixon varaforseti gegndi embætti forseta.
Eisenhower komst varla út þegar sex mánuðum síðar, aðfaranótt 8. júní 1956, fékk hann garnateppu. Ráðið undir forystu Leonards Heaton hershöfðingja, yfirmanns Walter Reed sjúkrahússins, ákvað að setja forsetann strax á skurðarborðið.
Eisenhower gekkst undir stóra kviðarholsaðgerð sem stóð í tvær klukkustundir. Hvíta húsið gaf út fréttir um heilsu hans á nokkurra klukkustunda fresti. Eftir aðgerð leit hann mjög illa út og þjáðist af miklum verkjum. Nixon varaforseti minntist þess að Eisenhower fór skyndilega að kvarta yfir því að hann væri líkamlega ófær um að bera byrðar embættisins og það væri kominn tími til að segja af sér.
En hann jafnaði sig. Ég gaf upp hugmyndina um að yfirgefa Hvíta húsið snemma. Og hann ákvað meira að segja að bjóða sig fram í annað kjörtímabil. Eisenhower hvíldi sig lengi til að ná styrk og einbeitti sér síðan eingöngu að kosningabaráttunni. Forsetakosningar voru fyrirhugaðar 6. nóvember 1956.
Á meðan Eisenhower var veikur og undirbjó sig fyrir kosningar var utanríkisstefna landsins ákvörðuð af Dulles-bræðrum. John Foster Dulles, sem utanríkisráðherra, naut fulls trausts forsetans.
Hugsun John Foster Dulles bar merki um púrítanskt uppeldi. Myrkur svipurinn á andliti hans og einangrun utanríkisráðherrans samsvaraði skoðunum hans og karakter. Hann var trúboði áður en hann stundaði lögfræði. Dulles taldi að farsæl stjórnmál gætu aðeins byggst á sterkum trúarlegum og siðferðilegum meginreglum. Hann leit á kommúnisma sem ógn við kristna menningu Vesturlanda. Frjálslyndi Ísrael vakti efasemdir hans og grunsemdir. Bróðir hans, Allen, sem var gerður að forstjóra CIA, var sömu skoðunar.
Í október 1950 fékk Roscoe Hillenkoiter aðmíráll nýtt verkefni - til Kyrrahafsflotans og Walter Bedell Smith hershöfðingi, kallaður Bjallan, varð um stundarsakir forstjóri CIA.
Smith þjónaði með verðandi forseta Dwight Eisenhower og verðandi utanríkisráðherra George Marshall, og árið 1946 fór hann sem sendiherra í Moskvu. Truman sagði honum að bjóða Stalín að heimsækja Bandaríkin. Stalín svaraði því til að læknarnir myndu ekki leyfa honum slíka ferð.
Frá diplómatískri þjónustu sneri Smith aftur til hersins og stjórnaði 1. hernum, en höfuðstöðvar hans voru í New York.
Í aðdraganda nýju verkefnisins lá hann í sjúkrarúmi og þjáðist af magasári. Við aðgerð voru tveir þriðju hlutar maga hans fjarlægðir. Hann léttist tuttugu og fimm kílóum en fann fyrir sjálfstrausti. Fyrst af öllu ákvað hann að finna sér traustan staðgengil.
Tveimur árum áður bað Truman hóp lögfræðinga í New York undir forystu Allen Dulles að greina störf CIA. Lögfræðingarnir bentu forsetanum á einn veikasta punkt pólitískrar njósna: Flestar leiðtogastöðurnar voru uppteknar af hermönnum, sem voru úthlutaðir CIA tímabundið, í ákveðinn tíma, að þeim loknum var þeim skilað aftur til hersins eða sjóhersins. . Að sögn Dulles og samstarfsmanna hans vantaði leyniþjónustu sérfræðinga, ekki starfsmannaleigu. Og skátar þurfa alls ekki að vera með axlarólar.
Smith hershöfðingi hringdi í Dulles á lögfræðiskrifstofu hans, Sullivan & Cromwell:
„Þú skrifaðir skýrsluna, komdu nú og hjálpaðu þér að hrinda tillögum hennar í framkvæmd.
Walter Bedell Smith var ekki hjá Central Intelligence Agency, þó að vopnahlésdagurinn kalli hann besta leikstjóra í sögu stofnunarinnar. Sárið hafði spillt karakter hans, en hann var kraftmikill, drífandi og geislaði af sjarma.
Í janúar '53 þurfti Smith að yfirgefa CIA. Hann vildi ekki fara. En Eisenhower forseti skipaði John Foster Dulles utanríkisráðherra og bróðir hans lýsti yfir löngun til að stjórna leyniþjónustunni sjálfur. Forsetinn fór á fund Dulles-bræðra, sem hann mat mikils. Allen Dulles átti auðveldara með en nokkur annar forstjóri CIA. Eitt símtal, eitt samtal á kvöldin heima hjá bróður mínum - og öll vandamál voru leyst.
Þegar Allen Dulles var skipaður forstjóri CIA var hann í þrjátíu og fjórða sæti á bókunarlista yfir embættismenn. Hann tilheyrði fimmta flokki á opinberu launatöflunni, það er að segja að hann var fjórum þrepum undir meðlimum ríkisstjórnarinnar. Staða hans jafngilti stöðu aðstoðarutanríkisráðherra. Við móttökur fann hann sig einhvers staðar við enda borðsins sem særði leyniþjónustustjórann sársaukafullt.
Í Sínaí-herferðinni fylgdist CIA náið með hernaðarundirbúningi Ísraels, Frakklands og Englands. Bandaríski herinn sendi brýn skilaboð frá Tel Aviv um að Ísraelar hefðu virkjað hermenn og hygðist gera árás á Egyptaland í náinni framtíð.
Eftir að stríð braust út sagði John Foster Dulles, utanríkisráðherra, að „við værum ekki upplýst um það“. Þingið og fjölmiðlar ákváðu að bandarísk leyniþjónusta hefði brugðist skyldum sínum.
Starfsmenn CIA voru móðgaðir. Í einkasamtölum var kurteislega sagt að utanríkisráðherrann hafi greinilega átt við að Bandaríkjastjórn hefði ekki verið upplýst fyrirfram um áætlanir sínar af Englandi, Frakklandi og Ísrael. Starfsmenn og greiningaraðilar CIA voru einnig móðgaðir af Allen Dulles, sem átti að standa upp fyrir heiður deildarinnar og leiðrétta bróður sinn.
Dulles-bræðurnir héldu áfram að byggja stefnu sína í Miðausturlöndum á góðum samskiptum við arabísk olíuframleiðsluríki og litu á Ísrael sem óþægindi.
Sínaístríðið gaf Dulles tækifæri til að takmarka áhrif Breta í Miðausturlöndum. Þess vegna gekk bandaríska stjórnin til liðs við Khrushchev og fordæmdi hernaðaraðgerðir Englands, Frakklands og Ísraels.
Fyrir vikið beittu Bandaríkin í fyrsta sinn við hlið Sovétríkjanna gegn tveimur aðildarríkjum NATO - Englandi og Frakklandi.
Breskir og franskir stjórnmálamenn voru utan við sig. Þeir töldu að Bandaríkin væru að eyðileggja Vesturlönd. Þeir töldu að ástæðan fyrir þessu væri veikindi John Foster Dulles. Ólíkt forsetanum var hann banvænn. Hann greindist með krabbamein. Veikindin sögðu evrópskir stjórnmálamenn hafa áhrif á getu hans til að taka ákvarðanir.
Shepilov utanríkisráðherra áfrýjaði til formanns öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna með kröfu um að stöðva árásina gegn Egyptalandi.
Á sama tíma var bréfi frá yfirmanni sovétstjórnarinnar Nikolai Bulganin dreift:
„Við erum staðráðin í að mylja niður árásarmennina með valdi og koma á friði í Miðausturlöndum... Ef þetta stríð verður ekki stöðvað getur það haft í för með sér hættu á að stigmagnast í þriðju heimsstyrjöld.“
Skilaboðin til Anthony Eden, forsætisráðherra Bretlands, innihéldu ekki síður ógnvekjandi formúlur:
„Í hvaða stöðu myndi Bretland finna sig ef það yrði ráðist af sterkari ríkjum? En þessi lönd geta til dæmis notað eldflaugavopn.“
Skilaboð Bulganins til Ben-Gurion forsætisráðherra Ísraels sagði:
„Með því að framfylgja vilja einhvers annars, eftir fyrirmælum utan frá, eru ísraelsk stjórnvöld að leika sér á glæpsamlegan og ábyrgðarlausan hátt með örlög heimsins, örlög íbúa þess. Það er verið að sá því hatri á Ísraelsríki meðal þjóða í Austurlöndum, sem getur ekki annað en haft áhrif á framtíð Ísraels og sem mun draga í efa sjálfa tilvist Ísraels sem ríkis.
Þann 10. nóvember birtist yfirlýsing TASS:
„Skýr tjáning um ákafa samúð sovésku þjóðarinnar með egypsku þjóðinni, sem og öðrum þjóðum í Austurlöndum sem berjast fyrir sjálfstæði sínu og frelsi, eru fjölmargar yfirlýsingar sovéskra borgara, þar á meðal er mikill fjöldi af flugmenn, skriðdrekaáhafnir, stórskotaliðsmenn og einnig yfirmenn - þátttakendur í ættjarðarstríðinu mikla, með beiðni um að leyfa þeim að fara til Egyptalands sem sjálfboðaliðar til að berjast ásamt egypsku þjóðinni til að reka árásarmennina úr egypskri jarðvegi.
Leiðtogar Sovétríkjanna lýstu því yfir að ef England, Frakkland og Ísrael, þvert á ákvarðanir Sameinuðu þjóðanna, dragi ekki allt herlið sitt frá egypsku yfirráðasvæði og, undir ýmsum formerkjum, tefja framkvæmd þessara ákvarðana og safna herliði, sem skapar hættu á endurnýjun. hernaðaraðgerðir gegn Egyptalandi, þá munu viðkomandi stofnanir Sovétríkjanna "ekki trufla brottför sovéskra borgara - sjálfboðaliða sem vildu taka þátt í baráttu egypsku þjóðarinnar fyrir sjálfstæði þeirra."
Eftir skarpa yfirlýsingu sovéskra stjórnvalda var sendiherra Ísraels í Washington kallaður til utanríkisráðuneytisins og hann útskýrður með einföldum texta að ef Ísrael hætti ekki að berjast gætu Sovétríkin sannarlega gripið inn í. Þar að auki munu Bandaríkin hætta að hjálpa gyðingaríkinu, SÞ munu beita refsiaðgerðum og Ísrael verður enn að hörfa.
Þetta voru ógnvekjandi vísbendingar og kæruleysislegt bravæði - aðalsmerki erindreks Khrushchevs. Í þágu nýs bandamanns í Miðausturlöndum virðist Nikita Sergeevich vera tilbúinn að gera hvað sem er. Hótanir virkuðu. Vesturlandið hörfaði.
„Þeir segja að Guy Mollet, forsætisráðherra Frakklands,“ sagði Khrushchev, ekki án ánægju, „á þeim tíma hafi ekki farið frá ráðherraráðinu til að gista heima. Þegar hann fékk skilaboðin okkar hljóp hann bókstaflega í símann buxnalaus, í svefnnærfötum, til að hringja í Eden... Hvort sem hann tók upp símann í buxum eða án breytir það ekki kjarna málsins. Aðalatriðið er að tuttugu og tveimur tímum eftir að við fengum viðvörun okkar var yfirgangurinn rofinn.“
Og í Egyptalandi ákváðu þeir að sovéski herinn væri sannarlega tilbúinn að berjast hlið við hlið við þann egypska.
Þann 6. nóvember tilkynnti sovéski sendiherrann Moskvu um nýtt samtal við Ali Sabri, næsta aðstoðarmann Nassers:
„Sabri þróaði ákaft ritgerðina um möguleikann á að gera við flugbrautir á flugvöllum fljótt til að taka á móti flugvélum okkar með sjálfboðaliðum. Bara til að vita að þeir muni koma og við munum gera allt til að undirbúa okkur.
Hann talaði líka um að senda kafbáta hingað, að ströndum Egyptalands, sem hann er viss um að Bretar og Frakkar myndu strax yfirgefa egypskt hafsvæði. Einnig væri hægt að kynna stöðuna á þann hátt að þessir bátar voru keyptir af Egyptum og fylgt til Egyptalands af egypskum liðum...“
Leiðtogar Moskvu voru undrandi að sjá að Nasser tók yfirlýsingu Sovétríkjanna alvarlega og fór að krefjast sendingar sjálfboðaliða. Khrushchev og hringur hans lentu í óþægilegum aðstæðum. Og Egyptar þrýstu: Hvenær munt þú loksins uppfylla loforð þitt?
Utanríkisráðherra varð að réttlæta sig.
Hinn 4. desember sendi Shepilov sendiherranum í Kaíró í síma: útskýrðu fyrir Nasser að í Moskvu „hafðu þeir fyrst og fremst gengið út frá löngun til að veita Egyptum siðferðilegan og pólitískan stuðning... Það er óviðeigandi að framkvæma þessa ráðstöfun frá sjónarhóli Egyptalands sjálfs. .”
Það er ómögulegt, hélt Shepilov áfram, að uppfylla loforð um loftvernd fyrir egypsku hermennina: „Nasser, sem hermaður, skilur vissulega að loftvernd krefst viðeigandi bækistöðva nálægt Egyptalandi, sem Sovétríkin hafa, eins og kunnugt er, ekki. .”
Þann 9. desember var opinber skýring birt í Moskvu:
„TASS hefur heimild til að lýsa því yfir að alger brottflutningur breskra, franskra og ísraelskra hermanna frá Egyptalandi fjarlægir að sjálfsögðu spurninguna um að sovéskir sjálfboðaliðar fari til Egyptalands.
Kaíró var móðgaður yfir því að Moskvu sendi ekki her sinn til að aðstoða egypska herinn. Og almennt var stuðningur Sovétríkjanna talinn ófullnægjandi á dögum hinna hrikalegu sprengjuárása Englendinga og Frakka og sókn Ísraela.
En Moskvu fann leið til að bæta skap egypskra leiðtoga. Þann 31. desember gaf Shepilov sendiherrann brýn fyrirmæli um að heimsækja Nasser eða Ali Sabri og tilkynna þeim að Moskvu telji mögulegt að hefja aftur birgðir af hergögnum til Egyptalands til að bæta upp tapið sem þeir urðu fyrir í stríðinu.
Sínaístríðið, minntist Khrushchev, breytti hlutverki Sovétríkjanna í Miðausturlöndum:
„Það var áður fyrr að þetta svæði tilheyrði Englandi. Það var ekki fyrir ekkert að þegar Farouk Egyptalandskonungur sneri sér til Stalíns með beiðni um að gefa vopn til að berjast gegn Englandi, neitaði Stalín, og lýsti þeirri skoðun að þar væri áhrifasvæði Stóra-Bretlands og við ættum ekkert mál að reka þar í nefið.
Við töluðum opinberlega gegn árásarmönnum, hótuðum þeim sjálf og lýstum því yfir að við getum ekki verið áhugalaus og hlutlaus. Nú er tekið tillit til okkar í Miðausturlöndum.
Sovétríkin voru á varðbergi gagnvart Nasser í nokkurn tíma eftir sigurinn 1956, en studdu hann á sama tíma og buðu honum næg vopn. Þeir seldu Egyptalandi flotavopn, tundurskeytabáta og jafnvel flugvélar. Öll vopn - handvopn, stórskotalið, skriðdrekar, flugvélar, herskip flotans - voru seld í magni sem Nasser þurfti.“
Hinn 11. janúar 1957 fjallaði forsætisnefnd miðstjórnarinnar um útvegun hergagna og eigna til Egyptalands.
Khrushchev spurði spurningu:
— Ætlum við að taka þátt í að veita Egyptalandi aðstoð? Þetta mál er heitt.
Mikojan og Shepilov töluðu fyrir birgðum.
Formaður ráðherraráðsins Bulganin var ruglaður með mælikvarða:
— Átta hundruð milljónir rúblna er há upphæð. Kannski að minnsta kosti skipta því niður í áföng?
Þrjátugasti og fyrsta janúar komumst við að lokaákvörðun: að verða við beiðnum egypsku forystunnar.
Ákvörðunin um að taka þátt í hernaðaraðgerðunum á Sínaí voru kannski stærstu mistök ísraelskra stjórnvalda. Ísraelski varnarliðið veitti egypska hernum enn einn ósigurinn. En þetta dró ekki úr spennunni í Mið-Austurlöndum heldur eyðilagði sambandið við Sovétríkin algjörlega.
Þann 26. janúar 1957 skrifaði Abramov sendiherra í Ísrael minnismiða til Zorin aðstoðarutanríkisráðherra:
„Þann 6. nóvember 1956, í tengslum við árás Ísraela á Egyptaland, fékk ég fyrirmæli um að fara tafarlaust til Moskvu. Sama dag fór ég frá Ísrael.
Þann 14. desember, þegar stríðsátökum var hætt og Ísrael tók að draga herlið sitt frá egypsku yfirráðasvæði, ákvað yfirvöld að snúa aftur til Ísraels. Brottför var áætluð 26. desember...
Í lok desember, þegar ljóst var að Ísraelar fresta vísvitandi brottflutningi hersveita sinna frá egypskri yfirráðasvæði, var ákveðið að fresta brottför minni um tvær vikur - til 8.-10. janúar. Síðan þá hefur brottfarardagur ekki verið ákveðinn...
Brottför mín til Ísraels á næstunni er varla ráðleg, þar sem við núverandi aðstæður mætti líta á það í arabalöndum sem óbeint samþykki fyrir innlimun Ísraels. Á sama tíma er líka ólíklegt að brottför verði frestað um langan tíma.
Með hliðsjón af ofangreindu væri rétt að leysa mig frá störfum sem sendiherra í Ísrael með því að upplýsa ísraelsk stjórnvöld. Ekki ætti að skipa nýjan sendiherra í Ísrael fyrr en ástandið breytist.“
Þann tuttugasta og áttunda, fimmtíu og sjö, hófst málshöfðun Sovétríkjanna í Ísrael N.I. Klimov sendi athugasemd til yfirmanns Miðausturlandadeildar utanríkisráðuneytisins, Zaitsev:
„Ísrael hefur sannað að það getur ráðist á nágrannalönd Araba hvenær sem það hentar. Einnig ber að hafa í huga að Ísrael hefur umtalsvert vísindastarfsfólk og viðeigandi búnað til að undirbúa og framkvæma bakteríufræðilegar árásaraðferðir.
Undanfarna fjóra mánuði hafa allt að átta þúsund gyðingar - brottfluttir frá Póllandi - komið til Ísraels. Þeirra á meðal eru fyrrverandi starfsmenn pólska innanríkisráðuneytisins, leyniþjónustu hersins, öryggismál ríkisins, framúrskarandi vísindamenn, þar á meðal kjarnaeðlisfræðingar og frægir bakteríufræðingar.
Búist er við að umtalsverður fjöldi gyðinga frá Ungverjalandi komi þangað á næstunni, þar á meðal frægir vísindamenn og þekktir læknar. Ísrael fær umtalsverðan liðsauka til að sinna undirróðursstarfi gegn Sovétríkjunum og sósíalísku ríkjunum, sem og gegn nágrönnum sínum.“
Slík skilaboð voru viðbótarrök gegn brottflutningi gyðinga frá Sovétríkjunum.
 
Shepilov kemur í stað Gromyko
Í Moskvu hafa miklar breytingar orðið á utanríkisráðuneytinu. Það var vitað að ráðherra Shepilov líkaði ekki við Gromyko. Hinum opna, glaðlega Dmitry Trofimovich líkaði ekki leiðinlegur fyrsti varamaður. Skrifstofa hans bjóst við að Andrei Andreevich væri við það að vera fjarlægður.
Gromyko, segja þeir, hafi þegar byrjað að leita að stað við Vísindaakademíuna. Meðan hann starfaði sem sendiherra í London skrifaði hann bókina „The Export of American Capital. Frá sögu bandarísks fjármagnsútflutnings sem tæki til efnahagslegrar og pólitískrar útrásar." Hann gaf bókina út undir dulnefninu G. Andreev. Árið 1956 veitti Fræðaráð Moskvuháskólans honum doktorsgráðu í hagfræði. Þannig að stöðurnar fyrir umskipti yfir í vísindastarf voru undirbúnar. En það tókst.
Kólnun hófst á milli Khrushchev og Shepilov. Þar að auki, Shepilov, sem greinilega skildi ekki hversu fljótt eðli Nikita Sergeevich var að breytast, hélt áfram að rífast við Khrushchev.
Þann 14. febrúar 1957 hætti Shepilov að vera utanríkisráðherra. Daginn eftir kom Andrei Andreevich Gromyko í hans stað.
Þeir segja að Krústsjov hafi verið dreginn frá því að gera Gromyko að ráðherra, þeir töluðu litlu máli um hann: frumkvæðisleysi, sljór. En Nikita Sergeevich ætlaði sjálfur að takast á við utanríkisstefnuna og sneri andmælum til hliðar: „Miðstjórnin ákveður stefnu. Jafnvel ef þú skipar formann samyrkjubúa í þetta embætti mun hann fara að fylgja sömu línu.“
Þann 9. maí sendi Abramov sendiherra Ísraels ítarlega athugasemd til nýja utanríkisráðherrans Gromyko. Hún var algjörlega á móti Ísrael. En meðal tillagna sendiráðsins voru tvær grundvallaratriði:
„...Að birta grein í sovéskum blöðum í náinni framtíð um átök araba og Ísraela, þar sem skýrt er frá afstöðu okkar, einkum afstöðu okkar til málsins um tilverurétt Ísraels...
Sendiráð Sovétríkjanna í arabalöndum leitast við að stöðva aðgerðir fedayeen gegn Ísrael, með þeim leiðum sem þeim standa til boða, og ýta einnig undir nauðsyn þess að halda áfram stefnu í átt að friðsamlegri sambúð arabaríkja við Ísrael.
Af og til minnti sovésk diplómatía á tilverurétt gyðingaríkis. En enginn ætlaði að ræða við arabalönd um að stöðva hryðjuverkastarfsemi gegn Ísrael. Morð á almennum borgurum voru talin „réttlát barátta palestínsku þjóðarinnar fyrir réttindum sínum“. Þar að auki munu palestínskir vígamenn fljótlega byrja að fá sovéska hernaðaraðstoð. Og mikill tími mun líða áður en landið okkar sjálft stendur frammi fyrir sömu hryðjuverkamönnum.
Þann 23. maí sagði Abramov, aftur til Gromyko um ástandið í landinu, og sagði:
„Fréttastofan okkar og útvarp ýkja að okkar mati nokkuð hlutverk Ísraels og átaka Ísraela og Araba í Miðausturlöndum og í heimspólitík og gefa Ísrael óhóflega athygli.
Skemmst er frá því að segja að á síðustu fimm mánuðum hafa meira en tugur greina og fimmtíu og átta TASS bréfaskriftir birst um hann á síðum Pravda og Izvestia einni saman – meira en um Tyrkland og Ítalíu samanlagt.
Mjög oft eru upplýsingar okkar um Ísrael og stefnu þess byggðar á óstaðfestu efni frá arabísku pressunni. Til dæmis var dæmi um að dagblöð okkar greindu frá eyðingu 193 arabískra þorpa í Ísrael, þegar í raun og veru var ekki og var aldrei jafn mörg arabísk þorp í Ísrael. Tilkynnt var um skotárás á mótmæli gegn stríðinu í Tel Aviv, þar sem meira en hundrað manns eru sagðir hafa verið drepnir og særðir. Þetta var reyndar ekki heldur...
Einnig var greint frá óstaðfestum upplýsingum um hegðun ísraelskra hermanna á Sínaí-skaga, á Gaza-svæðinu, rangar staðreyndir um stríð Ísraels og arabaríkja á árunum 1948-49 o.fl.
Sumar þessara staðreynda voru birtar, að því er virðist í tilgangi rangra upplýsinga, en náðu ekki markmiðinu, þar sem þær voru ekki alltaf trúverðugar. Til dæmis var skýrsla í Pravda 17. maí um samkomulag Ísraela og Jórdaníu um afhendingu ísraelskra vopna til Amman ósannfærandi. Það vakti aðeins eitraða athlægi ísraelskra fjölmiðla.“
Með öðrum orðum, sovéskir diplómatar vissu vel að sovéskur áróður, þegar talað var um Ísrael, var stöðugt að ljúga. En enginn fór að leiðrétta blaðamenn, því þeir fóru alltaf eftir fyrirmælum miðstjórnar flokksins. Í nokkra áratugi máluðu sovéskir fjölmiðlar gyðingaríki vísvitandi í ógeðslegustu litum. Þar að auki, þegar þeir skrifuðu um Bandaríkin eða Vestur-Þýskaland, sem einnig voru meðal óvinanna, urðu þeir að gæta einhvers konar velsæmis. Maður gat ekki staðið við athöfn með Ísrael og skrifað hvað sem maður vildi.
En í samtölum við Ísraela viðurkenndu sovéskir stjórnarerindrekar aldrei að sovéskir blaðamenn væru að skrifa lygar. Golda Meir, utanríkisráðherra Ísraels, bauð Abramov sendiherra. Hún vildi tala um hvers vegna samskipti landanna tveggja eru ekki endurreist? Hvers vegna hættu Sovétríkin viðskiptum við Ísrael, en héldu áfram viðskiptum við England og Frakkland, þó að þeir hafi einnig tekið þátt í stríðinu við Egyptaland?
Hún byrjaði líka að tala um hvernig sovésk dagblöð skrifa um Ísrael.
„Fyrir tveimur dögum greindi sovéska dagblaðið Izvestia frá nýju landamæraatviki við landamæri Sýrlands og Ísraels,“ sagði Golda Meir reiðilega. — Í seðlinum segir að ísraelskir hermenn hafi hafið skothríð með þeim afleiðingum að sýrlenskur hermaður særðist. Þetta var flokkað sem árás Ísraela. Í raun og veru var það yfirgangur Sýrlendinga, þar sem Sýrlendingar drápu ísraelska konu frá landamæraþorpi. Izvestia minntist ekki einu sinni á þetta morð. Slík hlutdrægni kemur nokkuð oft fram í sovéskum blöðum. Þetta á sérstaklega við um símaupplýsingar, þó að það sé fréttaritari TASS í Ísrael sem ætti að geta upplýst Moskvu rétt um atburðina sem eiga sér stað í Ísrael.
Sovéski sendiherrann hafnaði auðvitað strax ásökunum um hlutdrægni sovéskra blaðamanna, sem hann upplýsti Moskvu stoltur um:
— Hvað varðar kröfurnar á hendur sovésku pressunni, sagði ég að ég gæti ekki verið sammála þeim. Ég get viðurkennt að í sumum nótum sem fengin eru að láni frá erlendum blöðum geta stundum verið smávægilegar ónákvæmni sem erlend blöð bera ábyrgð á. En almenn stefna og allar nauðsynlegu staðreyndir sem blaðamenn okkar segja frá eru alltaf réttar. Staðreyndirnar sem birtar voru í Izvestia byggðar á efni úr sýrlenskum blöðum eru einnig settar fram á réttan hátt.
Gromyko minntist þess ekki lengur að hann hefði einu sinni talað úr ræðustól Sameinuðu þjóðanna til varnar gyðingaríki. Þegar hann kom á fund allsherjarþingsins í október 1957 talaði Gromyko um annað. Í orðum hans var ógn sem var óhugsandi í samskiptum við önnur lönd, jafnvel þau sem voru kölluð „heimsvaldastefna“ í Moskvu:
— Ísrael hugsar lítið um hvernig frekari þróun þess er hugsuð, og tilvist þess sem ríki... Svo virðist sem Ísrael sé að skera af greininni sem það situr á.
Allt aðrar ræður heyrðust í samtölum við egypska samstarfsaðila.
Þann 2. nóvember tóku Khrushchev og Malinovsky varnarmálaráðherra á móti stríðsráðherra Egyptalands, Abd-el Hakim Amer hershöfðingja. Í fyrsta lagi fordæmdu þeir vestræna heimsvaldasinna í sameiningu. Síðan hélt Amer áfram að beiðnum:
— Efnahagsleg tækifæri leyfa Egyptum ekki að auka herafla sinn. Hvað varðar vopn og skotfæri þá fengu Egyptaland þau frá Sovétríkjunum og Tékkóslóvakíu. Hins vegar hafa egypsk stjórnvöld miklar áhyggjur af loftvarnamálum.
Khrushchev spurði:
— Tókst Egyptum að skjóta niður einhverja óvinaflugvél meðan á árás Englendinga, Frakka og Ísraela stóð?
„Í upphafi stríðsins skutum við niður átta franska „herra“ með loftvarnarbyssum,“ svaraði Amer stoltur. — Í tveimur loftbardögum missti egypskt flug ekki eina flugvél. Kannski ætti að senda sovéska sérfræðinga til Egyptalands til að koma á loftvörnum?
Khrushchev lofaði að halda áfram að veita Egyptalandi aðstoð, vinna með og eiga viðskipti við það:
— Sovétríkin hafa ekki frjálsan gjaldeyri, en í skiptum fyrir egypskar vörur eru þau tilbúin að selja vörur sínar til Egyptalands. Sovétríkin hafa lifað án dollara í fjörutíu ár og, eins og þú sérð, án dollara hafa þau náð miklum árangri á sviði efnahags-, menningar- og hernaðarsamvinnu.
Khrushchev lofaði að gefa forsætisnefnd miðstjórnar og ríkisstjórnar skýrslu um þau mál sem Egyptaland vék að og ræða allt sérstaklega á næsta fundi. Hann sagði að ef gagnkvæmt samband myndist á milli Sovétríkjanna og Egyptalands, „munu heimsvaldamenn ekki geta gert neitt“:
„Bandaríkin eru líka að loka á okkur til að útvega ekki tæknibúnað, en eins og þú sérð skilaði þetta þeim ekki jákvæðum árangri. Þeir vildu verða fyrstir til að skjóta gervihnöttum frá jörðu á loft og höfðu þegar nefnt hann „Vanguard“, en þessi „Vanguard“ er enn einhvers staðar á bandarískum rannsóknarstofum og gervihnötturinn okkar hefur flogið í langan tíma.
„Við yrðum ánægðir,“ sagði Amer, „ef þú, en ekki Bandaríkjamenn, væruð fyrstir til að komast til tunglsins.
„Nú komast þeir ekki fyrst,“ sagði Khrushchev öruggur, „en ef þeir borga vel fyrir miðana getum við tekið þá sem farþega.
Talandi um geiminn féll Nikita Sergeevich í sjálfsánægju. Hann spurði egypska gestinn:
— Hvernig tekst almenningur á við loftslagið í Moskvu?
„Dásamlegt,“ svaraði Amer glaðlega. „Ég vona að það verði gott veður á meðan skrúðgöngunni stendur, sem gerir þér kleift að sjá allt skýrt.
„Það veltur ekki á okkur,“ yppti Khrushchev öxlum.
Og loksins greip Malinovsky varnarmálaráðherra, sem hafði þagað það sem eftir var tímans, inn í samtalið:
„Á skrúðgöngudeginum eru jafnvel himnarnir góðir við okkur.
Hinn 7. nóvember sagði Amer við Vladimir Semyonov aðstoðarutanríkisráðherra að hann vildi halda áfram samtölum og tilgreina sérstaklega beiðnir Egyptalands; nítjánda nóvember verður hann að snúa aftur til Egyptalands.
Þann 13. nóvember tók Khrushchev aftur á móti egypska ráðherranum. Með honum kom yfirmaður ríkisstjórnarinnar Bulganin, varamenn hans Anastas Ivanovich Mikoyan og Mikhail Georgievich Pervukhin (hann var einnig formaður ríkisnefndar um ytri efnahagstengsl) og auðvitað Malinovsky marskálkur.
Khrushchev sagði að Sovétríkin væru reiðubúin að veita Egyptum sex hundruð milljón rúblur lán til að greiða fyrir framboð á sovéskum vélum og búnaði.
Amer byrjaði að þakka honum, en viðurkenndi að það væri erfitt fyrir hann að ná áttum og komast að því hversu mikið sex hundruð milljónir rúblur myndu vera í egypskum pundum.
Egypski sendiherrann í Moskvu útskýrði að þetta væri um það bil fimmtíu og fimm milljónir egypskra punda. Mikoyan staðfesti að sendiherrann hefði rétt fyrir sér og Bulganin, eins og fyrrverandi stjórnarformaður ríkisbankans, sagði þungt:
- Þetta eru hundrað og fimmtíu milljónir Bandaríkjadala.
Amer hershöfðingi byrjaði strax að tala um aðferðir og tímasetningu endurgreiðslu lánsins:
— Við viljum hafa lengri lánstíma.
Khrushchev reyndi að hefta matarlyst sína:
- Okkur skilst að þú myndir vilja fá lán oftar, kannski fimm sinnum, og þá værir þú ánægðari, en við verðum alltaf að sýna hlutföllum bæði okkur og þér.
Mikoyan vakti athygli egypska gestsins á því að umrædd upphæð innifelur ekki hernaðaraðstoð. Egyptaland mun fá vopn sérstaklega.
„Við skammast sín fyrir að biðja um meiri hjálp,“ sagði Amer fallega, „en við vonum samt að Sovétríkin mæti okkur á miðri leið. Erfiðleikar okkar eru mjög miklir. Hvað hernaðarmálin varðar, þá vildi ég, sem hermaður, að allar byssur í heiminum væru í Egyptalandi, en við skiljum að efnahagsástand okkar gerir það ekki mögulegt að hafa allt sem við þurfum núna.
Amer taldi upp forgangsþarfir:
„Loftvarnir okkar eru viðkvæmustu. Við verðum líka að geta tekið við flugvélum inn á flugvelli okkar og herskipum inn í hafnir okkar. Við höfum ekki gleymt því að árið '56, þegar mikill fjöldi sjálfboðaliða í þínu landi lýsti yfir vilja til að veita Egyptalandi aðstoð, vorum við ekki reiðubúin að nota hana. Ég bið þig um að veita okkur lán, til að útvega vopn á lægsta verði, sem væri nánast táknrænt í eðli sínu.
„Vinsamlegast ekki móðgast,“ svaraði Khrushchev, „ef ég segi að þú ættir ekki að vera gráðugur, jafnvel þótt þeir gefi þér vopn ókeypis. Vegna þess að auk vopna þarftu að hafa hermenn, klæða þá, setja þá í skó, gefa þeim, setja þá í kastalann.
Nikita Sergeevich reyndi á myndrænan hátt að sannfæra Egypta um að stilla matarlyst sína í hóf:
— Í Rússlandi hafa menn nú í mörg ár sungið lag um Ermak, sigurvegara Síberíu. Ermak lagði undir sig Síberíu og setti hana undir stjórn rússneska keisarans. Fyrir þetta gaf konungur Ermaki góðan póst að launum. Ermakur var ánægður með gjöfina, en þegar óvinurinn réðst á lið hans hljóp hann inn í Irtysh í keðjupósti sínum og drukknaði. Gjöf konungs reyndist vera lóð fyrir Ermak og dró hann til botns...
Amer brosti, þakkaði Khrushchev fyrir dýrmæt ummæli hans, lofaði að fylgja orðum hans og bað strax um að endurskoða málið um að auka aðstoð við Egyptaland.
„Við skulum stoppa þar í bili,“ stöðvaði Khrushchev hann. „Vinsamlegast hafðu í huga að þetta er ekki síðasti fundurinn, heldur aðeins byrjunin.
Nikita Sergeevich talaði mjög hreinskilnislega, án þess að draga orð í belg, en liturinn á ræðu hans hvarf líklega í þýðingu:
„Þú ert ungt fólk, þú hefur mikinn styrk og þú vilt grípa hann í einu. Nú er aðalatriðið að auka hagkerfið. Þetta er auðvitað ekki auðvelt mál. Þú hefur ekki hafið framkvæmdir ennþá, en þú hefur nú þegar mikla matarlyst. Matarlyst fylgir auðvitað matnum en í bili ættum við að byrja á nauðsynlegum hlutum. Það er góð regla í læknisfræði. Ef einstaklingur hefur verið vannærður í langan tíma ætti ekki að gefa honum mikið af mat - það er skaðlegt. Þú getur sagt að ég sé að segja þér ævintýri og þú þarft peninga, meiri peninga...
Nikita Sergeevich, eins og venjulega eftir alvarlegar samningaviðræður, laðaðist að minningum:
— Ég mundi eftir einum þætti úr borgarastyrjöldinni sem Mikoyan sagði. Ég var í einni af einingum 11. hersins, sem var staðsett nálægt Kutaisi. Einn daginn þurfti ég að fara í stjórnmáladeildina. Það var mikið af veggjaglösum á hótelinu svo ég ákvað að gista á stöðinni. Um nóttina ruddist sveit armenskra hermanna inn í garðinn. Sem æsingamaður talaði ég við þá. Þeir hlustuðu, en trúðu ekki á mat á ástandinu í Tyrklandi. Þegar þeim var lokið þakkaði einn honum fyrir samtalið, en „það verður að slátra Tyrkjum“. Ég byrjaði aftur að segja þeim að í Tyrklandi eru bændur, verkamenn, landeigendur og fjármagnseigendur og þú getur ekki komið eins fram við alla. Hermennirnir voru sammála öllu en „þarf enn að slátra Tyrkjum“. Amer hershöfðingi er því sammála okkur í öllu en segir samt að það þurfi að gefa meira fé...
Samtalið stóð í tvær klukkustundir. Síðan bauð Khrushchev egypsku sendinefndinni í hádegismat.
 
Milli Nasser og kommúnista
Sovéskir stjórnarerindrekar voru vakandi fyrir því að arabalönd næðu ekki undir neinum kringumstæðum að nálgast vesturveldin, jafnvel þótt þau byðu eitthvað sanngjarnt.
Þann 17. desember 1957 tók Khrushchev á móti Khaled al-Azem varaforsætisráðherra Sýrlands.
Nikita Sergeevich hræddi gestinn með tilþrifum óvina sinna og útskýrði á hugvitssamlegan hátt að Sýrlendingar ættu aðeins einn vin - Sovétríkin. Khrushchev sagði að Moskvu fylgdist með því hvernig Tyrkir væru að skipuleggja árásir gegn Sýrlandi:
„Bandaríkjamenn verða hissa á því að við vitum nákvæmlega áætlanir þeirra. Við þekkjum allar ákvarðanir tyrkneska herforingjans um að undirbúa árás á Sýrland. Hættan var mikil... Við vitum að þegar Bandaríkin yfirgáfu hernaðaraðgerðir gegn Sýrlandi samþykktu Líbanon, Sádi-Arabía, Jórdanía og Írak að útrýma núverandi sýrlensku ríkisstjórninni. Þeir úthlutaðu háu fé til að berjast gegn Sýrlandi. Hryðjuverkaaðgerðir gegn leiðtogum lands þíns voru fyrirhugaðar...
Al-Azem varð fljótlega forsætisráðherra og naut virkan stuðning sýrlenskra kommúnista.
Sérstaklega erfiðir leikir voru spilaðir gegn Nasser.
Árið 1956 gaf Forlagið Foreign Literature Publishing út þunnan bækling eftir Nasser sem ber titilinn „Heimspeki byltingarinnar“. Þetta var þýðing úr ensku.
Bæklingurinn var ætlaður þröngum hópi flokks- og hugmyndafræðilegra embættismanna og var sendur út samkvæmt sérstökum lista sem miðstjórn samþykkti.
Nasser var enn lítt þekktur, svo forlagið taldi nauðsynlegt að kynna hann:
„Höfundur bæklingsins er forsætisráðherra Egyptalands og yfirmaður byltingarráðsins. Hann var einn af stofnendum neðanjarðar þjóðrækinna samtakanna „Officers of Freedom“, sem 23. júlí 1953 framkvæmdu valdarán í Egyptalandi og boðuðu lýðveldi.
Byggt á baráttunni gegn sameiginlegum óvini - Ísrael - reyndi Nasser að sameina öll arabalönd undir hans stjórn. Hann sá sjálfan sig í höfuðið á risastóru arabaríki sem nær frá Níl til Efrat. Af einhverjum ástæðum voru aðrar arabaþjóðir ekkert að flýta sér að komast undir stjórn Nassers, sem kom honum óþægilega á óvart.
Í bókinni kvartaði Nasser oft yfir því að hann væri ófær um að sameina Egypta:
„Ef ég væri spurður hvað ég vil helst, myndi ég strax svara: „Að heyra að minnsta kosti einn Egypta tala sanngjarnt um annan; að sjá að minnsta kosti einn Egypta sem ver ekki allan tíma sinn í tilhneigingu gagnrýni á hugmyndir annarra; að trúa því að það sé að minnsta kosti einn Egypti sem er tilbúinn að opna hjarta sitt fyrir fyrirgefningu, umburðarlyndi og kærleika til Egyptalandsbræðra sinna.“
Í Moskvu voru þeir hræddir við að sakna Nassers, þeir óttuðust að hann gæti farið yfir til hliðar vesturs hvenær sem er.
Í desember 1957 var sent miðstjórninni minnisblað „Um aðgerðir sem miða að því að efla áhrif okkar í Egyptalandi og koma í veg fyrir tilraunir Nassers forseta til að komast nær Bandaríkjamönnum á grundvelli þess að styrkja stöðu afturhaldshópa í arabalöndum, einkum í Sýrland“:
Í seðlinum stóð:
„Nasser er að reyna að halda áfram þeirri línu að nýta sér mótsagnirnar á milli heimsbúðanna tveggja, þiggja efnahagslega og hernaðaraðstoð frá Sovétríkjunum og öðrum sósíalískum löndum og á sama tíma leitast við að breyta viðhorfi til hans af hálfu Bandaríkjanna. og önnur vestræn ríki, og lögðu í samningaviðræðum við Vesturlönd áherslu á fjandskap sinn í garð kommúnisma og reiðubúinn til að þjóna Vesturlöndum í baráttunni gegn kommúnistum í austri Araba.
Innanríkisstefna Nassers hefur að undanförnu einkennst af auknum vangaveltum með slagorðunum um að byggja upp „lýðræðislegan sósíalisma“ og „samvinnufélag“ í Egyptalandi og samtímis harðnandi ofsóknum á hendur kommúnistum og vinstrisinnuðum, auk aukinnar ritskoðunar lögreglu og aðgerða gegn vaxandi áhrif Sovétríkjanna meðal egypskra íbúa.
Nýlega fór Nasser sjálfur að leita eftir sambandi við Bandaríkjamenn og heldur ekki eins og áður nánum tengslum við sovéska sendiráðið í Kaíró...“
Leiðtogar Sovétríkjanna vissu ekki hvernig þeir ættu að bregðast við handtöku kommúnista í Egyptalandi. Formlega hefðu þeir átt að mótmæla og leita eftir lausn þeirra. Í meginatriðum var Nasser miklu mikilvægari fyrir Moskvu en veiki egypski kommúnistaflokkurinn. Þegar nauðsyn krefur vissu sovézkir leiðtogar hvernig þeir ættu ekki að vera dogmatískir og lokuðu augunum fyrir eyðileggingu félaga í alþjóðlegu kommúnistahreyfingunni.
Í október 1941, í stað Kommúnistaflokks Írans, sem yfirvöld höfðu bannað tíu árum áður, var Þjóðarflokkur Írans, Tudeh, stofnaður. Það starfaði neðanjarðar og naut fulls stuðnings miðstjórnar CPSU. En um miðjan fimmta áratuginn hætti Tudeh nánast að gefa peninga vegna þess að leiðtogar Sovétríkjanna komu á sambandi við írönsk stjórnvöld.
Árið 1956 kom Shah Írans, Mohammad Reza Pahlavi, til Moskvu með Shaheen Soreyya.
Shah, eins og hann skrifar í endurminningum sínum, talaði nokkuð skarpt: „Ég minnti gestrisna gestgjafana á að Rússar hefðu í nokkrar aldir verið stöðugt að reyna að komast í gegnum Íran til suðurs. Árið 1907 fóru þeir inn í Íran. Í fyrri heimsstyrjöldinni reyndu þeir aftur að taka yfir landið okkar. Árið 1946 var stofnuð brúðustjórn til að rífa ríkasta héraðið, Aserbaídsjan, frá Íran.
Khrushchev og Shepilov svöruðu að þeir bæru enga ábyrgð á því sem gert var áður en þeir tóku við forystu í landinu. Krústsjov vildi draga línu undir það gamla. Og írönsku kommúnistar misstu stuðning sinn...
Í febrúar 1958 sameinuðust Sýrland og Egyptaland og mynduðu Sameinuðu arabísku lýðveldið. Þetta var gert með víðtækum markmiðum. Nasser lýsti því yfir að öll arabalönd gætu gengið í nýja ríkið.
Sovétríkin voru ekki ánægð með sameiningu landanna tveggja. Í Sýrlandi var kommúnistaflokkurinn undir forystu Khaled Baghdash að styrkjast og því opnuðust tækifæri til að hafa áhrif á sýrlensk stjórnmál.
„Við sáum ekki framfarir í sameiningunni,“ rifjaði Khrushchev upp, „Sýrland var borgaralegt og lýðræðislegt land með löglegum kommúnistaflokki, þar var komið á fót þingræði að frönskum stíl. Þar voru aðstæður fyrir framsækna hópa betri en í Egyptalandi. Það var ekkert lýðræði í Egyptalandi. Ofurstar undir forystu Nassers réðu...
Í blöðum voru leiðtogar Sovétríkjanna ekki á móti stefnu Nassers, vildu ekki fjarlæga hann, en þeir studdu hann ekki heldur. En þeir studdu Baghdash og Bagddash barðist, eftir því sem Sýrlenski kommúnistaflokkurinn hafði styrk, gegn sameiningu við Egyptaland... Afstaða okkar móðgaði Nasser og var honum ekki í hag hjá okkur.“
Yfirmaður Júgóslavíu, Josip Broz Tito, var dyggur stuðningsmaður Egyptalandsforseta. Þegar hann kom til Moskvu fór hann að tala um ástandið í Egyptalandi og talaði vel um Nasser. Khrushchev lýsti yfir undrun sinni:
„Ég skil ekki ræður hans; það er erfitt að átta sig á hvað hann vill. Hann talar fyrir því að skapa framsækið kerfi. En hvernig? Hann snertir ekki borgarastéttina, hann snertir ekki bankana. Það er enn erfitt fyrir okkur að leggja mat á hvers konar stefna þetta er, hvaða markmið er verið að setja fyrir landið.
„Nasser er enn mjög ungur maður, pólitískt óreyndur,“ útskýrði Tito rausnarlega gjörðir sínar. „Auk þess er hann hermaður. Hann hefur góðan hug en hefur ekki enn fundið traustan fót. Einhvers staðar þurfum við að hemja það og styðja það einhvers staðar. Þú getur samið við hann...
„Ég og Nasser,“ sagði Khrushchev, „áttu frekar flókið samband. Við veittum Egyptalandi aðstoð sem þjóð sem barðist fyrir sjálfstæði sínu, fyrir frelsun frá nýlenduherrunum. Við seldum þeim vopn og aðstoðuðum þá á allan mögulegan hátt til að komast áfram. En við áttum líka mikinn ágreining um málefni af pólitískum og hugmyndafræðilegum línum...
Kommúnistarnir sem Nasser greindi frá voru allir í fangelsi. Kommúnistaflokkurinn var neðanjarðar. Frá sjónarhóli kommúnískrar hugmyndafræði okkar, rak hann andkommúníska afturhaldsstefnu. Það er ekki hægt að segja að við höfum séð í Nasser þann sem egypska þjóðin þarfnast að okkar mati, en við trúðum því að á þeim tíma væri enginn framsæknari maður þar...“
Sameinaði kommúnistaflokkurinn var stofnaður í Egyptalandi aðeins í janúar 1958, en var í ólöglegri stöðu. Nasser lokaði augunum fyrir tilvist hennar með því skilyrði að kommúnistar myndu styðja ríkjandi stjórn. En eftir nokkra mánuði var allt búið.
Sameining Egyptalands og Sýrlands vakti andstöðu sýrlenskra kommúnista. Nasser skipaði að takast á við kommúnista. Flokksforystan var fangelsuð, aðeins fáum tókst að flýja til útlanda. Eins og einn sagnfræðingur orðaði það fór skipulögð kommúnistastarfsemi í Egyptalandi á þessum árum aðeins fram í fangelsum og fangabúðum.
Khrústsjov gaf Nasser í skyn að sama hversu mikið hann vildi gæti hann ekki komið til Egyptalands á meðan svo margir kommúnistar þjáðust í fangelsi. Nasser fyrirskipaði að þeir yrðu látnir lausir.
Mohamed Hassanein Heikal, vinur og trúnaðarmaður forsetans, birti grein þar sem hann sagði að kommúnismi í Egyptalandi hefði mistekist vegna þess að hann hefði verið einangraður frá þjóðarhreyfingunni.
Gamal Abd-al Nasser kom fyrst til Sovétríkjanna í apríl 1958. Krústsjov vildi hitta manninn sem hann hafði heyrt svo mikið um og fór með egypska forsetanum til Novo-Ogarevo og tók aðeins með sér þýðanda. Við töluðum saman einn og einn.
„Nasser hafði góð áhrif á mig: ungur maður, safnaður, greindur, með sigurbros,“ sagði Nikita Sergeevich síðar. „Mér líkaði við hann, ef við tölum um eingöngu persónuleg áhrif.
Að sögn Khrushchev hegðaði Nasser sig af öryggi meðan á samtalinu stóð og sýndi stundum árásargirni. Honum var misboðið að fyrir Moskvu væri álit leiðtoga sýrlenskra kommúnista, Bagdash, mikilvægara en álit egypska forsetans:
- Hvers vegna styður þú Bagdash? Viltu að Bagdash leiði okkur? Við munum ekki þola þetta, það er einfaldlega ómögulegt...
Hann sagði að leiðtogar Sovétríkjanna skildu ekki málefni araba og væru á rangri leið og horfðu á sameiningu ekki með eigin augum, heldur augum Bagdash, sem gengur út frá þröngri pólitískri afstöðu.
Nasser sagði ljóst að sameining Egyptalands og Sýrlands væri aðeins byrjunin. Þeir munu fá til liðs við sig önnur arabalönd, sem verða að verða eitt.
Khrushchev stóð fyrir sínu:
- Þú munt sjá eftir sameiningunni síðar, Sameinuðu arabísku lýðveldið mun falla í sundur.
Samningaviðræður stóðu yfir í allan dag. Þau borðuðu undir berum himni á ströndinni. Það var gott sumarveður allan daginn. Þessi fundur lagði grunninn að góðu persónulegu sambandi.
Þrjátuga apríl tók á móti egypsku sendinefndinni af Khrushchev, fyrsti staðgengill hans í ríkisstjórninni Mikojan, formaður forsætisnefndar Æðsta Sovétríkjanna í Sovétríkjunum Voroshilov marskálki, ritara miðstjórnarinnar sem ber ábyrgð á samskiptum við þriðja heims lönd Nuriddin Akramovich Mukhitdinov og Ráðherra Gromyko.
Nasser sagði að fulltrúar sendinefndarinnar myndu vilja skýra meginmálið strax. Frá fyrsta fundi sínum með Khrushchev höfðu þeir misvísandi skoðanir. Egyptum virtist sem Khrushchev væri að ávíta þá fyrir ósamræmi þeirra. Nasser vildi fá skýringu:
„Sumir skildu orð þín þannig að við séum í samvinnu við Sovétríkin eingöngu til þess að semja um einhvers konar hjálp frá Bandaríkjamönnum. Aðrir halda því fram að þú hafir viljað segja að við séum í samstarfi við Sovétríkin, án þess að sækjast eftir neinum eiginhagsmunum, byggt á löngun til að þróa raunverulega vináttu milli Sovétríkjanna og Sameinuðu arabísku lýðveldisins. Til þess að forðast mismunandi skoðanir á þessu máli viljum við víkja að því og skýra sjónarmið ykkar.
Khrushchev svaraði blómlega:
- Ef þú værir ekki múslimar, þá þyrfti að refsa þeim sem rangtúlkaði orð okkar varðandi vináttu samkvæmt georgískum sið. Í Armeníu og Georgíu er siður að hverjum sem raskar borðsröðinni er refsað, stóru vínhorni er hellt fyrir hann og hann verður að drekka þetta vín... Sovétríkin fallast á óeigingjarna vináttu við araba. Hann hefur ekki áhuga á að fá neitt frá þessum löndum. Sovétríkin hafa allt sem þau þurfa. Kannski þurfum við bara kaffi og sítrusávexti, en við getum verið án þeirra: kaffi má skipta út fyrir te og sítrusávöxtum með eplum.
„Við fáum okkur ekki einu sinni kaffi,“ sagði Nasser, til öryggis.
„En það er gott kaffi í Jemen,“ svaraði Khrushchev, sem hafði ótrúlegt minni, samstundis.
Hann gaf í skyn að Jemen væri undir egypskri stjórn.
„Við eigum appelsínur,“ sagði Nasser, „en í litlu magni.
Varkárni Nassers kom fram í viðræðunum. Hann gat ekki stillt sig um að lýsa sig bandamann Moskvu, enda gerði hann sér grein fyrir að með því myndi hann loka á möguleika á viðskiptasamskiptum við Vesturlönd. Og sovéskir stjórnarerindrekar voru mest hræddir um að Nasser ætlaði að koma samskiptum við Bandaríkin í eðlilegt horf.
Nasser bað um þotusprengjuflugvélar og meðaldrægar eldflaugar. Khrushchev neitaði og sagði að á sovésku landsvæði myndu þeir þjóna hagsmunum Egyptalands og annarra arabaríkja á áreiðanlegri hátt.
Þann 1. maí stóð Nasser með sovéskum leiðtogum á palli grafhýssins. Mótmælendur sem gengu meðfram Rauða torginu horfðu á nýja andlitið með forvitni.
Vandamál við Egyptaland vegna ofsókna á hendur kommúnistum komu oft upp.
Þrjátíu og fyrsta, fimmtíu og níu, sendiherra Sameinuðu arabísku lýðveldisins, Mohammed Awad al-Kuni, kom til aðstoðarutanríkisráðherra Semyonov.
Sendiherrann var ósáttur við grein í Pravda 30. júlí þar sem greint var frá því að þekktur líbanskur kommúnisti hefði verið handtekinn í Damaskus.
Ef skýrslan um handtökuna er sönn, sagði sendiherrann, þá er honum ekki ljóst hvernig líbanski kommúnistinn endaði í Damaskus og hvers vegna slíkar skýrslur voru birtar í sovéskum blöðum.
Al-Kuni lýsti þeirri skoðun sinni að þetta hjálpi ekki til við að styrkja vinsamleg samskipti UAR og Sovétríkjanna, sérstaklega þar sem þessi atburður er ekki svo mikilvægur að verðskulda athygli sovéskra fjölmiðla.
Semyonov meðhöndlaði sendiherrann á hæsta stigi diplómatískrar lýðskrums.
Varðandi greinina í Pravda um handtöku líbanska kommúnistans Helu svaraði hann sendiherranum að almenningur í Sovétríkjunum hefði áhuga á slíkum atburðum og ritstjórar dagblaða mæta að sjálfsögðu óskum lesenda sinna. Hann benti á að al-Kuni væri án efa meðvitaður um herferðina til varnar Glezos, ritara Sameinaða lýðræðislega vinstri flokks Grikklands, sem samanstóð aðallega af kommúnistum, sem hefðu risið upp ekki aðeins í Sovétríkjunum heldur einnig í öðrum löndum.
Semjonov, eins og tíðkast í slíkum tilfellum, benti á að hann væri að tjá persónulega skoðun og sagði:
— Sovéskur almenningur getur ekki afsalað sér réttindum sínum á þessu sviði. Við töluðum til varnar þjóðarhreyfingunni og baráttumönnum hennar í austri og sérstaklega í Egyptalandi fyrir byltinguna þar. Væri þá rétt að gefa upp sannfæringu sína og tala ekki til varnar baráttumönnum fyrir frelsi þjóða? Augljóslega ekki...
Al-Kuni sagði að ekki væri hægt að líkja Sameinuðu arabísku lýðveldinu við Grikkland, sem er hluti af einni af blokkunum sem beinast gegn Sovétríkjunum... Afstaða arabaþjóðarinnar og tilfinningar þeirra til Sovétríkjanna eru vel þekkt, svo hvers vegna haga sér á þann hátt að valda óánægju og reiði almenningsálitsins, hvers vegna gera þetta á þessu stigi, þegar samskipti landa okkar eru farin að batna, hvers vegna að taka upp mál sem gætu leitt til flækjustigs í þessum samskiptum?
Semyonov svaraði svona:
„Ég vil enn og aftur leggja áherslu á að samskipti milli ríkja eru eitt og hugmyndafræði og viðhorf fólks annað. Sendiherrann blandar þessu öllu saman og nálgast málið sem hann tekur upp á einhliða og nokkuð formlegan hátt. Ég mun tala hreinskilnislega - þegar allt kemur til alls birtir UAR greinar og gefur út bækur sem beinast harðlega gegn Sovétríkjunum og löndum í herbúðum sósíalista...
Al-Kuni tók enn og aftur fram að hann væri ekki að tala opinberlega, heldur sem vinur:
- Ef ágreiningur milli Sovétríkjanna og Sameinuðu arabísku lýðveldisins dýpkar mun það hvorki gagnast Sovétríkjunum né UAR...
Semyonov spurði hvað myndi ekki gagnast sambandinu - handtökur eða birtingar um handtökur?
Al-Kuni skammaðist sín nokkuð fyrir þessa spurningu...
Við the vegur, sovésk afskipti ekki bjarga ritara miðstjórnar kommúnistaflokks Líbanons Farajallah Hela. Egyptar pyntuðu hann og hann lést undir pyndingum eins og formaður líbanska kommúnistaflokksins mun segja frá því í Moskvu.
Khrushchev reyndist hafa rétt fyrir sér í spám sínum um sameiningu Egyptalands og Sýrlands.
Nasser vildi stjórna sameinuðu ríki einn. Sumarið sextíu og eitt flutti hann herforingja Sýrlands, Abd-al Hamid Sarraj ofursta, frá Damaskus til Kaíró og gerði hann að fimmta varaforseta Sameinuðu arabísku lýðveldisins. En í stað þess að styrkja vald sitt yfir Sýrlandi, gróf Nasser undan því, vegna þess að maður sem var valdsmaður fyrir Sýrlendinga hvarf frá Damaskus.
Egyptar tóku að stjórna Sýrlandi. Varaforseti UAR og yfirhershöfðingi Marshal Amer stýrðu framkvæmdaráði sýrlenska svæðisins UAR.
Þann 28. september gerðu sýrlenskir yfirmenn valdarán sem endaði með aðskilnaði Sýrlands frá Sameinuðu arabísku lýðveldinu. Sýrlenskir uppreisnarmenn settu Amer marskálk í stofufangelsi og sendu hann síðan heim.
Valdaránið í Sýrlandi og neitun Sýrlendinga um að sameinast Egyptalandi var alvarlegt áfall fyrir stjórnmál og álit Nassers. Hins vegar efuðust fáir um að sameiningin væri tilgerðarleg og samsvaraði aðeins ástríðufullri löngun Nassers til að leiða allan arabaheiminn.
En á meðan Nasser lifði var Egyptaland kallað Sameinuðu arabísku lýðveldið. Nasser hélt þessu nafni vegna þess að hann gat ekki viðurkennt fyrir sjálfum sér eða öðrum að hugmynd hans hefði mistekist.
Þann 9. október tók Khrushchev á móti UAR sendiherranum í Moskvu Mohammed Ghaleb, sem hann hafði samúð með. Galeb, háls-, nef- og eyrnalæknir að mennt, kom fyrst til Moskvu í hlutverki annars ritara. Á sextíu og einum var hann skipaður sendiherra. Khrushchev sagði samúð við Galeb:
„Nasser forseti brást skynsamlega við með því að neita að hefja stríð gegn Sýrlandi... Slíkt mál er ekki hægt að leysa með hervaldi... Ég skil afstöðu forsetans. Það þarf varla að taka það fram að atburðir í Sýrlandi ollu tjóni fyrir UAR og forsetann persónulega... Reyndar veit forsetinn okkar sjónarmið, ég tjáði honum skoðun mína á því að sameina Egyptaland og Sýrland. Ég sagði við Nasser: þú ert að verða spenntur, þú ert að flýta þér. Nasser svaraði mér að það væri ekki hann sem væri að flýta sér, heldur Sýrlendingar, sem óttuðust sjálfstæði sitt. Hann var samt móðgaður út í mig þá... Ég segi ykkur þetta allt í trúnaði svo að aðeins forsetinn, en ekki skrifstofa utanríkisráðuneytisins, viti af þessu, svo enginn geti flissað.
Arabískir kommúnistar, sérstaklega þeir sýrlensku, voru sigursælir.
Þrjátugasti og fyrsta október hófst XXII þing CPSU í Moskvu. Ritari miðstjórnar líbanska kommúnistaflokksins, Nicola Chaoui, ræddi við fulltrúa þingsins. Hann lét ekki orð falla þegar hann talaði um Nasser og stjórn hans:
„Sigur sýrlensku þjóðarinnar við að losna við stjórn harðstjórnar og einræðis er mikilvægur atburður fyrir líbönsku þjóðina. Líbanska þjóðin barðist gegn hættunni á innlimun og sundrungu sem ógnaði heilindum heimalands okkar frá Nasser-einræðinu. Barátta sýrlenska og líbanska kommúnistaflokkanna sameinaðist í mikilli bardaga, þar sem kæri félagi okkar, ritari flokks okkar Farajallah Helu, lést á hetjulegan hátt undir pyntingum, ásamt mörgum öðrum félaga bardagamönnum sem voru líkamlega eyðilagðir af einræðisstjórninni í Sýrlandi...
Aðalritara miðstjórnar sýrlenska kommúnistaflokksins, Khaled Baghdash, fannst hann vera sigurvegari. Bardagi hans gegn Nasser var farsæll. Bagdash ræddi einnig við fulltrúa þingsins í Moskvu.
Hann minntist ekkert á átök araba og Ísraela eða vanda palestínsku þjóðarinnar. Helsti sýrlenski kommúnistinn hafði ekki áhuga á þessu. Hann talaði aðeins um misheppnaða tilraun til að sameina Egyptaland og Sýrland. Að beiðni félaga sinna í Sovétríkjunum nefndi hann ekki nafn Nassers, en allri ræðu hans var beint gegn egypska forsetanum:
— Hrun sýrlensk-egypska einingarinnar, sem hrundi innan fárra klukkustunda þökk sé samstöðu fólksins og hersins, þökk sé samstöðu landsins, er staðfesting á réttmæti ályktana okkar um að leiðin til arabasameiningar. gengur ekki í gegnum innlimun, útþenslu og yfirráð, ekki í gegnum þrældóm eins araba annars lands...
Baghdash sakaði Egyptaland og Nasser um að reyna að breyta Sýrlandi í „innri nýlendu“, um geðþótta og harðstjórn, um að ala á fátækt og fáfræði.
„Hrun sameiningar Egyptalands og Sýrlands,“ sagði Baghdash, „er ekki hrun sameiningar araba, heldur gjaldþrot stefnu andlýðræðis!
Flestir fulltrúarnir höfðu lítinn skilning á því hvað nákvæmlega hafði gerst á milli Egyptalands og Sýrlands, en þeir fögnuðu einróma. Fáir fulltrúarnir áttuðu sig á því að helsti vinur Sovétríkjanna í Miðausturlöndum, Nasser forseti, var krossfestur af ræðustóli í Kreml.
Khaled Baghdash var harður og óþolandi maður. Á þriðja áratugnum starfaði hann í apparati framkvæmdastjórnar Kominterns í Moskvu og kunni mjög vel hvernig ætti að umgangast sovéska embættismenn.
Nokkrum árum fyrir hrun hins skammlífa sambands Egyptalands og Sýrlands skrifaði sovéski sendiherrann í Ísrael Bodrov Moskvu um fund með leiðtoga ísraelska kommúnistaflokksins, Samuel Mikunis, sem kvartaði yfir afstöðu araba til gyðinga. , og talaði um kommúnista araba.
„Til dæmis,“ sagði sendiherrann í Moskvu, „stod yfirmaður sýrlenska kommúnistaflokksins, Khaled Baghdash, í ræðu Mikunis í Moskvu á fundi í tilefni af 40 ára afmæli októberbyltingarinnar, ögrandi upp og fór út úr salnum. . Þetta dæmi var endurtekið af sendinefnd arabakvenna í Vínarborg og er það endurtekið á öllum alþjóðlegum fundum.
Í þessu sambandi, á ísraelska þinginu, er alltaf gert grín að kommúnistum í þeim skilningi að tveir ritarar miðstjórnar kommúnistaflokkanna, Bagdash og Mikunis, geta ekki verið sammála hvor öðrum, en hvað getum við sagt um restina af Araba íbúa og afstöðu þeirra til gyðinga?
Samuel Mikunis fæddist í Volyn héraði, frá tuttugu og eins árs aldri bjó hann í Palestínu, vann sem byggingameistari og lærði í Frakklandi til að verða verkfræðingur. Hann leiddi kommúnista neðanjarðar, svo árið 1941 handtóku bresk yfirvöld hann. Eftir stofnun Ísraels varð hann aðalritari flokksins og þingmaður á Knesset.
Yfirmaður sýrlenska kommúnistaflokksins, Khaled Baghdash, tilheyrði annarri kynslóð sýrlenskra kommúnista, sem komu fram vegna „arabization“ flokksins, sem áður hafði of marga Armena. Á flótta undan tyrkneskum svívirðingum fundu þeir skjól í Sýrlandi og Líbanon, fyrst og fremst í Beirút. Og Sýrlenski kommúnistaflokkurinn var stofnaður með hjálp palestínskra gyðingakommúnista; brottrekstur þeirra úr flokknum með hjálp ásakana um „chauvinisma og síonisma“ opnaði leið fyrir Bagdash og félaga hans í leiðtogastöður (sjá bók G. Kosach „Red Flag over the Middle East?“).
„Arabíseringarstefnan“ leiddi til næstum algerrar brottflutnings Armena. Þetta var framkvæmt með blessun Kominterns, sem stuðlaði að myndun ósveigjanlegrar þjóðernishyggju sýrlenskra vinstrimanna. Sýrlenskir kommúnistar fóru út frá þeirri staðreynd að bæði Palestína og Líbanon eru óaðskiljanlegur hluti af landi þeirra. Þeir kölluðu einfaldlega Palestínu Suður-Sýrland og töldu að þessi svæði ættu aftur að verða hluti af sýrlenska ríkinu.
 
Ben-Gurion biður um að fara til Moskvu
Ísrael reyndi að nota hvert tækifæri til að bæta samskiptin við Sovétríkin.
Við áramótamóttökuna í Kreml í tilefni af upphafi fimmtíu og áttunda árs ræddu Khrushchev og Bulganin við ísraelska stjórnarerindreka; þetta var fyrsta samtal Ísraelsmanna og leiðtoga Sovétríkjanna. Stutta, vinalega samtalið fullvissaði Ísraelsmenn.
Árið 1958 kom nýr sovéskur sendiherra til Ísrael. Mikhail Fedorovich Bodrov starfaði í utanríkisráðuneytinu síðan 1946, var ráðgjafi sendiráðsins í Tékkóslóvakíu í tvö ár og sendiherra í Búlgaríu í sex ár.
Þann 17. júní 1958 tók Ben-Gurion forsætisráðherra á móti Bodrov sendiherra, sem einnig var starfandi utanríkisráðherra.
„Ben-Gurion,“ sagði sendiherrann í Moskvu, „að hann vildi fá svar frá Sovétstjórninni við eftirfarandi hagnýtum spurningum:
1. Geta Sovétríkin selt Ísrael vopn: 32 MiG orrustuflugvélar, 32 Ilyushin sprengjuflugvélar, 20 þunga skriðdreka af Stalín gerð og 2 kafbáta?..
2. Geta Sovétríkin haft frumkvæði að því að halda fund milli Nasser og Ben-Gurion til að semja um uppgjör á samskiptum Araba og Ísraels hvar sem er, hvenær sem hentar þykir?“
Hvers vegna sneri Ben-Gurion sér til Moskvu með slíka tillögu? Hefurðu ekki séð að Moskvu hefur loksins tekið hlið arabaríkjanna og ætlar ekki að gegna hlutverki sáttasemjara? Vildirðu prófa Khrushchev fyrir öryggisatriði? Eða vildi hann einfaldlega að leiðtogar Sovétríkjanna myndu segja Nasser: „Ísrael vill semja“?
Í öllu falli höfnuðu Sovétleiðtogarnir tillögum Ben-Gurion alfarið.
Þann 29. júlí tilkynnti Vasily Vasilyevich Kuznetsov, fyrsti aðstoðarutanríkisráðherra, miðstjórninni um beiðni Ben-Gurion og lagði til:
„Utanríkisráðuneyti Sovétríkjanna telur ráðlegt að láta spurningum Ben-Gurion ósvarað. Ef ísraelska ríkisstjórnin fer fram á það aftur mun hún bregðast við því að sú stefna sem ísraelsk stjórnvöld nú fylgja stuðli ekki að því að efla frið í Miðausturlöndum og öflun Ísraela á viðbótarvopnum getur aðeins leitt til enn frekari versnunar á ástandinu á svæðinu.
Miðstjórnin var sammála Kuznetsov.
Þann 31. júlí fékk Bodrov sendiherra samsvarandi fyrirmæli frá utanríkisráðuneytinu.
Leiðtogar Ísraels vilja gjarnan semja við sovéska leiðtoga. En þeim tókst það ekki.
Þann 25. nóvember 1959 tilkynnti Gromyko utanríkisráðherra miðstjórninni: „Ben-Gurion forsætisráðherra Ísraels 17. nóvember á þessu ári. lýsti því yfir við sendiherra Sovétríkjanna í Tel Aviv að hann vildi gjarnan heimsækja Sovétríkin og eiga fund með leiðtogum sovétstjórnarinnar. Samkvæmt Ben-Gurion vildi hann í samtölum í Moskvu skýra markmið og markmið Ísraels og ná betri skilningi...“
Í meira en tíu ár sem gyðingaríkið var til, gat hvorki forsætisráðherra né utanríkisráðherra Ísraels heimsótt Moskvu og ekki einn einasti leiðtogi Sovétríkjanna kom til Tel Aviv. Leiðtogar Sovétríkjanna vildu í grundvallaratriðum ekki semja við leiðtoga Ísraels, þótt þeir hittu forseta og forsætisráðherra vestrænna ríkja, sem voru stimplaðir heimsvaldamenn, endurreisnarmenn og stríðsárásarmenn.
Fyrir leiðtoga Sovétríkjanna virtist Ísrael hætta að vera til. Moskvu ætlaði ekki að taka tillit til hagsmuna hans. Það eina góða við gyðingaríkið var að arabalöndin sem hötuðu það komu til Moskvu fyrir vopn og lán...
Þess vegna lagði Gromyko til:
„Slík heimsókn gæti verið misskilin í Araba- og Afríkulöndum og myndi vekja efasemdir um einlægni tengsla okkar við þau.
Utanríkisráðuneyti Sovétríkjanna telur rétt að fela sendiherraráðinu í Ísrael, þegar hann hittir Ben-Gurion í einni af móttökunum, að gefa neikvætt svar við ákalli hans vegna heimsóknar hans til Sovétríkjanna...“
Tillaga ráðherra var samþykkt.
Þann 18. júní 1960 heimsótti UAR sendiherra í Moskvu al-Kuni varautanríkisráðherra Yakov Malik. Egypski sendiherrann varpaði fram „spurningunni um þýska stríðsglæpamanninn Eichmann, sem var tekinn frá Argentínu af ísraelskum umboðsmönnum.
Obersturmbannführer Adolf Eichmann, starfsmaður fjórðu framkvæmdastjórnar (Gestapo) öryggismála ríkisins, bar ábyrgð í Þýskalandi nasista á „endanlegri lausn gyðingamálsins“. Þessi maður setti upp risastórt kerfi með hjálp sem honum tókst að tortíma sex milljónum gyðinga á nokkrum árum. Ísraelsmenn leituðu hans í fimmtán ár og fundu hann í Argentínu þar sem hann bjó undir nafninu Ricardo Clement í útjaðri Buenos Aires. Rómönsku Ameríkuríkin framseldu ekki nasistaglæpamenn.
Í maí 1960 handtók sérsveit Mossad Eichmann og fór með hann til Ísraels þar sem hann var settur í bryggju.
Egyptinn sagði reiðilega:
„Við erum að tala um mannrán umboðsmanna eins ríkis á yfirráðasvæði annars ríkis, sem þýðir í raun árásargirni og gróft brot á fullveldi.
Auðvitað er Eichmann stríðsglæpamaður sem þarf að refsa. En aðferðin sem Ísrael hefur gripið til er röng og ætti ekki að fá samþykki neinna ríkja.
Nú þegar Argentína ætlar að taka þetta mál upp í öryggisráðinu er mikilvægt að aðgerðir Ísraelsmanna séu fordæmdar og að ályktunin sem samþykkt var um þetta mál sé skýr og innihaldi engar málamiðlanir... Í þessu sambandi er mikilvægt að Sovétmenn Sambandið tekur þá afstöðu að fordæma þessar aðgerðir. Þetta mun hafa góð áhrif á almenningsálitið í arabalöndum.“
Svo virðist sem rán á stríðsglæpamanni nasista sem flúði Þýskaland hefur áhrif á hagsmuni arabaríkja? Ekkert nema hatur á Ísrael gæti fengið arabalöndin til að gremjast yfir því að Eichmann var settur í bryggju...
Aðstoðarráðherra Malik svaraði því til að „aðgerðir Ísraels bæru tilfinningu fyrir ameríska skólanum,“ og byrjaði að tala um langa sögu Bandaríkjanna um að níðast á nasistaglæpamönnum.
Í júní 1959 handtóku egypsk yfirvöld danska skipið Inge Toft í Port Said, sem bandarískt fyrirtæki leigði og var á leið með farm frá Haifa.
Egyptar héldu því fram að þeir hefðu rétt til að gera þetta, þar sem þeir væru í stríðsástandi við Ísrael og, í samræmi við tíundu grein Konstantínópelsamningsins um eitt þúsund átta hundruð áttatíu og átta, væru að gera nauðsynlegar ráðstafanir fyrir sjálfsvörn.
Yfirvöld í Kaíró reyndu stöðugt að loka skurðinum fyrir skipum sem fluttu farm til gyðingaríkis.
Eftir fyrstu kvörtun Ísraelsmanna um að Egyptar leyfðu ekki skipum sem fluttu farm fyrir gyðingaríkið í gegnum Súesskurðinn, studdi öryggisráð SÞ Ísrael.
Í ályktuninni frá 1. september 1951 var Egyptaland beðið um að „afnema hömlur á alþjóðlegum flutningum í atvinnuskyni og vöruflutningum í hvaða tilgangi sem er um Súez-skurðinn og hætta allri hindrun á slíkum flutningum.
Fulltrúi Sovétríkjanna sat hjá við atkvæðagreiðslu.
Önnur kvörtun Ísraels var rædd í öryggisráðinu '54. Fulltrúi Nýja Sjálands kynnti ályktun þar sem Egyptaland var skorað á að hrinda fyrri ályktun frá 1. september í framkvæmd. Afstaða Moskvu breyttist og sovéski fulltrúinn beitti neitunarvaldi.
Fimm árum síðar handtóku egypsk yfirvöld aftur skip sem sigldi frá ísraelskri höfn. Ísrael lagði fram kvörtun til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna.
Sáttmáladeildin og Miðausturlönd utanríkisráðuneytis Sovétríkjanna bjuggu til skírteini fyrir Semyonov aðstoðarráðherra, þar sem leiddi það að Egyptar væru að brjóta alþjóðalög.
„Frá lagalegu sjónarmiði,“ sagði í skírteininu, „varðhald (og hugsanlega upptækt) af hálfu UAR á skipum þriðju landa sem fara um Súez-skurðinn, eingöngu vegna þess að farmur af ísraelskum uppruna finnst um borð í þessum skipum, gæti valdið mörgum löndum skaða, þar á meðal Sovétríkjunum, og virðist ástæðulaus.
Slíkar aðgerðir geta ekki verið hvattar af öryggishagsmunum UAR, sem og af réttarreglum...
Aðgerðir UAR gætu aðeins talist lögmætar að því marki sem þær varða kyrrsetningu á ísraelskum skipum og farmi sem ætlað er til Ísraels og telst til hernaðarsmygls.
Að öðru leyti gilda ákvæði 1. greinar 1. Konstantínópel-samþykktarinnar frá 1888, þar sem kveðið er á um að síkið skuli ávallt vera frjálst og opið verslunar- og herskipum, bæði á friðartímum og á stríðstímum; lokun rásarinnar er talin óviðunandi; á stríðstímum ætti að veita frjálsa siglingu um skurðinn jafnvel herskipum herskárra ríkja.“
Hvaða afstöðu ættu Sovétríkin að taka?
Diplómatarnir lögðu til að yfirmaður þeirra fylgdi mjög tvíhliða stefnu:
„Ef UAR leitar til okkar um stuðning, þá skaltu ekki flýta þér að bregðast við og reyna að nota þetta til að styrkja áhrif okkar og styðja UAR í framtíðinni.
Þýtt úr diplómatísku máli þýddi þetta eftirfarandi: Sovétríkin verða að styðja ólöglegar aðgerðir Nasser ef Nasser borgar eitthvað fyrir það.
Á endanum neyddust Egyptar til að sleppa danska skipinu Inge Toft. Frá Port Said var farið aftur til Haifa, þar sem 10. febrúar 1960 var skipulagður mótmælafundur gegn geðþótta egypskra yfirvalda. Golda Meir utanríkisráðherra sagði: „Ísrael mun berjast fyrir því að opna Súez-skurðinn.
Spurningin um óhindrað leið um skurðinn, sem er afar mikilvæg fyrir gyðingaríkið, varð í reynd yfirvarp fyrir nýtt stríð nokkrum árum síðar. Arabaríkin trúðu því ekki að Ísraelar myndu berjast um siglingafrelsi.
Yfirmaður Mið-Austurlandadeildar utanríkisráðuneytisins, Kiselyov (nýlega sendiherra í Kaíró), sagði aðstoðarráðherra Malik: „Arabísk lönd eru að setja skip sem heimsækja ísraelskar hafnir á svartan lista, sem felur í sér bann við því að þessi skip fari um Súez-skurðinn. og heimsækja hafnir Arabalanda ...“
Í september 1962 steyptu herforingjar Imam frá Jemen af stóli. Nasser forseti sendi hermenn til Jemen til að ná stjórn á ríkinu. Til að flytja egypska hermenn bað Nasser Moskvu um lotu af An-12 herflutningaflugvélum. Þar sem Egyptar höfðu ekki flugmenn sem voru færir um að stýra þungum vélum komu vélarnar ásamt sovéskum flugmönnum. Nasser þurfti líka sprengjuflugvélar til að sprengja Jemena.
Þann 11. október, á fundi forsætisnefndar miðstjórnarinnar, tóku þeir til umfjöllunar beiðni Amer marskálks um að selja Tu-16 sprengjuflugvélar til Egyptalands til notkunar í Jemen. Krústsjov hafnaði beiðni Egypta og sagði við fulltrúa í forsætisnefnd: „Þetta er ómögulegt.
Þá skipti Khrushchev loksins um skoðun. Nasser tók á móti Tu-16 sprengjuflugvélum. Það voru engir flugmenn í Egyptalandi sem voru færir um að stýra slíkum vélum, þeir sendu sovéska flugmenn - án þess að hafa verið auglýst, auðvitað.
En Jemenar stóðu gegn æðri egypskum hermönnum með góðum árangri vopnaðir sovéskum vopnum. Misbrestur egypska hersins til að sigra hina dreifðu Jemena her leiddi til þess að álit Egyptalands í arabaheiminum minnkaði.
„Nasser hafði einstakar hugmyndir um sósíalisma,“ rifjaði Khrushchev upp. „Við trúðum því að Nasser væri kannski að villa um fyrir þjóð sinni með því að byrja að kynna einhverja sérstaka leið, leið arabíska sósíalismans. Vegna þessara ágreinings varð nokkur, sem betur fer til skamms tíma, kólnun í samskiptum okkar.
Nú um sigur Egyptalands: Ef Nasser útskýrði það fyrr, fyrir ágreininginn, með íhlutun okkar, þá eftir versnunina sem við höfðum, byrjaði hann að segja að Egyptaland vann vegna þess að Allah hjálpaði. Þegar vinsamleg samskipti okkar voru endurreist gaf ég honum stundum í skyn: hver hjálpaði? Okkur eða Allah? Hann brosti..."
Hrækjan endaði og beiðnir Egypta um vopn voru uppfylltar mjög fljótt.
Í júní sextíu og þremur var undirritaður nýr samningur um afhendingu sovéskra vopna til Egyptalands. Her Nassers hafði þegar verið endurskipulagður með aðstoð ráðgjafa sem sendir voru frá Moskvu. Nú fengu tvær brynvarðardeildir T-54 skriðdreka - hraðvirka og með stóran aflforða; flug - MiG-21 orrustuflugvélar og Tu-16 miðlungs sprengjuflugvélar búnar loft-til-jörð flugskeytum.
Ári síðar uppfyllti Nikita Sergeevich loforð sitt og fór til Nasser. Í maí sextíu og fjögur eyddi Khrushchev meira en tvær vikur í Egyptalandi.
Hann var í fylgd með stóru fylgdarliði - Gromyko utanríkisráðherra, fyrsti varavarnarmálaráðherra og yfirhershöfðingi Sameinaða hersins í Varsjárbandalagsríkjunum Marshal Andrei Antonovich Grechko, formaður ráðherraráðs Aserbaídsjan Enver Nazimovich Alikhanov, Formaður ríkisframleiðslunefndar um orku og rafvæðingu Petr Stepanovich Neporozhny, formaður ríkisnefndar um ytri efnahagstengsl Semyon Andreevich Skachkov.
Auðvitað fór stöðugur blaðamannahópur hans með Nikita Sergeevich - aðalritstjóra Pravda, Pavel Alekseevich Satyukov, og aðalritstjóra Izvestia, Alexey Ivanovich Adzhubey, sem einnig er tengdasonur fyrsti ritari.
Khrushchev var boðið til hátíðar - opnunarhátíð fyrsta áfanga Aswan stíflunnar. Þetta var mikil hátíð. Í tilefni af hátíðinni veitti Nasser Khrushchev æðstu egypsku röðina - „Hálsmen Nílar“.
Nikita Sergeevich vildi svara með reisn. Hann hafði samband við Moskvu og þrettánda maí gaf forsætisnefnd æðsta ráðsins út tilskipanir sem veittu Nasser Egyptalandsforseta og Abd al-Hakim Amer, fyrsta varaforseta, titilinn Hetja Sovétríkjanna.
Til að fagna því skipaði Khrushchev að lækka skuldir Egypta við Sovétríkin um helming, með öðrum orðum gaf hann Nasser tvo og hálfan milljarð dollara.
Nasser skipulagði fyrir kæru gesti sína skoðunarferð um Miðjarðarhafið á snekkjunni Al-Hurriya. Hann bauð Khrushchev, Ahmed Ben Bella forseta Alsír og Abd-al-Salam Aref Íraksforseta. Deilur um þjóðernishyggju og kommúnisma brutust út á snekkjunni.
Þegar Khrústsjov kom aftur til Moskvu tuttugasta og sjötta maí, í forsætisnefnd miðstjórnarinnar, deildi Khrushchev ákaft tilfinningum sínum af ferðinni: „Við endurtökum oft kenningar - í tengslum við aðstæður kommúnistaflokkanna í Egyptalandi, Sýrlandi, Írak - um trúarbrögð. , íslam og arabíska þjóðernishyggju. Slagorð Baghdash - gegn einingu araba - verður að vera sveigjanlegt. Með slíku slagorði finnum við ekki leið til araba. Þetta ákvæði þarf að endurskoða. Við höfum enga ástæðu til að vera andstæðingar arabasameiningar. Nasser vill vera áfram leiðtogi arabaheimsins.“
Þegar Krústsjov verður fjarlægður eftir nokkra mánuði verður honum bent á að hann hafi samþykkt sjónarmið Nassers um kommúnistaflokkinn, varði ekki afstöðu egypsku kommúnista og niðurlægði þann háa titil hetja Sovétríkjanna með því að úthluta honum til tveir egypskir andkommúnistar...
Í október sextíu og fjórir var Khrushchev sendur á eftirlaun. Færslum hans var deilt. Leonid Ilyich Brezhnev varð fyrsti ritari miðstjórnarinnar og Alexei Nikolaevich Kosygin varð yfirmaður ríkisstjórnarinnar. Samstarfið við Egyptaland varð alls ekki fyrir áhrifum af breytingum á æðstu embættismönnum. Það hefur lengi verið ákvarðað ekki af persónulegum áhuga Khrushchev á þriðjaheimsríkjum, heldur hefur það orðið hluti af utanríkisstefnu Sovétríkjanna.
Þann 23. febrúar 1965 heimsótti Vladimir Yakovlevich Erofeev sendiherra í Kaíró (áður en hann fór til Kaíró, stýrði hann deild Miðausturlanda í ráðuneytinu) varaforseta Egyptalands, Abd-al-Hakim Amer marskálk, og sagði honum „í trúnaði“. :
„Samkvæmt gögnum sem liggja fyrir í Moskvu ákvað þýsk stjórnvöld í september á síðasta ári að selja 300 bandaríska M-48 skriðdreka úr núverandi skriðdrekaflota Bundeswehr (1.150 farartæki) til Ísraels. Í byrjun janúar á þessu ári lágu fyrir upplýsingar um afhendingu á 40 slíkum vélum.
Samkomulag er um vistir Vestur-Þýskalands til Ísraels á útvarps- og dulkóðunarbúnaði hersins, auk rafeindabúnaðar fyrir stórskotalið og nokkurn fjarskiptabúnað. Vestur-þýskir sérfræðingar aðstoða Ísrael við smíði eldflaugaskotpalla...“
Þann 2. júní 1965 heimsótti varaformaður ráðherraráðsins og formaður byggingarnefndar Sovétríkjanna, Ignatiy Trofimovich Novikov, Nasser. Novikov var samherji Brezhnevs aftur í Dnepropetrovsk og eftir að Leonid Ilyich var kjörinn fyrsti ritari miðstjórnar CPSU varð hann mikilvægur persóna í ríkisstjórninni. Í lok samtalsins sagði egypski forsetinn í trúnaði við hinn virta sovéska gest: „Stríð araba við Ísrael er óumflýjanlegt. Þetta er spurning um tímasetningu. Á þessum tíma eru Arabar ekki aðeins tilbúnir í sókn heldur jafnvel í vörn. Á sama tíma útskýrði ég fyrir Sýrlendingum að ef þeir verða skotmark gríðarlegrar árásar frá Ísrael, mun UAR strax slá til baka.
Egyptar kvörtuðu yfir því að aðeins fimmtán daga matur væri eftir í landinu. Landið okkar vantaði líka korn, en leiðtogar Sovétríkjanna sneru skipum með korn sem nýlega voru keypt frá Vesturlöndum til Egyptalands.
Þann 27. ágúst 1965 kom Nasser til Moskvu með stórt fylgdarlið, þar á meðal Anwar Sadat. Forsetinn var búinn að gleyma Khrushchev, sem var frumkvöðull að nálgun við Egyptaland, og var að flýta sér að þóknast Leonid Ilyich. Hinn bráðviti Nasser fann ástríðu hins nýja fyrsta ritara fyrir heiður og endurtók þrjótandi á hátíðarkvöldverði:
„Ég býð þér að standa og tæma glösin þín til heilsu vinar okkar Leonid Brezhnev...“
Nasser og hershöfðingjar hans voru sannfærðir um að egypski herinn væri aðeins að þola ósigur vegna falins samsæris heimsvaldaveldanna sem voru að leggja á ráðin gegn Egyptalandi. Egyptar neituðu að trúa því að Ísrael hefði náð hernaðarlegum forskoti með eigin viðleitni og hugviti. Nasser var viss um að framboð á nútímalegustu og dýrustu vopnunum myndi gera honum kleift að vinna nýtt stríð við gyðingaríki.
Um tíma reyndi Nasser að beygja sig á milli vesturs og austurs. Jafnvel þegar hann fékk sovésk vopn sannfærði hann vesturlönd um að hann væri ekki sovéskur gervihnöttur. Honum tókst að njóta góðs af kalda stríðinu, fékk vopn frá Sovétríkjunum, korni frá Bandaríkjunum og efnahagsaðstoð frá bæði stórveldum og bandamönnum þeirra.
Eftir að Khrushchev sagði af sér deildi Nasser loksins við vestræn ríki. Nú fann hann sig næstum algjörlega háður herbúðum sósíalista. Stórfelld vopnakaup grófu undan egypska hagkerfinu.
Í apríl 1965 tilkynntu egypskir kommúnistar sjálfviljugur upplausn flokks síns. Það var ekkert annað eftir fyrir þá. Leyniþjónusta Nassers fylgdist svo náið með þeim sem var sleppt að þeir gerðu pólitíska starfsemi stjórnarandstæðinga ómögulega.
Kommúnistar voru beðnir um að viðurkenna mistök sín og ganga til liðs við stjórnarflokk arabíska sósíalistasambandsins. Lítill hluti kommúnista sýndi heilindi og var áfram í stjórnarandstöðu; allir voru handteknir.
Khrushchev var ekki lengur þar. Brezhnev og aðrir leiðtogar kommúnistaflokks Sovétríkjanna deildu ekki við Nasser um kommúnista og þvoðu hendur sínar af því. Leiðtogar Sovétríkjanna rökstuddu raunsæi: fáir arabískir kommúnistar voru til lítils. Við verðum að vera vinir stjórnarflokkanna.
Fljótlega komst til valda í Sýrlandi fólk sem treysti á náin samskipti við Sovétríkin.
Fuad Shehab, forseti Líbanons (hann var þegar að ljúka kjörtímabili sínu í þessari færslu) 8. september 1964, í samtali við Dmitry Semyonovich Nikiforov, sendiherra Sovétríkjanna, kallaði Sýrlendinga ekki aðeins „heita höfuð“, heldur einnig „Prússana í Miðausturlöndum. ”
Shehab var hermaður og vissi hvað hann var að tala um. Hann þjónaði í franska hernum og varð fyrsti yfirmaður líbanska hersins eftir sjálfstæði.
Sýrland er það fyrsta af arabaríkjunum sem falla undir herstjórn: þar sem nokkur valdarán hersins fylgdu hvert af öðru árið 1949.
Frakkland í lögboðnu Sýrlandi hvatti til ráðningar fulltrúa innlendra og trúarlegra minnihlutahópa í herinn. Meirihluti íbúa, súnní-arabar, vildi ekki að synir þeirra gengju í herinn og þjónuðu nýlenduherrunum.
Verulegur hluti foringjasveitarinnar voru alavítar og drúsar. Þeir tóku smám saman háar stöður og tóku trúbræðrum sínum inn í herskóla.
Í mars sextíu og þrír gerðu alavítar og drússar foringjar, ásamt aðgerðarsinnum Baath-flokksins, valdarán. Þeir komu Muhammad Amin Hafez herforingjaforingja til valda í von um að hann yrði höfðingi.
En hershöfðinginn yfirbugaði æskuna og lagði allt vald í sínar hendur. Hann varð þjóðhöfðingi, hershöfðingi, formaður þjóðhernaðarráðs og forsætisráðherra Sýrlands.
Í september sextíu og fimm vísaði hann Salah Jedid hershöfðingja Alavíta úr starfi sínu sem hershöfðingi. Hershöfðinginn samþykkti ekki afsögn. Ásamt ungum og metnaðarfullum alavískum foringjum steypti hann Hafez af stóli í febrúar 1966. Ungt fólk sem var öfgasinnað, kom úr dreifbýli og var fjandsamlegt Nasser, komst til valda.
Ungir Alawítar, meðlimir minnihlutans, hneigðust til að samþykkja félagslegar umbætur Baath-flokksins. Jedid hershöfðingi var á móti bandalagi við Egyptaland, hann var hræddur um að sýrlenski herinn yrði aftur undir stjórn Súnní-Egypta.
Þann 23. febrúar 1966 komst vinstri armur Baath-flokksins til valda í Sýrlandi. Nasser sagði samstundis við sovéska stjórnarerindreka að valdaránið væri verk óvina hans, hægri öflanna. Fréttaritari Pravda sjálfs í Miðausturlöndum, Yevgeny Maksimovich Primakov, var sendur til Damaskus. Flugvellinum var lokað og með erfiðleikum komst hann til Damaskus, þar sem einn af gömlum kunningjum hans var nýlega orðinn yfirmaður leyniþjónustunnar. Primakov hitti fyrst yfirmann ríkisstjórnarinnar, Yusef Zuein, og yfirmann flughersins, Hafez al-Assad. Prímakov sagði Moskvu að það væri engin þörf á að óttast nýtt fólk í Damaskus.
Evgeniy Maksimovich skjátlaðist ekki. Eftir átta ára útlegð sneri leiðtogi kommúnistaflokksins, Khaled Baghdash, aftur til heimalands síns. Einn sýrlenskur kommúnisti kom inn í ríkisstjórnina og varð ráðherra. Þetta var ánægjulegur atburður fyrir Moskvu, í öðrum arabalöndum voru kommúnistar að mestu fangelsaðir.
Í apríl sextíu og sex kom sýrlensk sendinefnd undir forystu Youssef Zuein forsætisráðherra til Moskvu. Sýrland var að verða jafn mikilvægur samstarfsaðili og Egyptaland.
 
Hvernig sex daga stríðið var undirbúið
Á sama tíma færðust Miðausturlönd stöðugt í átt að nýju stríði. Arabaríki sögðu í auknum mæli að tími væri kominn til að endurheimta lögmæt réttindi Palestínuaraba með valdi. Sovéska pressan endurtók orð sín, þótt stjórnarerindrekar vissu mjög vel raunverulega afstöðu Nassers til Palestínumanna.
Árið 1959 sendi sovéska sendiráðið í Kaíró utanríkisráðuneytinu vottorð um Palestínuvandann:
„Í blöðum og í ræðum leiðtoga UAR er spurningunni um nauðsyn þess að stofna sjálfstætt palestínskt ríki æ sjaldnar varpað fram, þar sem ríkisstjórn UAR trúir ekki á raunveruleikann um tilvist þessarar lausnar og, vill þar að auki ekki gefa upp Gaza-svæðið, sem í þessu tilfelli ætti að fara til palestínska ríkisins...
Vaxandi óánægja er meðal palestínskra flóttamanna á Gaza-svæðinu með stjórnvöld í UAR sem sýna litlar áhyggjur af því að bæta kjör flóttafólks. Margir palestínskir flóttamenn á Gaza-svæðinu eru farnir að líta á egypska stjórnina á svæðinu sem hernámslið sem gerir ekkert til að lina neyð þeirra...
Meðal flóttamannanna sjálfra gætir vaxandi óánægju með stefnu stjórnvalda UAR, sem notar í auknum mæli palestínska flóttamenn frá Gaza-svæðinu í eigin þágu.
Þannig voru vopnaðir hópar palestínskra flóttamanna sendir til Líbanon á meðan á atburðunum stóð í Líbanon í júlí 1958 til að berjast gegn Chamoun. Eins og er eru slíkir vopnaðir hópar úr hópi flóttamanna sem búa á Gaza svæðinu sendir á landamæri Sýrlands og Íraks til að framkvæma vopnaðar ögrun gegn Írak...
Að teknu tilliti til heimsvaldastefnunnar í stefnu UAR í Palestínumálinu ættum við ekki skilyrðislaust að styðja UAR...
Sovétríkin ættu heldur ekki að skuldbinda sig til alvarlegs efniskostnaðar þegar þeir veita palestínskum flóttamönnum aðstoð í gegnum stofnanir Sameinuðu þjóðanna, þar sem samkvæmt núverandi skipan munu flóttamenn verða sviptir tækifæri til að meta aðstoð Sovétríkjanna og megnið af þessari aðstoð gæti ekki vera notaður í þeim tilgangi sem þeim er ætlað, en til að auðga kaupsýslumenn stofnunar Sameinuðu þjóðanna og egypsku stjórnarinnar á Gaza svæðinu...“
Auðvitað birtust slíkar úttektir aðeins í leyniskjölum.
Nú fóru palestínsk samtök að leita til Sovétríkjanna eftir stuðningi.
Þann 1. mars 1962 var minnisblað formanns Æðsta arabíska ráðsins fyrir Palestínu, fyrrverandi stórmúftísins í Jerúsalem, Amin al-Husseini, beint til Gromyko utanríkisráðherra, afhent sovéska sendiráðinu í Líbanon:
„Arabíska háráðið fyrir Palestínu, sem er fulltrúi arabísku palestínsku þjóðarinnar, metur mjög afstöðu Sovétríkjanna varðandi stöðina sem heimsvaldamenn sköpuðu sér í Miðausturlöndum og gáfu henni nafnið Ísrael...
Alþjóðleg fréttastofa greindi frá því nýlega að ísraelska sendinefndin muni semja við ábyrga fulltrúa í Sovétríkjunum um útflutning á sítrusávöxtum og sölu þeirra á mörkuðum Sovétríkjanna. Ef þessi skýrsla er sönn og Sovétríkin ætla að kaupa sítrusávexti af síonista í herteknu Palestínu, þá mun þessi gjörningur þýða efnahagslegan stuðning við Ísrael og þar að auki stuðningur við heimsvaldasinnaða stöð í herteknu Palestínu, sem mun valda miklum skaða hagsmuni Palestínuaraba og réttindi þeirra.
Þessir sítrusávextir sem Zíonistar ætla að selja í Sovétríkjunum eru í raun og veru eign kúgaðra araba...
Í þessu sambandi biður Æðsta Arabaráðið fyrir Palestínu Sovétríkin að neita að kaupa palestínska sítrusávexti og koma í veg fyrir innflutning þeirra til landsins...“
Haj Amin al-Husseini vildi koma til Sovétríkjanna en Gamal Abd-al Nasser, forseti Egyptalands, viðurkenndi hann ekki og eingöngu af þeirri ástæðu var honum neitað um boð. En þeir gátu vel borið virðingu fyrir stríðsglæpamanni nasista sem slapp réttvísina og tekið á móti honum í Moskvu með öllum sóma.
Fastafulltrúi Sádi-Arabíu hjá Sameinuðu þjóðunum, Ahmed Shuqeyri, kom á sambandi við sovéska stjórnarerindreka, sem var boðið að vera formaður „Palestínsku útflytjendastjórnarinnar“.
Þann 20. apríl 1962 hitti hann sovéska sendiherrann í Líbanon Vasily Ivanovich Kornev og sagði honum: „Eftir að hafa leyst Alsírsvandann er kominn tími til að leysa Palestínumálið. Grunnurinn að lausn þessa vandamáls ætti að vera endurkoma palestínskra flóttamanna til heimila sinna. Slík ákvörðun myndi í meginatriðum þýða gjaldþrot Ísraels...“
Kornev byrjaði árið 1951 sem ráðgjafi sendiráðsins í Tyrklandi og var í ráðuneytinu staðgengill yfirmaður Miðausturlandadeildar og aðalræðismaður í Damaskus.
Í nokkra mánuði í Moskvu veltu þeir fyrir sér skilaboðunum um að Palestínumenn væru að búa til eitthvað eins og útlagastjórn og fengu áhuga á persónuleika Ahmed Shuqeyri.
Hinn 5. ágúst 1962 tók Kornev aftur á móti Shukeyri og flutti honum boð Gromyko um að koma til Moskvu í september með konu sinni á sovéskan kostnað.
Shuqeyri sagðist hafa samið verkefni um að skapa hreyfingu fyrir frelsun Palestínu. Aðeins Jordan mótmælir.
„Shukeiri,“ sagði sendiherrann í Moskvu, „að hann sé jafnvel hlynntur því að Jórdanía haldi ekki aðeins hluta af Palestínu, heldur einnig öllu frelsuðu Palestínu sem innlimað er Jórdaníu.
Meginverkefnið er að frelsa Palestínu og útrýma Ísrael, óháð því hvort Palestína er sjálfstæð eða innlimuð Jórdaníu ...“
Þann 24. mars 1964 sendi sovéska sendiráðið í Beirút utanríkisráðuneytinu vottorð „Staða Líbanons í lausn Palestínuvandans á núverandi stigi“:
„Líbanon hefur mestan áhuga á að leysa mál palestínskra flóttamanna, en stór hluti þeirra býr á líbönsku yfirráðasvæði...
Kristni hluti líbanska íbúanna hefur miklar áhyggjur af hættunni á að raska jafnvægi milli kristinna og múslima í landinu, mögulegri þátttöku Palestínumanna, sem flestir eru múslimar, í stjórnmálalífi landsins, sem gæti skaða hagsmuni kristinna manna. Sumir leiðtogar múslima kröfðust pólitískra réttinda fyrir flóttamenn...
Yfirvöld í Líbanon banna ráðningu flóttafólks í ríkisstofnunum og gera engar ráðstafanir til að bæta lífskjör þeirra...
Flestir flóttamenn búa í niðurníddum kofum, aðallega við óhollustu aðstæður...
Kristnir menn eru sérstaklega óánægðir með veru flóttafólks í Líbanon. Múslimar líta á flóttamenn sem bandamenn sína...
Hinn kristni hluti þjóðarinnar, og þá sérstaklega hringir sem eru nálægt Kataib-flokknum, eru hneigðir, ólíkt múslimum, til að samþykkja varðveislu Ísraels sem mótvægi við áhrifum sumra arabaríkja á Líbanon, sem gætu aukist ómæld í landinu. tilfelli af sliti Ísraels og ógna sjálfstæði Líbanons ...
Sumir líbanskir frumkvöðlar eru ekki hrifnir af því að eiga viðskipti við Ísrael og jafnvel eiga viðskipti í gegnum þriðju lönd og uppskera mikinn ávinning af þessum viðskiptum. Þessi viðskipti fara einkum fram í gegnum Afríkulönd og því lýsa líbanskir innflytjendur ekki sérstakri óánægju með inngöngu Ísraels inn í Afríku.
Vörur keyptar frá Ísrael (aðallega málmvörur) eru merktar „Made in the USA“ en eru mun ódýrari en bandarískar, sem skilar líbönskum kaupmönnum umtalsverðum hagnaði. Fyrir nokkrum árum birtust meira að segja vörur með vörumerkinu „Made in Israel“ í Líbanon...
Það er engin eining, jafnvel í ríkisstjórnarhópum, um efnahagslega sniðganga Ísraels. Sumir telja til dæmis að núverandi lausnir í þessum efnum séu úreltar og skaði líbanska hagkerfið. Frumkvöðull að endurskoðun þessara ákvarðana var fyrrverandi vegamálaráðherra og yfirmaður Kataib-flokksins Pierre Gemayel...
Það er einkennandi að á allri tilveru Ísraels hafi ekki eitt einasta landamæraatvik átt sér stað á landamærum Líbanons og Ísraels.
Á sama tíma voru Frelsissamtök Palestínu stofnuð og Ahmed Shuqairi varð formaður framkvæmdastjórnarinnar. PLO samþykkti þjóðarsáttmála þar sem krafist er eyðingar Ísraels.
Þann 24. október 1964 heimsótti yfirmaður PLO sendiherra Sovétríkjanna í Líbanon, Dmitry Nikiforov. Shuqairi upplýsti sendiherrann um áform um að stofna palestínskan her, upphaflega á Gaza.
„Í öllum arabalöndum,“ sagði sendiherrann í Moskvu, „að Líbanon undanskildum var ákveðið að búa til herbúðir fyrir Palestínumenn til að gangast undir herþjálfun. Líbanon er á móti því að palestínski herinn stofni herbúðir á yfirráðasvæði sínu vegna sérstakra trúarlegra aðstæðna í landinu.
Shuqairi bað strax um hjálp með peninga, vopn og inngöngu Palestínumanna til að stunda nám við sovéska herskóla. Moskvu var ekkert að flýta sér að gefa jákvætt svar, þeir vildu skoða nýju skipulagið betur.
Þann 9. ágúst 1965 heimsótti formaður Frelsissamtaka Palestínu, Shuqairi, aftur sovéska sendiherrann í Líbanon, Nikiforov.
Dmitry Semyonovich sagði að nú væri ekki hægt að taka við Shukeyri inn í Sovétríkin. Fyrsti yfirmaður PLO bað um að fá Palestínumenn til náms, sérstaklega í herskólum, til að útvega eða selja létt og meðalstór vopn og einnig að gefa útvarpsstöð og setja hana upp á Gaza. Hann varpaði fram þeirri spurningu að stofna fulltrúaskrifstofu PLO í Moskvu undir hvaða þaki sem er. Sendiherrann lofaði að láta Moskvu vita.
Árið 1966 kom leiðtogi sovétstjórnarinnar, Alexei Kosygin, til Egyptalands og tók á móti Shukeyri þar. Þann 2. nóvember 1966 ræddi varautanríkisráðherrann Yakov Malik, sem var í Alsír, við Shukeiri.
Þegar Katriel Katz, sendiherra Ísraels í Sovétríkjunum, á fundi með öðrum aðstoðarráðherra, Vladimir Semyonov, vitnaði í stríðnislegar yfirlýsingar Shukeiri, svaraði hann rólega:
Sendiherrann veit að Shukeyri er ekki fulltrúi neins og að hann hefur ekki verið í Sovétríkjunum.
Hins vegar, í febrúar 1966, kom Shukeyri til Moskvu. En Moskvu var sannarlega á varðbergi gagnvart Frelsissamtökum Palestínu. Ekki vegna þess að hún hafi stundað hryðjuverk. Moskvumenn óttuðust að Palestínumenn hygðust vera vinir Kína.
Árið 1965 var Katriel Katz, fædd í Varsjá, skipuð sendiherra í Moskvu. Sem ungur maður fór hann til Palestínu. Frá fjörutíu og öðru ári þjónaði hann í Haganum. Árið 1956 kom hann til borgarinnar þar sem hann fæddist, Varsjá, í hlutverki sendiherra Ísraels.
Þann 9. nóvember 1966 bauð Vladimir Semyonov aðstoðarutanríkisráðherra Katz sendiherra heim til sín og las fyrir hann önnur skilaboð frá Sovétstjórninni, sem að þessu sinni voru róandi.
Semyonov hvatti sendiherrann til þess að ísraelsk stjórnvöld ættu að sýna varkárni og varkárni, þar sem arabaríkin ætluðu ekki að grípa til hernaðaraðgerða gegn Ísrael.
Og aðeins nokkrum dögum síðar, 12. nóvember, var ísraelsk eftirlitsferð sprengd í loft upp af námu nálægt landamærum Jórdaníu. Þrír létust og sex særðust. Daginn eftir hóf Ísraelsher hefndarárás á jórdanskt landsvæði.
Gromyko sendi miðstjórninni athugasemd:
„Yfirmaður Frelsissamtaka Palestínumanna, Ahmed Shuqairi, sem hefur tengsl við Kínverja, hefur nýlega aukið verulega starfsemi sína í arabalöndum og hvatt opinberlega til stríðs við Ísrael.
Choukeyri sagði á blaðamannafundi í Algeirsborg í nóvember á þessu ári að „orðum, ræðum, ráðstefnum, kvörtunum hafi verið skipt út fyrir vopnaða baráttu“ og að Frelsissamtök Palestínumanna njóti stuðnings PRC, sem útvegar þeim vopn og þjálfar her. starfsfólk fyrir það starfsfólk til að leysa Palestínuvanda með hernaðarlegum aðferðum.
Með hliðsjón af því að skemmdarverkastarfsemi palestínsku samtakanna Al-Fattah í Ísrael gæti leitt til mikilla vandkvæða á svæðinu, hefur sendiherrann í Damaskus þegar gert samsvarandi fulltrúa fyrir Zuein, forsætisráðherra Sýrlands. Hins vegar, af ýmsum ástæðum, eiga palestínsku samtökin undir forystu Shuqairi stuðningsmenn meðal áhrifamannahópa í Sýrlandi, Írak og Jórdaníu og gætu leitt til enn alvarlegri atvika.
Hafa ber í huga að á bak við þetta allt er aukin umsvif Kínverja í Miðausturlöndum, sem eru að þjálfa palestínska flokksgæðing, sem leitast við að opna „annað Víetnam“ í Miðausturlöndum...“
Þann 15. nóvember 1966 ávarpaði Akram Zueiter, utanríkisráðherra Jórdaníu, sovéska sendiherrann í Jórdaníu, Pyotr Konstantinovich Slyusarenko. Hann óskaði sérstaklega eftir stuðningi Jórdaníu í öryggisráðinu, sem mótmælir því að hersveitir SÞ verði sendar meðfram vopnahléslínu Jórdaníu og Ísraels.
Sovéski sendiherrann spurði hvers vegna Jórdanía mótmælti því að hermenn SÞ kæmu fram sem gætu tryggt öryggi landamæra þeirra.
„Nærvera SÞ-hermanna á landamæralínunni Jórdaníu og Ísrael,“ hefur sendiherrann eftir ráðherranum, „mun svipta Palestínumönnum tækifæri til að leysa Palestínuvandamálið með þeim einu leiðum sem eftir eru - með vopnaðri baráttu.
ráðherra setti fyrirvara um að hann sagði mér þetta í trúnaði. Reynslan af því að senda hermenn SÞ á Gaza-svæðið, benti hann á, sýnir að UAR-stjórnin getur ekki komið til bjargar í tæka tíð af fullkomlega skiljanlegum ástæðum.
Pyotr Slyusarenko tilheyrði "Molotov drögunum" - hann var tekinn til Alþýðuráðs utanríkismála árið 1939. Áður en hann var skipaður í Amman var hann ráðherra-ráðgjafi (þ.e. annar í stjórn) í sovéska sendiráðinu í Kaíró.
Á meðan var ástandið að hitna á öðrum landamærum - milli Ísraels og Sýrlands. Nýja sýrlenska forystan var staðráðin í að fylgja sóknarstefnu. Þar að auki á þeim tíma þegar ísraelska ríkisstjórnin var leidd af manni sem var talinn dúfa.
Árið 1963 varð Levi Eshkol forsætisráðherra og varnarmálaráðherra Ísraels. Hann fæddist í Kyiv-héraði og bar eftirnafnið Shkolnik. Nítján ára kom hann til Palestínu og vann í landbúnaðarbyggðum. Í fyrri heimsstyrjöldinni þjónaði hann í gyðingasveitinni og í fyrsta stríðinu milli Araba og Ísraels varð hann aðstoðarvarnarmálaráðherra.
Í sextíu og fjórum var bróðir Levi Eshkol, sovéski ríkisborgarinn Shkolnik, leyft að ferðast til Ísraels. Bróðir forsætisráðherrans vildi ekki snúa aftur og sendi Sovétstjórninni beiðni um að leyfa honum og fjölskyldu hans að vera í Ísrael til frambúðar.
Levi Eshkol, hófsamur og sanngjarn stjórnmálamaður, vonaði að hann myndi geta bætt samskipti við Sovétríkin. En Moskvu sýndi þessu engan áhuga.
Sendiherra í Ísrael var Dmitry Stepanovich Chuvakhin. Fyrir Tel Aviv var hann sendiherra í Kanada í fimm ár, starfaði í deild Skandinavíuríkja, löndum Suðaustur-Asíu, í sextíu og fjórum var hann sendur sem sendiherra á Zanzibar, en sama ár var hann fluttur til Ísrael.
Chuvakhin komst að því að jafnvel hægrisinnaðir ísraelskir stjórnmálamenn, taldir haukar, myndu fagna bættum samskiptum við Sovétríkin.
Þann 10. júní 1965 heimsótti Chuvakhin íbúð leiðtoga hægriflokksins Herut, Menachem Begin, í Tel Aviv og tilkynnti Moskvu: „Sovésku diplómatunum var mætt ákaflega vingjarnlega og allt samtalið átti sér stað í góðu formi. andrúmsloft.”
Þeir töluðu ensku, þó að Begin, fæddur í Brest-Litovsk, skildi rússnesku og, eins og sagt er, á fyrstu árum ævi sinnar í Palestínu hafi hann lesið Pravda reglulega - mikið háð stöðu Sovétríkjanna á þeim tíma.
Begin sagðist ekki skilja hvers vegna Sovétstjórnin leyfði ekki gyðingum að læra tungumál sitt og þeim sem vildu sameinast fjölskyldum sínum að fara til Ísraels? Menachem Begin, verðandi forsætisráðherra Ísraels, bauð sendiherranum upp á vodka en hann vildi frekar viskí.
Það var erfitt fyrir sovéska sendiherrann að starfa í Ísrael. Hvert orð sem hann sagði var rannsakað af arabar og túlkað rangt. Dmitry Chuvakhin, sem talaði við kvöldverð á gyðingaþinginu, sagði saklausa setningu:
„Sovésk stjórnvöld vonast til að leysa mörg umdeild mál milli ríkja þessa svæðis með friðsamlegum samningaviðræðum.
En Arabalöndin ætluðu ekki að semja frið við Ísrael og neituðu að semja við gyðingaríki. Í arabísku blöðunum birtust reiðilegir greinar undir fyrirsögnunum „Skrítin yfirlýsing sovéska sendiherrans í Ísrael“, „Ögrandi yfirlýsing sovéska sendiherrans“.
Athyglisvert er að utanríkisráðuneytið kom ekki sendiherranum til hjálpar, sem fylgdi bara línu Sovétríkjanna um friðsamlega lausn deilna, heldur flýtti sér að áminna hann - það ætti ekki að pirra arabalöndin.
Yfirmaður Miðausturlandadeildar, Alexey Dmitrievich Shchiborin (fyrrum sendimaður í Egyptalandi), skrifaði athugasemd til forystu ráðuneytisins:
„Maður fær á tilfinninguna að félagi Chuvakhin, sem hefur að undanförnu talað oft í ýmsum ísraelskum samtökum, taki ekki alltaf tillit til sérstakra aðstæðna í Mið-Austurlöndum, sérkenni araba og Ísraels deilna, sem og eðli þeirra. samskipti Sovétríkjanna við arabaríkin.
Við teljum að það væri ráðlegt að vekja athygli félaga Chuvakhin á nauðsyn þess að gæta sérstakrar varúðar og meiri sveigjanleika í ræðum hans um ástandið í Mið-Austurlöndum og stefnu okkar á þessu sviði, og ráðleggja honum einnig að vera sértækari í vali áhorfenda. við hvern hann talar."
Þann 21. mars 1966 lagði Chuvakhin sendiherra í Ísrael fram athugasemd til Gromyko um möguleg skref Sovétríkjanna í átt að Ísrael á næstu tveimur árum.
Eftir helgisiði um þann sess sem Ísrael skipar í stefnumarkandi áætlunum heimsvaldaveldanna, benti sendiherrann á „höfnun valdahópa landsins frá „harðinni“ stefnu Ben-Gurion og skipt út fyrir sveigjanlegri utanríkisstefnu. stjórnar Eshkols."
Sendiráðið lagði til „að gera nokkrar taktískar breytingar á samskiptum okkar við Ísrael, með hliðsjón af ástandinu sem hefur breyst á undanförnum árum“ - að minnsta kosti til að auka menningarskipti og koma á tengslum milli opinberra stofnana.
Að auki, "að mati sendiráðsins ættu leiðtogar arabaríkja að útskýra á viðunandi formi og með hliðsjón af samskiptum okkar við hvert þeirra að við núverandi aðstæður, tilraunir til að leysa araba-ísraelska deiluna með valdi. vopnum yrði óhjákvæmilega notað af heimsvaldaöflum til að berjast gegn þjóðfrelsishreyfingunni í arabaheiminum...“
En þetta var einmitt það sem sovéska forystan ætlaði ekki að gera. Moskvu vildu ekki hafa afskipti af arabalöndum. Burtséð frá því sem sovéska sendiráðið greindi frá frá Ísrael, höfðu þeir að leiðarljósi skoðanir Egypta og Sýrlands.
Þann 25. maí 1966 tók Semyonov aðstoðarutanríkisráðherra á móti ísraelska sendiherranum Katz og las fyrir hann yfirlýsingu: „Sovésk stjórnvöld hafa upplýsingar um núverandi samþjöppun ísraelskra hermanna á landamærum arabaríkja. Þessi samþjöppun tekur á sig hættulegan karakter vegna þess að hún fer fram samtímis fjandsamlegri herferð sem háð er í Ísrael gegn Sýrlandi...“
Þann 28. maí birtist yfirlýsing TASS um sama efni, samin í mjög harkalegum orðum.
Eshkol forsætisráðherra var á þeirri stundu í París, þaðan sem hann átti að fljúga til Afríku. Sovéskir austrænir í ríkisþjónustunni gátu ekki annað en skilið að Ísrael gæti ekki hafið stríð í fjarveru yfirmanns ríkisstjórnarinnar. Þannig að upphaflega var þetta eingöngu áróðursherferð, framkvæmd, verður að skilja, að beiðni Sýrlendinga.
Levi Eshkol vísaði á bug fréttum um að uppsögnum í ísraelska varnarliðinu hafi verið aflýst og að ísraelskar sveitir einbeiti sér að landamærunum að Sýrlandi.
Þann 31. maí afhenti aðstoðarforstjóri ísraelska utanríkisráðuneytisins sovéska sendiherranum svar við yfirlýsingu sovéskra stjórnvalda. Þar sagði að vopnuð atvik á sýrlensku landamærunum stafa af „morðum og hryðjuverkaárásum sem framin voru af gengjum sem síast inn frá sýrlensku yfirráðasvæði. Að auki var vitnað í tvær maí yfirlýsingar Sýrlandsforseta þar sem hvatt var til stríðs til að eyðileggja gyðingaríki.
Og hryðjuverkaárásir gegn Ísrael héldu áfram.
Þann 11. október sendi Chuvakhin sendiherra brýnt dulkóðað símskeyti til Moskvu:
„Atvikin sem hafa átt sér stað undanfarna daga á landamærum Ísraels að Sýrlandi og Jórdaníu hafa hitnað ástandið í landinu til hins ýtrasta.
Nóttina 7. til 8. október urðu þrjár sprengingar í úthverfi Jerúsalem, Upper Romema, þar sem tvö íbúðarhús skemmdust og fjórir slösuðust lítillega.
Að sögn Ísraelshers sýndi rannsóknin að slóð skemmdarverkamannanna sem komu sprengiefninu fyrir leiddu að landamærum Jórdaníu.
Sérstaklega alvarlegt atvik átti sér stað seint að kvöldi 8. nóvember í Jórdandalnum, nálægt byggðinni Shaar Hagolan, 1200–1300 metrum frá landamærum Sýrlands og Jórdaníu sem liggja hér saman. Að sögn fjölmiðla voru sprengingar gerðar á landbúnaðarbyggingum til að vekja athygli ísraelsku landamæravarðanna.
Vélknúin eftirlitsmaður sem kom á vettvang sprengingarinnar var sprengd í loft upp af námu og fjórir landamæralögreglumenn létu lífið... Tekið er fram að ummerki þriggja skemmdarverkamanna hafa verið staðfest sem leiða að sýrlensku landamærunum. Þetta skemmdarverk, samkvæmt almennu mati, var vandlega undirbúið og er í umfangi sínu og framkvæmdaraðferðum umtalsvert umfram öll skemmdarverk af þessu tagi sem hafa orðið á landamærum Ísraels og Sýrlands á undanförnum árum. (Alls árið 1966 voru skráð 16 tilfelli af lagningu námu á þessum landamærum...)
Radio Damaskus sendi frá sér orðsendingu frá arabísku hryðjuverkasamtökunum Al-Asifa (sem reka Al-Fattah árásarhópana), þar sem fram kemur að skemmdarverkin í Jerúsalem hafi verið framkvæmd af þessum samtökum. Þar er einnig vísað til yfirlýsinga sýrlenskra dagblaða, einkum Al-Thawra, þar sem skemmdarverk gegn Ísrael eru unnin af „palestínskum hermönnum“.
Al-Fattah - þannig var nafn hernaðarsamtakanna undir forystu hins unga Yasser Arafat umritað á þessum árum.
Sovéski sendiherrann gat ekki fundið styrk til að neita því að hryðjuverkaárásirnar hafi verið gerðar af palestínskum vígamönnum. Þannig að utanríkisráðuneytið, og þar af leiðandi miðstjórnin, vissi vel að Palestínumenn hefðu breyst í hryðjuverkamenn. En leiðtogar Sovétríkjanna sáu ekkert athugavert við hryðjuverk Palestínumanna.
Sovéska sendiráðið í Ísrael bauð upp á:
„1. Ef það reynist mögulegt ætti að vekja athygli sýrlensku forystunnar á því... að sýrlensk stjórnvöld ættu opinberlega að taka sig frá nýjustu atvikum og jafnvel, ef til vill, fordæma þau...
2. Í ásættanlegu formi, mæli með því við sýrlenska forystu að leyfa ekki lof fyrir skemmdarverk gegn Ísrael í útvarpi og blöðum...
3. Settu skýrslu í sovésku blöðin um nýjasta atvikið sem sýnir að spenna á landamærum Sýrlands og Ísraels stafar af ögrandi aðgerðum bandarískra leyniþjónustumanna og handlangara þeirra og hefur tvíþættan tilgang: að beina athyglinni frá stríðinu í Víetnam og búa til ástæðu fyrir árás á Sýrland ... "
En sendiráðið fékk önnur fyrirmæli. Leiðtogar Sovétríkjanna vildu vernda Sýrland fyrir hefndarárás.
Sama dag, 11. október, var sendiherra Chuvakhin falið að heimsækja utanríkisráðherra Ísraels og vara forystu landsins við valdbeitingu í sýrlenska átt. Sýrlensk stjórnvöld spurðu Moskvu um þetta af ótta við hefndarárás frá ísraelska hernum.
Klukkan fjögur síðdegis tók Levi Eshkol forsætisráðherra á móti Chuvakhin sendiherra. Abba Eban utanríkisráðherra var í New York.
Eshkol forsætisráðherra vitnaði strax í ræðu Zuein, forsætisráðherra Sýrlands, sem flutti að morgni 11. október í útvarpinu í Damaskus, þar sem hann samþykkti skelfingu „palestínsku byltingarmannanna“: „Við munum kveikja í öllu þessu svæði. , lofaði yfirmaður sýrlensku ríkisstjórnarinnar, „og breyttu því í gröf.“ fyrir Ísrael.
Levi Eshkol sagði að það væri erfitt fyrir hann að halda aftur af hneykslun almennings sem krefst öryggis. Og hann bað Sovétstjórnina „að beita mögulegum áhrifum á sýrlenska ríkisstjórnina til að útrýma spennu á landamærunum.
Gromyko lagði til að miðstjórnin „gæfi svar við þessari áskorun frá Eshkol, forsætisráðherra Ísraels, í formi munnlegrar yfirlýsingu til sendiherra Ísraels í Moskvu. Þessi yfirlýsing hefði átt að hafna tilraunum ísraelskra stjórnvalda til að afsala sér ábyrgð á núverandi ástandi á landamærum Sýrlands og Ísraels...“
Ástandið á landamærum Sýrlands og Ísraels var rætt í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Fulltrúi Sovétríkjanna beitti neitunarvaldi gegn ályktun þar sem Sýrland er fordæmt fyrir að styðja hryðjuverkamenn.
Aðstoð Sovétríkjanna varð til þess að leiðtogar Sýrlands treystu sífellt betur að þeir hefðu rétt fyrir sér.
Þann 4. janúar 1967 kvartaði Hussein Jórdaníukonungur, sem lýsti skoðun sinni á ástandinu fyrir Slyusarenko sendiherra, yfir Sýrlandi:
„Sýrlenskir leiðtogar eru ekki lengur sáttir við undirróðursáróður gegn Jórdaníu. Þeir byrjuðu að senda fólk reglulega til Jórdaníu með ákveðin verkefni, senda vopn, drepa Jórdaníumenn á okkar yfirráðasvæði og svo framvegis.
Yfirvöld okkar, sagði konungur, handtóku fleiri en einn slíkan hóp fólks, héldu vopnum, þar á meðal sovésk framleiddum vopnum, og náðu sýrlenska skemmdarverkamenn...“
En Hussein konungur var heldur ekki vinsæll í Moskvu og því ætlaði enginn að áminna Sýrlendinga fyrir átök þeirra við Jórdaníu.
Árið 1967 voru það ekki Egyptar, heldur Sýrlendingar, sem kveiktu eldspýtu sem kveikti eld. Síðan í apríl hafa atburðir í Miðausturlöndum orðið óafturkræfir. Þetta endaði allt á hörmulegan hátt fyrir Sýrlendinga sjálfa...
 
Hvað sagði sovéska leyniþjónustan Nasser?
Þann 7. apríl var skotið á ísraelskan dráttarbílstjóra sem var að störfum á herlausa svæðinu frá sýrlensku yfirráðasvæði. Ísraelar svöruðu með skoti. Sýrlensk stórskotalið kom í aðgerð og sannkallaður bardagi braust út.
Ísraelski herinn notaði þetta tækifæri til að eyða sýrlenskum stórskotaliðsstöðum frá jörðu og lofti, sem voru stöðugt að sprengja ísraelska bændur á svæðinu við Tíberíavatn (Kinneretvatn). Í mikilli loftbardaga töpuðu Sýrlendingar sex sovéskum orrustuflugvélum.
Hvers vegna brugðust Ísraelar við í svona stórum stíl í þetta skiptið? Áður gáfu Sýrlendingar palestínskum vígamönnum tækifæri til að drepa Ísraela og tóku ekki þátt í átökunum sjálfir. Sýrlenskir leiðtogar fundu fyrir fullum stuðningi Sovétríkjanna og fóru að hegða sér herskárri. Þeir þráðu að hefna sín og Ísraelar voru vanir að bregðast höggi við höggi.
Sovéskir hershöfðingjar voru pirraðir yfir því að Ísraelsmenn skutu niður nokkrar sovéskar flugvélar á einum degi. Varautanríkisráðherrann Vladimir Semyonov kallaði Katz sendiherra tvisvar á sinn fund og afhenti honum athugasemdir utanríkisráðuneytisins þar sem aðgerðir Ísraels voru lýstar sem „hættulegur leikur við eld á svæði nálægt landamærum Sovétríkjanna.
„Við vitum,“ sagði Chuvakhin Levi Eshkolu, sendiherra Sovétríkjanna, „að þrátt fyrir opinberar yfirlýsingar þínar er samþjöppun ísraelskra hermanna meðfram öllum sýrlensku landamærunum.
Eshkol bauð Chuvakhin strax að fara norður saman og sjá hvað væri að gerast þar. Sendiherrann neitaði.
Nokkrum dögum áður, þrítugasta og fyrsta mars, lést R.Ya, varnarmálaráðherra, á sjúkrahúsi. Malinovsky. Hann hafði verið veikur í sex mánuði. Þann 7. nóvember 1966 tók hann þátt í síðustu skrúðgöngunni á ævinni, þótt hann hafi verið mjög sár í fæti. Daginn eftir veiktist hann og stóð aldrei upp aftur. Hann var sendur á sjúkrahús, þaðan sem hann kom aldrei út.
Dauði hans kom sovésku forystunni ekki á óvart. Sögðu þeir að sveitaforinginn hefði verið lítt áhugasamur undanfarið. Hann þarf bara minna hristing og uppstokkun til að lifa lífi sínu friðsamlegri...
Þann 12. apríl var Andrei Antonovich Grechko marskálkur, sem Brezhnev þekkti vel, skipaður ráðherra. Í kringum Grechko voru ungir og metnaðarfullir hermenn, aðdáendur nýs herbúnaðar fyrir virkar aðgerðir.
Kannski hefði Malinovsky, sem var varkár og rólegur í eðli sínu, annars talað við Egypta sem komu til Moskvu á þessum afgerandi dögum. Nýi ráðherrann, sem er staðfastur í eðli sínu, var aðdáandi sóknar frekar en varnar. Hann sagði við Egypta af öryggi: „Her yðar getur leyst hvaða vandamál sem er í þessu aðgerðasvæði með góðum árangri.
Varnarmálaráðuneytið lagði ekki mikla mat á bardagahæfni ísraelska hersins og taldi að ef Egyptaland myndi ekki sigra Ísrael myndi það að minnsta kosti sýna styrk sinn og styrk sovéskra vopna. Og þetta mun styrkja álit og áhrif Sovétríkjanna í Miðausturlöndum.
Siðir og hefðir ísraelska varnarliðsins virtust undarlegar og fáránlegar í augum sovéska hersins. Einn einkennisbúningur úr grófri ull - fyrir alla, allt frá ráðningarmanni til yfirmanns hershöfðingja, sem ávarpar fornafn og fornafn herforingjanna, skortur á messurum yfirmanna og ytri merki um aga... Og fyrst í Ísraelskar hersveitir, eins og einu sinni í Rauða hernum, voru engin merki, hermenn heilsuðu ekki foringjum og allir fengu sömu laun.
Það kom líka á óvart að ekki aðeins ísraelskum herforingjum, heldur einnig venjulegum hermönnum, var kennt að vera sjálfstæðir í bardaga og voru hvattir til að starfa ekki samkvæmt sniðmáti, heldur til að spuna. En þetta var eina mögulega stefnan og aðferðin í aðstæðum þar sem arabísku herirnir höfðu algjöra yfirburði í mannafla og búnaði.
Algjör skortur á vali réði aðeins hetjulegri hegðun ísraelskra hermanna og foringja. Ósigur jafngilti dauða, ekki aðeins fyrir þá sjálfa, heldur einnig fyrir fjölskyldur þeirra.
Ísraelski liðsforinginn fann sig alltaf á undan hermönnum sínum, svo tap liðsforingjanna var mjög mikið, en þetta skapaði ómetanlegan anda hernaðarbræðralags.
Þann 12. maí sagði Vladimir Semyonovich Semenov aðstoðarutanríkisráðherra Anwar Sadat, þáverandi yfirmanni egypska þingsins, sem stoppaði í Moskvu á leiðinni frá Pyongyang til Kaíró, að ísraelskir hermenn væru yfirvofandi yfir landamærum Sýrlands. Stríðið gæti hafist eftir fimm daga. Þessi viðvörun var ætluð Nasser.
Þegar Sadat kom til Kaíró daginn eftir, þrettánda maí, fór Sadat beint frá flugvellinum til búsetu Nassers. Amer marskálkur var líka þar. Nasser hafði þegar fengið viðvörun Sovétríkjanna eftir öðrum leiðum.
Þrettánda maí tilkynnti fulltrúi Sovétríkjanna KGB í Egyptalandi yfirmönnum egypsku leyniþjónustunnar að ísraelskir hermenn með allt að tólf hersveitir væru að einbeita sér að sýrlensku landamærunum. Á sama tíma flutti sovéski sendiherrann sömu upplýsingum til egypska utanríkisráðuneytisins.
Þessar þrisvar ítrekuðu upplýsingar settu sterkan svip á egypska forsetann, þótt síðar hafi komið í ljós að þessar upplýsingar áttu enga stoð. Tólf hersveitir eru nánast allur ísraelski herinn eftir virkjun, sem hefur ekki enn verið tilkynnt!
Yfirmaður fyrstu aðalstjórnar (erlendu leyniþjónustunnar) KGB, Alexander Mikhailovich Sakharovsky hershöfðingi, útskýrði síðar að hans eigin undirmenn hefðu efasemdir um þær upplýsingar sem berast, en þeir töldu það samt skyldu sína að deila þeim með Egyptum.
Sagnfræðingar hafa í mörg ár reynt að átta sig á hvaða merkingu varnaðarorð Sovétríkjanna voru. Her- og leyniþjónustumennirnir í Moskvu gátu ekki annað en vitað að í þá daga var enn ekki hafist handa við að virkja í ísraelska hernum og hermennirnir ekki að nálgast landamærin.
Þann 9. júlí, eftir tapaða stríðið, útskýrði egypski forsetinn, sem talaði,: „Óvinurinn hafði áætlun um að ráðast inn í Sýrland, sem ísraelskir stjórnmálamenn og herforingjar sögðu opinberlega. Gögnin frá sýrlenskum bræðrum okkar og áreiðanlegar upplýsingar sem við höfðum sjálfir létu engan vafa taka. Vinir okkar í Sovétríkjunum tilkynntu sendinefnd okkar þingsins, sem var í Moskvu, að þeir væru að tala um ákveðna áætlun. Við gátum ekki verið áhugalausir."
Frekari aðgerðir Nassers gerðu stríð nánast óumflýjanlegt.
Forsetinn fyrirskipaði að hermenn Sameinuðu þjóðanna yrðu fluttir frá Sínaískaga og Gaza-svæðinu. Hermenn með bláa hjálma stóðu á skilrúmi milli egypskra og ísraelskra herafla sem komið var á eftir Sínaístríðið. Sjálf nærvera þeirra gegndi fælingarhlutverki. Brottför hersveita SÞ þýddi að herirnir tveir stóðu andspænis hvor öðrum.
Nasser var sannfærður um að þetta myndi neyða Ísrael til að flytja hermenn úr suðri (frá sýrlensku landamærunum) til norðurs og það myndi tryggja Sýrland. Sennilega vonaði sovéska forystan að slíkt egypskt hernaðarstarf myndi beina athygli Ísraels frá Sýrlandi. Moskvu var virkilega hrædd um að Ísraelar myndu ráðast á Sýrland til að binda enda á palestínska vígamenn. En Moskvu bjuggust ekki við ákvörðun Egypta um að fjarlægja hermenn SÞ og loka Tíransundi.
Segja má að klaufaleg stefna sovéska hersins og stjórnmálaforystu hafi átt hörmulega þátt í og ýtt svæðinu inn í sex daga stríðið.
Að morgni sextánda maí ávarpaði yfirmaður hershöfðingja egypska hersins, Mahmoud Fawzi hershöfðingi, hershöfðingja Rikhi, yfirmann neyðarsveitar SÞ í Miðausturlöndum:
„Ég hef fyrirskipað herafla Sameinuðu arabísku lýðveldisins að vera reiðubúinn til að stunda hernaðaraðgerðir gegn Ísrael ef það grípur til árásar gegn einhverju arabalandi. Hermenn okkar eru þegar einbeittir við landamæri okkar á Sínaí-skaga.
Til að tryggja öryggi herafla SÞ við landamæri okkar bið ég þig að fyrirskipa tafarlaust brottflutning allra hermanna. Láttu mig vita ef þessi krafa er uppfyllt."
Rikhee hershöfðingi tilkynnti U Thant framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna allt. Á sama tíma kallaði egypski utanríkisráðherrann til sín sendiherra þeirra landa sem voru hluti af hersveitum SÞ og krafðist tafarlausrar brotthvarfs þeirra.
Þann átjánda maí fékk U Thant formlega athugasemd frá Kaíró:
„Ríkisstjórn sameinaða arabíska lýðveldisins hefur þann heiður að tilkynna yðar virðulega að hún hafi ákveðið að hætta viðveru neyðarsveitar SÞ í Sameinuðu arabísku lýðveldinu og Gaza-svæðinu. Ég bið ykkur að gera nauðsynlegar ráðstafanir til brotthvarfs herliðs SÞ eins fljótt og auðið er.“
Almennt séð hefði U Thant átt að taka málið til umfjöllunar í öryggisráðinu eða allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og ekki leysa svo mikilvægt mál upp á eigin spýtur.
Þann sextánda maí sendi Dmitry Petrovich Pozhidaev, sendiherra í Kaíró, ásamt herforingjanum V.I. Fursov heimsótti stríðsráðherrann Shams Badran og tilkynnti Moskvu:
„Samkvæmt honum fréttu Egyptar frá Sýrlandi að Ísrael hefði safnað tólf hersveitum saman við landamærin að Sýrlandi...
Leiðtogar Egyptalands, í samræmi við sameiginlegan varnarsamning milli UAR og Sýrlands, gripu til margvíslegra ráðstafana. Yfirmaður hershöfðingja egypska hersins, Fawzi hershöfðingi, fór til Damaskus og heldur stöðugu sambandi við varnarmálaráðherrann og yfirmann hershöfðingja sýrlenska hersins. „Við,“ hélt viðmælandi áfram, „upplýstum Sýrlendingum að ef ráðist yrði á þá myndi UAR strax koma til varnar Sýrlandi...
Hersveitir UAR hafa verið settar í viðbragðsstöðu og fleiri en ein fótgönguliðsdeild og þrjár brynvarðarsveitir hafa verið sendar til Sínaí. Eins og er hafa þessar sveitir egypska hersins farið yfir Súez-skurðinn og tekið upp upphafsstöður sínar fyrir sóknina, sem hefst strax ef Ísraelar ráðast á Sýrland...
Þann 14. maí sendi Badran tvö bréf til varnarmálaráðherra Sovétríkjanna, sem innihéldu beiðni um afhendingu nokkurra MIG-21 og Su-7 flugvéla til UAR, auk ákveðins fjölda loftvarnabyssna og vélbyssu. , fjarskiptabúnað og annan herbúnað... Þessi bardagi OAR þarf búnað núna..."
Áður en hann var skipaður í Kaíró var Dmitry Pozhidaev sendiherra í Marokkó og stýrði 1. Afríkudeild utanríkisráðuneytisins.
Þann 17. maí greindi fastafulltrúi SÞ, Nikolai Trofimovich Fedorenko, Moskvu frá samtali við fulltrúa UAR hjá SÞ, Mohammed Awad al-Kuni, sem nýlega hafði verið sendiherra í Moskvu.
Egypskur stjórnarerindreki sagði við Fedorenko:
„Framkvæmdastjóri UAR hersins, Fawzi, gaf fyrirskipun um að setja alla UAR hersveitir á varðbergi fyrir tafarlausar hernaðaraðgerðir gegn Ísrael ef Ísrael myndi ráðast á eitthvert arabalandanna...
Eins og er er verið að einbeita sér að hersveitum UAR á svæði austurlandamæranna á Sínaískaga ...
Aðstoðarframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Ralph Bunche, reyndi að fullyrða, með vísan til skýrslu starfsmannastjóra eftirlitsstofnunar Sameinuðu þjóðanna um vopnahlé Palestínu, General Bull, að Ísraelar væru ekki að sameina herlið sitt nálægt sýrlensku landamærunum, og fullvissaði einnig al-Kuni um að Ísraelar. myndi ekki grípa til móðgandi aðgerða gegn Sýrlandi ...
Al-Kuni sagði okkur að upplýsingarnar sem hann fékk frá Kaíró staðfestu þá staðreynd að ísraelskir hermenn voru að einbeita sér nálægt landamærunum að Sýrlandi. Al-Kuni sagði einnig að að hans mati væru engar forsendur fyrir því að kalla öryggisráðið saman við þessar aðstæður...“
Nikolai Fedorenko, útskrifaður frá Moskvu Institute of Oriental Studies, var frægur sinologist. Hann þýddi samtöl Stalíns við Mao Zedong, sem stuðlaði mjög að ferli hans í utanríkisráðuneytinu.
Molotov gerði Fedorenko að staðgengil sínum árið 1955. Gromyko sendi hann sem sendiherra í Japan árið 1958 og árið 1963 gerði hann að fastafulltrúa hjá SÞ. Hinn glæsilegi Fedorenko var aldrei án pípu sinnar og elskaði að tala á flókinn austurlenskan hátt. Gromyko var greinilega pirraður yfir þessu og með tímanum varð Fedorenko að yfirgefa ráðuneytið. Sem samsvarandi meðlimur Vísindaakademíunnar og höfundur verka um kínverska og japanska menningu, yrði hann ráðinn aðalritstjóri hins vinsæla tímarits „Foreign Literature“...
Nikolai Fedorenko fékk brýnt símskeyti frá Gromyko í New York með leiðbeiningum:
„1. Þú þarft að koma á nánu sambandi við sendinefndir UAR og Sýrlands og samræma allar aðgerðir þínar við þær. Ef fulltrúar UAR og Sýrlands halda áfram að mótmæla skoðun á ástandinu í Miðausturlöndum í öryggisráðinu, ættir þú að styðja þá...
3. Ef reynt er á einn eða annan hátt til að fordæma afstöðu UAR og ákvörðun aðalframkvæmdastjóra um brotthvarf herliðs SÞ frá Miðausturlöndum, ættir þú að styðja afstöðu UAR og ákvörðun U Thant , með þeim rökum að UAR sem fullvalda ríki hafi skilyrðislausan rétt til að krefjast tafarlausrar brotthvarfs hermanna SÞ af yfirráðasvæði sínu...
4... Ef fulltrúar UAR og Sýrlands lýsa yfir löngun til þess að Sovétríkin beiti neitunarvaldi, ættuð þið að gera það til að koma í veg fyrir ákvörðun sem fordæmir arabaríkin...“
Sovétríkin tóku ekki einu sinni eftir því hvernig það hafði glatað sjálfstæði sínu. Það þjónaði aðeins hagsmunum Egypta og Sýrlands. Diplómatar þorðu ekki einu sinni að láta í ljós efasemdir þegar þeir tóku hörmuleg skref í Kaíró og Damaskus. Þannig hjálpaði sovéska forystan alls ekki arabísku vinum sínum á erfiðum tímum. Þvert á móti blessaði það þá á leiðinni til hernaðarhamfara.
Þann 19. maí tilkynnti U Thant, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, til öryggisráðsins: „Skýrslur frá eftirlitsmönnum Sameinuðu þjóðanna staðfestu að ekki væri einbeiting og meiriháttar hreyfingar hersveita beggja vegna vopnahléslínunnar.
Sovéskir stjórnarerindrekar og leyniþjónustumenn í Ísrael, jafnvel án eftirlitsmanna SÞ, gátu sannreynt að ísraelska varnarliðið væri ekki sett í viðbragðsstöðu og ekki hefði verið tilkynnt um virkjun. En þeir ætluðu ekki að friðþægja Egypta og Sýrlendinga. Alveg öfugt.
Þann 19. maí var skipt um formann KGB í Moskvu. Í stað Vladimirs Efimovich Semichastny, sem var gerður útlægur til Úkraínu, var ríkisöryggisnefndin undir forystu Júrí Vladimirovich Andropov. En mat leyniþjónustunnar á því sem er að gerast í Miðausturlöndum hefur ekki breyst.
Heimili hersins og stjórnmálaleyniþjónustunnar unnu af fullum krafti. Sovéskir stjórnarerindrekar og leyniþjónustumenn sendu Egyptum stöðugt upplýsingar um ástandið í Ísrael, um staðsetningu ísraelska hersveita og hreyfingar þeirra.
Þann 22. maí heimsótti Dmitry Pozhidaev sendiherra Nasser og tilkynnti Moskvu: „Nasser lýsti þakklæti til sovéskra stjórnvalda fyrir dýrmætar íhuganir varðandi spennu í Miðausturlöndum, sem og fyrir þær upplýsingar sem áður voru sendar Badran stríðsráðherra UAR. Forsetinn benti á að áður en þeir fengu þessar upplýsingar væru þeir í erfiðleikum vegna þess að þeir hefðu ekki nægjanlegar upplýsingar um fjölda og úthlutun ísraelskra hermanna ...“
Þennan dag tilkynnti Nasser að hann væri að loka Tíransundi fyrir ísraelskum skipum, sem og skipum sem ekki eru ísraelskir, sem afhenda hernaðarlegan farm til Ísraels. Með öðrum orðum, Egyptar lokuðu mikilvægustu höfn Ísraels í Eilat, sem hafði aðgang að Rauðahafinu.
Nasser útskýrði fyrir sovéska sendiherranum: „Ísrael hefur alltaf hótað því að ef Akaba-flói verður lokað muni það hefja stríð. UAR ætlar ekki að flækja málið frekar. En ef Ísrael grípur til hervalds mun UAR bregðast við þessu með öllum tiltækum ráðum...“
Sagnfræðingum er enn óljóst hvort Nasser hafi viljað berjast. En hann gerði allt til að hefja stríðið. Það var eins og hann væri viljandi að ögra Ísrael. Kannski var hann fullviss um að gyðingaríkið, sem óttaðist fordæmingu frá heimssamfélaginu, myndi ekki þora að slá fyrst.
Leiðtogar Ísraels virtust honum vera óákveðnir menn: þeir voru stöðugt að ræða eitthvað, ráðfærðu sig við varamenn, hlustuðu á skoðanir almennings og fjölmiðla. Nei, þetta fólk á ekki á hættu að hefja stríð... Og í slíkum vinningsaðstæðum, hugsaði Nasser líklega, er hægt að fá fullt af hlutum sem áður virtust ómögulegt.
Þann 23. maí sagði Eshkol forsætisráðherra í þinginu að tilraunir til að koma í veg fyrir að ísraelsk skip kæmu um Tíransund yrðu álitnar árásargirni af ísraelskum stjórnvöldum. Þessum orðum var ekki aðeins beint til þingmanna í Knesset, heldur einnig til egypsku forystunnar. Þar sem diplómatísk samskipti voru ekki til staðar urðu skýringar að koma fram annað hvort með opinberum yfirlýsingum eða milliliða.
Levi Eshkol, þótt álitinn sé dyggasti aðstoðarmaður Ben-Gurion, var í raun maður málamiðlana. Þegar það var hægt frestaði hann því að taka ákvörðun til morguns.
Um miðjan sjöunda áratuginn hafði Ísrael náð efnahagslegri velmegun. Ísraelar höfðu aldrei lifað jafn vel og þeir vildu ekki hugsa um stríð. Svo kom tímabil efnahagserfiðleika sem ríkisstjórn Eshkol gat ekki ráðið við. Svo það síðasta sem hann vildi var stríð. Arabískum ráðamönnum virtist sem Ísrael hefði veikst og orðið auðveld bráð.
Fáir arabískir stjórnmálamenn kölluðu eftir hófsemi. Forseti Túnis, Habib Bourguiba, taldi hatur araba á Ísrael rangt, sagði:
— Fyrir okkur Araba réttlæta tilfinningar tregðu. Við arabar hrópum, við móðgum, við blótum, við bölum og höldum að þannig séum við að sinna skyldu okkar. Á bak við þetta allt er minnimáttarkennd. Ég tel að enginn ætti að tala um að kasta Ísrael í sjóinn, því enginn er fær um að gera það. Jafnvel að forðast að tala um þetta efni getur stuðlað að sambúð milli araba og gyðinga.
Bourguiba forseti ferðaðist um arabalönd með tillögu um að gera eitthvað, finna leið til að binda enda á fjandskapinn. Hann talaði við Nasser einn í langan tíma.
Síðan gerði Bourguiba grein fyrir innihaldi samtalsins. Hann sagði við egypska forsetann:
„Við höfum hvorki styrk né efni til að berjast. Við verðum að gera málamiðlanir. Ertu sammála?
„Já,“ staðfesti Nasser.
„Þetta er dásamlegt,“ fagnaði Bourguiba. „Við verðum að tjá skoðanir okkar opinberlega. Mikilvægast er að viðurkenna ályktun SÞ sem Ísrael var stofnað undir. Ertu sammála henni?
„Já,“ endurtók Nasser af öryggi. Og hann dró strax orð sín til baka: „Arabískur fjöldinn mun ekki samþykkja neitt sem líkist viðurkenningu á Ísrael.
Í öðrum tilvikum spurði egypski forsetinn í raun ekki fjöldann hvað hann vildi.
Í stuttu máli sagt, viðleitni forseta Túnis varð að engu. Hvorki Nasser né aðrir arabískir stjórnmálamenn sem það var háð vildu viðurkenna gyðingaríki og semja um frið.
Þann 25. maí barst sendiherra Sovétríkjanna í Kaíró brýnt símskeyti frá Gromyko með leiðbeiningum um að heimsækja Nasser eða Mahmoud Riad utanríkisráðherra og segja eftirfarandi:
„Sovétríkin eru ánægð með afgerandi stöðu arabaríkjanna, sem fylkja sér um Sameinuðu arabísku lýðveldið og skapa sameiginlega víglínu til varnar Sýrlandi andspænis heimsvaldasamsærinu...
Ríkisstjórn Sovétríkjanna telur kröfu UAR-stjórnarinnar um brotthvarf SÞ-herliðsins frá Gaza-svæðinu og Sínaí-skaganum réttmæta. Slík krafa er óumdeilanlegur réttur Sameinuðu arabísku lýðveldisins. Við teljum þessa ráðstöfun sterkt skref sem hefur haft samsvarandi jákvæð áhrif...“
Skilaboð Gromyko sýndu hversu illa sovéskir diplómatar skildu ástandið í Miðausturlöndum. Moskvu ýtti í raun Nasser í átt að stríði.
Gromyko upplýsti Nasser um skilaboð frá Lyndon Johnson Bandaríkjaforseta þar sem hann metur ástandið í Miðausturlöndum. Nasser hafði áhyggjur af möguleikanum á sameiginlegum aðgerðum stórveldanna. Gromyko hughreysti egypska forsetann og sagði að þetta kæmi ekki til greina.
Andrei Andreevich flutti Nasser einnig orð ísraelska utanríkisráðherrans Abba Eban, sagði við sovéska sendiherrann í Tel Aviv: Ísrael myndi undir engum kringumstæðum vilja hernaðarátök við Egyptaland.
Eban talaði við sendiherra Sovétríkjanna og talaði fyrir gagnkvæmri „mögnun“, það er að segja að hann lagði til að leysa vandamálin sem hefðu komið upp með pólitískum aðgerðum. Hann vonaði að orð hans yrðu flutt til Egypta.
En Gromyko mælti ekki með því að Nasser tæki upp einhvers konar viðræður við Ísrael í gegnum milliliði og forðist þar með vopnuð átök. Þvert á móti sagði ráðherrann Nasser að sovéski sendiherrann hefði svarað Eban „staðföst“, það er að segja að ekki yrði dregið úr spennunni.
Þetta var enn eitt skrefið í átt að stríði.
Þann 24. maí tilkynnti Egyptaland að það væri að hefja námuvinnslu í Aqaba-flóa og væri að setja flugflota sinn og flugher í viðbragðsstöðu.
Olía var afhent Ísrael með skipum sem sigldu undir fána Líberíu. Forseti Líberíu tilkynnti Nasser að skip hans myndu ekki lengur flytja olíu til gyðingaríkis.
Þann 25. maí flaug egypsk hersendinefnd undir forystu Badrans varnarmálaráðherra ögrandi til Moskvu. Egyptar eyddu fjórum dögum í Moskvu. Þeir tóku ekki aðeins á móti Grechko og Gromyko, heldur einnig, til að leggja áherslu á fullan stuðning Egypta, af leiðtogi ríkisstjórnarinnar, Kosygin.
Badran flaug inn til að biðja Moskvu um samþykki fyrir fyrirbyggjandi árás á Ísrael. Egypski ráðherrann lagði herkort á borðið og lýsti ástandinu.
Alexey Kosygin svaraði, að sögn sovéska diplómatsins Pogos Akopov, sem tók þátt í samningaviðræðunum, að ómögulegt væri að leysa vandamálið með hernaðarlegum hætti.
Í ávarpi við egypska ráðherrann sagði Kosygin:
„Þið hafið unnið mikinn pólitískan sigur og svo lengi sem ekkert stríð er, þá er hægt að treysta þennan sigur... Það sem þið hafið gert hingað til hefur verið gert vel. Hins vegar getum við ekki annað en hugsað um lagalega lausn á spurningunni um siglingar um sundin... Í ljósi pólitískra afreka ykkar verður auðveldara fyrir ykkur að fá lagalega lausn.“
Leiðtogar Sovétríkjanna voru ánægðir með að Egyptar náðu auðveldlega öllu sem þeir vildu og trúðu því ekki að Ísraelar myndu grípa til vopna.
En Grechko marskálkur, sem sá Badran ráðherra í flugvallarbyggingunni, skálaði „á veginum“ og sagði staðfastlega að ef Ísrael réðist á Egyptaland og Bandaríkin styðji Ísraelsmenn, „göngum við inn í stríðið ykkar megin. ” Þessi uppörvandi orð sovéska varnarmálaráðherrans hljómuðu eins og ljúfasta tónlist Egypta.
Þann 26. maí ræddi Nasser við leiðtoga Al-arabíska sambands verkalýðsfélaga. Hann sagði sjálfstraust: „Ef stríð brýst út verður það algjört. Markmið þess er að eyða Ísrael. Við erum tilbúin í stríð og fullviss um sigur."
Nasser fann fyrir meira og meira sjálfstrausti með hverjum deginum og talaði meira og ágengara. Kannski tók hann mið af stöðu annars manns í landinu. Marshal Abd-al Hakim Amer var ákafur stuðningsmaður hernaðaraðgerða. Nasser hafði ekki efni á friðsamlegri stöðu, annars gæti Amer gert tilkall til valda. En eftir stríðið mun Nasser gera Amer að blóraböggli og neyða hann til að svara fyrir hörmungarnar...
Líklegast hafði Nasser ekki hugmynd um að átökin sem hann byrjaði myndu enda með stríði. Hann var þess fullviss að allt yrði áfram innan ramma diplómatískra viðræðna. Hann trúði því meira að segja að hann hefði sigrað án baráttu. En á almannafæri hegðaði hann sér eingöngu stríðnislega.
Þann 29. maí talaði Nasser á þingi. Það var ljóst af ræðu hans að forsetinn bjó sig undir að berjast og var staðráðinn í að sigra: „Vesturveldin gera lítið úr reisn okkar og neita að viðurkenna réttindi okkar. Við munum kenna þeim að bera virðingu fyrir okkur. Við erum ekki að horfast í augu við Ísrael, heldur þá sem standa á bak við það, þá sem sköpuðu Ísrael. Land okkar og bandamenn okkar hafa lokið undirbúningi fyrir frelsun Palestínu."
Þrjátuga maí flaug Hussein Jórdaníukonungur til Kaíró og skrifaði undir samning um hernaðarbandalag við Nasser. Enginn bjóst við þessu skrefi frá konungi. Hann vildi ekki leggja sitt litla ríki í hættu og forðaðist varlega alla þátttöku í hernaði. Ef Hussein er að flýta sér að ganga í bandalagið, ákvað Ísrael, þá efast Egyptar og Sýrland ekki um sigur.
Eftir þetta fyrirskipaði Abdel Rahman Aref, hershöfðingi Íraksforseta, að íraskir hermenn yrðu sendir til Jórdaníu svo þeir gætu líka tekið þátt í stríðinu við gyðingaríki. Þann 4. júní fóru írask fótgönguliðsdeild og framherji skriðdrekahóps, hundrað og fimmtíu farartækja, inn á jórdanskt landsvæði.
Formaður Frelsissamtaka Palestínu, Ahmed Shuqeyri, sagði að þegar arabarnir sigri Ísrael, verði eftirlifandi gyðingum leyft að snúa aftur til landanna sem þeir komu frá. En með sadisísku brosi bætti hann við: „En mér sýnist að enginn muni lifa af.
Abba Eban, utanríkisráðherra Ísraels, rifjaði upp eftir stríðið:
„Þegar við horfðum í kringum okkur sáum við heim skipt í þá sem voru fúsir til að tortíma okkur og þá sem ætluðu ekki að lyfta fingri fyrir okkur.
Hvaða afstöðu tóku Bandaríkin?
Þegar John F. Kennedy varð Bandaríkjaforseti fóru Bandaríkin í fyrsta sinn að selja Ísrael vopn. Þetta var svar við eldflaugaáætlun Nassers.
Eftir Sínaístríðið breyttist stemningin í Washington. Bretar misstu stöðu sína á svæðinu. Bandarísk stjórnmál þurftu stuðning. Nasser var ekki góður. Sádi-Arabía kom óvænt fram sem traustur bandamaður. Og viðhorf til Ísraels hafa breyst til hins betra.
Í desember 1962 kom Golda Meir forsætisráðherra til Palm Beach í Flórída þar sem John F. Kennedy tók á móti henni. Þeir töluðu saman í meira en klukkutíma. Skýrslan um samtalið var átta blaðsíður að lengd.
„Bandaríkin,“ sagði Kennedy ákveðinn, „hafa sérstakt samband við Ísrael sem er í raun aðeins sambærilegt við samband okkar við England. „Hann tók í höndina á Goldu Meir og sagði við hana: „Ekki hafa áhyggjur. Ekkert mun gerast fyrir Ísrael.“
Kennedy fyrirskipaði sölu á fimm rafhlöðum af nýjum Hawk eldflaugum til Ísraels. Á sama tíma jók hann aðstoð (aðallega mat) til Egyptalands. Kennedy sendi höfðingjum arabaríkja skilaboð þar sem hann bað þá um að upplýsa hvernig Bandaríkin gætu hjálpað til við að binda enda á átök araba og Ísraela. Arabaríki neituðu bandarískri friðargæsluþjónustu. Kennedy varð fyrir miklum vonbrigðum.
Það er almennt viðurkennt að forsetar demókrata, sérstaklega Kennedy, hafi aðstoðað Ísrael til að ná atkvæðum gyðinga í kosningum.
Í raun og veru var stefna Bandaríkjanna í Miðausturlöndum mótuð af öðrum forsendum. Árið 1958 urðu tímamót, þegar hernaðarbylting var í Írak, Jórdaníukonungur Hussein missti næstum hásæti sitt og stjórnmálaástandið í Líbanon var þannig að Eisenhower forseti sendi landgönguliða til Beirút. Ísrael reyndist vera eina stöðuga lýðræðisstjórnin á öllu svæðinu.
Bandaríkin sýndu nokkuð eigingirni. Þegar þeir sáu ekki mikið gagn af Ísrael, hjálpuðu þeir honum ekki. Þegar hlutverk þess sem útvörður í að mæta róttækum arabastjórnum var metið, þá fór Ísrael að taka á móti bandarískum vopnum. En fyrir sex daga stríðið var heraðstoð veitt með erfiðleikum.
Afleysingamaður Kennedys, Lyndon Johnson frá Texas, var talinn í Ísrael sem annar olíupólitíkus sem olíumálin voru mikilvægust fyrir. Beiðni til Bandaríkjamanna um hjálp í aðdraganda sex daga stríðsins var í raun ósvarað.
Þann 27. maí sagði Levi Eshkol forsætisráðherra sovéska sendiherranum að hann vildi koma til Moskvu í stutta heimsókn og ræða ástandið í Miðausturlöndum. Hann ætlaði að útskýra fyrir Sovétleiðtogum að Ísrael hefði áhuga á friðsamlegri lausn á þeim vandamálum sem upp hefðu komið. Eshkol var fullviss um að hann myndi geta sannfært Moskvu um einlægni sína og stríð yrði forðast.
Símskeyti frá sendiherrum í löndum Mið-Austurlanda voru túlkuð út í hött og voru, eins og sagt er í utanríkisráðuneytinu, samkvæmt stórum merkingum - það er að segja þau voru send til meðlima stjórnmálaráðsins.
Þann 28. maí ákvað Moskvu að samþykkja Levi Eshkol - með einu skilyrði: ef forseti Egyptalands og sýrlenska forystan mótmæli ekki.
Nasser svaraði sama dag að hann væri ekki á móti því. En Zuein forsætisráðherra Sýrlands og al-Atasi Sýrlandsforseti, sem var í Moskvu, báðu undir engum kringumstæðum að taka á móti Ísraelanum.
Þann 1. júní heimsótti Dmitry Pozhidaev sendiherra Nasser og sagði honum: „Sem svar við beiðni okkar um að forsætisráðherra Ísraels færi til Moskvu, bað sýrlenska forystan í persónu Atasi forseta sannfærandi um að taka ekki á móti forsætisráðherra Ísraels í Moskvu, þar sem komu hans, að mati Atasi, myndi valda vantrausti í arabaheiminum á stefnu Sovétríkjanna. Í þessu sambandi ákváðu sovésk stjórnvöld að gera ekki tilboð við forsætisráðherra Ísraels um að koma til Moskvu.
Nasser vildi fá þrjá eða fjóra daga fyrir herþjónustu - þar til ísraelski forsætisráðherrann væri í Moskvu myndi stríðið ekki hefjast. En á meðan símskeytum var skipt tókst egypsku hersveitunum að snúa við og því var útlit Levi Eshkol í Moskvu ekki lengur nauðsynlegt fyrir Egyptaland.
Annað tækifæri til að forðast stríð tapaðist.
En á allra síðustu dögum varð fólk í Moskvu áhyggjufullt: hvað ef stríðið byrjar í alvöru? Þeir reyndu að þrýsta á Ísrael.
Þann 1. júní sendi Gromyko miðstjórninni athugasemd:
„Nýjustu skýrslur frá Tel Aviv staðfesta möguleikann á því að Ísrael láti af hernaðaraðgerðum gegn UAR undir því yfirskini að loka siglingum um Tíransund.
Í Ísrael er almennri virkjun nú lokið og þar með hefur átta til tíu daga bilið á viðbúnaði þessa lands fyrir hernaðaraðgerðir miðað við UAR, sem Badran talaði um í samtölum við A.N., eytt. Kosygin í Moskvu..."
Gromyko bað stjórnmálaráðið um leyfi til að koma með ógnandi framsetningu við sendiherra Ísraels í Moskvu.
Þann 2. júní tók Gromyko á móti ísraelska sendiherranum Katz og hótaði honum að hernaðaraðgerðir gætu eyðilagt gyðingaríki: „Ef ísraelsk stjórnvöld ákváðu að taka ábyrgð á því að hefja hernaðarátök, þá yrði hún að borga að fullu fyrir afleiðingar slíkra skref."
Sovétstjórnin samdi við Alsír um bráðan flutning sovéskra bardagamanna sem þar eru til Egyptalands. Alsír var lofað skaðabótum en nokkru síðar.
 
Ósigur og nýtt brot
Sovésk mótmæli gætu ekki lengur bjargað Egyptum og Sýrlandi. Þann 5. júní hófst nýtt stríð í Miðausturlöndum sem endaði með algjörum ósigri arabaheranna.
Þann 6. júní skrifaði staðgengill utanríkisráðherra Vladimir Semyonov í dagbók sína:
„Í gærmorgun braust út stríð milli Ísraels og UAR.
Á laugardeginum sömdum við seðil með hernum, þar sem ljóst var að Ísrael var virkjuð og betur undirbúið hernaðarlega og tæknilega en arabar. Hugmyndin var að senda mig til Kaíró til að sannfæra Nasser um að taka sveigjanlegri og varfærnari afstöðu í málefnum siglinga á Aqaba-flóa...
Allt hefur breyst. Makhus utanríkisráðherra Sýrlands hefur breyst úr öskrandi ljóni í hræddan hund. Nasser hefur tapað nánast öllu sem hann áorkaði með því að sameina nánast alla araba undir merkjum þess að leysa Palestínuvandamálið... Bardagarnir halda áfram, en ósigur araba, ný söguleg niðurlæging þeirra er örugg.
Við erum að reyna að bjarga Aröbum í gegnum SÞ með diplómatískum aðgerðum og opinberum yfirlýsingum. Alla þessa dagana fór ég varla úr ráðuneytinu og sneri mér í ýmsar áttir.
Klukkan er fimm að morgni. Það þarf ekki að lýsa því hvað þessi barátta er að kosta mig. Þegar öllu er á botninn hvolft eru tólf heil ár af samfelldri vinnu tengd uppgangi araba-austursins. Og hér aftur er næstum allt á jörðinni aftur. Það verður að velta steininum upp aftur, þó að hann hafi mulið nokkuð marga fætur þegar hann rúllaði niður.“
Í einum kjallara Kreml var svokallaður „rauður sími“ - bein dulkóðuð samskiptalína við Hvíta húsið í Washington. Þann 5. júní hafði Kosygin samband við Lyndon Johnson forseta með þessum síma. Kosygin kom fram í kjallaranum ásamt nýjum KGB-formanni Andropov og Gromyko. Þeir fundu sig allir í kjallaranum í fyrsta skipti og spurðu í kór: "Hvar er síminn?"
Þetta var í rauninni bara fjarstýring. Hann bar ábyrgð á þessum KGB búnaði. Símagerðarmenn höfðu hræðilegar áhyggjur af nærveru háttsettra yfirvalda. KGB-hershöfðinginn sem stýrði þeim var líka stressaður.
Að þessu sinni, ólíkt því sem gerðist í Sínaístríðinu, neituðu Bandaríkjamenn að ganga til liðs við Sovétríkin til að fordæma Ísrael. Bandaríkin töldu að þetta væri varnarstríð fyrir Ísrael.
Þann 7. júní klukkan sex að morgni skrifaði Semyonov í dagbók sína:
„Ég er nýkominn úr ráðuneytinu. Í kvöld var hápunktur kreppunnar í Mið-Austurlöndum, sem minnti á þá kúbversku. Ég var á fundi stjórnmálaráðsins til þrjú um nóttina, þá í utanríkisráðuneytinu. Hnúturinn virðist vera farinn að losna.
Öryggisráðið ákvað að grípa til ráðstafana til að stöðva stríðsrekstur tafarlaust.
„SOS“ merki voru send frá Kaíró; viljinn til að andmæla glataðist þar. Vel þjálfaður og vopnaður ísraelski herinn gaf lexíu fyrir illa menntaða egypsku bændurna, sem geta ekki stjórnað tækjum og hlaupa í burtu við skothljóð. Allt þetta var bæði hörmulegt og kómískt...“
Egyptaland var í svo mikilli neyð að það grátbað Moskvu um að hætta sókn Ísraela með öllum nauðsynlegum ráðum. Nasser, sem hafði fallið í örvæntingu, minntist á hinn fræga diplómata Valentin Falin, sem þá stýrði deild í utanríkisráðuneytinu, lagði til að koma á bandamönnum og stofna herstöðvar fyrir Sovétríkin í hvaða egypskri höfn sem er.
Af þessum sökum krafðist fulltrúi Sovétríkjanna í öryggisráðinu, Fedorenko, aðeins um vopnahlé og krafðist þess ekki að Ísrael yrði fordæmt og hvatt til að hverfa frá herteknu svæðunum.
Hinn 7. júní sagði Levi Eshkol Sovéska sendiherranum Chuvakhin að hann væri reiðubúinn hvenær sem er, opinberlega eða leynilega, til að koma til Moskvu eða taka á móti fulltrúa sovétstjórnarinnar.
En leiðtogar Sovétríkjanna, sem voru ekki síður hneykslaðir en Egyptar og Sýrlendingar yfir ósigri arabíska hersins, slógu í gegn. Þeir vissu einfaldlega ekki hvað annað þeir áttu að finna upp á, bara til að særa Ísrael á einhvern hátt, til að láta ísraelska gyðinga sjá eftir hernaðarsigrinum sem þeir höfðu unnið.
Þann 9. júní komu leiðtogar flokka og ríkisstjórna í sósíalískum löndum Evrópu saman í Moskvu. Þeir lofuðu að „hjálpa íbúum arabaríkja að gefa árásarmanninum afgerandi höfnun“. Aðeins Rúmenía neitaði að skrifa undir yfirlýsingu þar sem Ísrael er fordæmt. Aðalritari miðstjórnar rúmenska kommúnistaflokksins, Nicolae Ceausescu, vildi ekki slíta diplómatísk tengsl við Ísrael.
Á sama tíma héldu bardagar á vígstöðvum Sýrlands áfram. Eftir að hafa sigrað egypska herinn tóku Ísraelsmenn á móti Sýrlendingum sem höfðu misst alla stríðsmennsku sína.
Þann 10. júní tók Kuznetsov, fyrsti aðstoðarutanríkisráðherra, á móti Katriel Katz sendiherra Ísraels og las fyrir hann yfirlýsingu um rof á samskiptum:
„Við höfum nýlega fengið skilaboð um að ísraelskir hermenn, sem hunsa ákvörðun öryggisráðsins um að hætta stríðsátökum, haldi áfram þessum aðgerðum, hertaki sýrlenskt landsvæði og færist í átt að Damaskus.
Sovétstjórnin varar ísraelsk stjórnvöld við því að hún beri fulla ábyrgð á svikum sínum, fyrir augljóst brot þeirra á ákvörðun öryggisráðsins.
Ef Ísrael hættir ekki stríðsátökum samstundis munu Sovétríkin, ásamt öðrum friðelskandi ríkjum, beita Ísrael refsiaðgerðum með öllum þeim afleiðingum sem það hefur í för með sér.
Sovétstjórnin lýsir því yfir að í ljósi þess að Ísraelar halda áfram árásargirni gegn arabaríkjunum og gróft brot þeirra á ákvörðunum öryggisráðsins hafi ríkisstjórn Sovétríkjanna ákveðið að slíta diplómatísk samskipti Sovétríkjanna og Ísraels.
Sovétríkin slitu aftur samskiptum við gyðingaríki...
Moskvu óttaðist að Ísraelsher myndi ná til Damaskus og Baath-stjórnin myndi hrynja. Leiðtogar Sovétríkjanna gátu ekki leyft þetta. Þeir mátu Sýrlendinga miklu meira en Egypta. Snemma morguns hringdi sýrlenska sendinefndin til SÞ í sovéska vini sína og bað þá um að gera hvað sem er til að stöðva sókn Ísraela:
— Ísraelskir skriðdrekar eru sextíu kílómetra frá Damaskus!
— Hefur herliðið verið alið upp til að vernda höfuðborgina? — spurði aðstoðarframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna (frá Sovétríkjunum) Leonid Nikolaevich Kutakov.
- Það eru engir hermenn. Við erum að safna vígi. Hermenn á öðrum geirum víglínunnar...
Moskvu varaði Johnson forseta við því að „ef hernaðaraðgerðir Ísraela stöðvast ekki á næstu klukkustundum munum við neyðast til að taka sjálfstæða ákvörðun. Bandaríkin ákváðu að leiðtogar Sovétríkjanna ættu ekki að ýta út í öfgar. Washington bauð Ísraelsmönnum þráfaldlega að hætta.
Þann tíunda júní klukkan sjö um kvöldið hættu átökin. Sex daga stríðinu er lokið.
„Að nálgast sendiráðið á Bolshaya Ordynka,“ minntist þáverandi fyrsti ritari ísraelska sendiráðsins í Moskvu, Yosef Govrin, „ég átti erfitt með að ýta mér að hliðinu - hundruð, ef ekki þúsundir manna sem fluttir voru frá Moskvufyrirtækjum stóðu þétt í veg fyrir yfirferð. Þeir báru borða með and-ísraelskum slagorðum og sungu „Niður!
Þann 18. júní læstu ísraelskir stjórnarerindrekar dyrum sendiráðsins og sneru heim. Katriel Katz, fyrrverandi sendiherra, var formaður stjórnar Yad Vashem, minningarstofnunar og safns til að minnast fórnarlamba og hetjuskapar hörmunganna sem dundu yfir gyðinga undir nasisma.
Hneyksli gegn yfirgangi Ísraela var skipulögð af borgaryfirvöldum í Moskvu. Fólk var leyst úr vinnu, útvegað veggspjöldum og sent á fjöldafund á hlýjum júnídegi. En það voru líka sjálfboðaliðar.
Sigur Ísraels kom andlega óstöðugu fólki í hysterískt ástand. Þeir sem lásu bókun öldunga Síonar ákváðu að loforðið væri farið að rætast - gyðingar voru að ná yfirráðum yfir heiminum.
„Það er mér ógleymanlegt hversu hneykslaður ég varð vegna leifturstríðs Ísraels í stríðinu við Egyptaland sumarið 1967,“ sagði bókmenntafræðingurinn Mikhail Petrovich Lobanov. „Þetta voru einhvers konar óskiljanleg, leiðandi, jafnvel dularfull viðbrögð við atburðinum.
Ég var skelfingu lostin: það sama og gerðist fyrir Egyptaland gæti örugglega gerst fyrir okkur? Ísrael getur allt eins náð Moskvu. Þá gæti það hafa þótt fáránlegt, miðað við hernaðarmátt okkar á þeim tíma. En það ástand, þessi innblástur var eftir í mér, þú getur ekki slitið hann út, þetta er veruleiki minn, ótvíræðari fyrir mig en nokkurn annan hversdagslegan veruleika ... "
Eftir sex daga stríðið birtist hópur fólks í sovéska samfélagi sem helgaði líf sitt baráttunni gegn heimszíonisma, sem þýðir með þessu baráttunni gegn gyðingum. Þeirra á meðal voru bæði sannir ofstækismenn og þeir sem einfaldlega græddu á þessu, sem betur fer jókst áhrifarík eftirspurn - í dagblöðum, tímaritum, útvarpi og sjónvarpi. Jafnvel í and-amerískum áróðri var farið eftir ákveðnum reglum, í aðdraganda leiðtogafunda dó það almennt út. Og aðeins styrkur and-ísraelskum og and-zíonista áróðurs minnkaði aldrei...
Og forysta Sovétríkjanna var pirruð yfir algjöru mistökum og ósigri bandamanna sinna í Miðausturlöndum.
Gromyko, Grechko og yfirmaður herráðsins, Matvey Vasilyevich Zakharov marskálkur, komu saman á skrifstofu Brezhnevs.
Brezhnev lýsti reiði sinni við hann:
„Hvað höfum við marga ráðgjafa í egypska hernum og hver er tilgangurinn? Þeir ráðlögðu ekki neitt. Og skólarnir okkar kenndu Egyptum ekkert heldur. Í stað þess að taka slaginn sáu nemendur þínir, Matvey, ísraelska flugvél og kastaði út.
Forveri hans Nikita Sergeevich Khrushchev, sem var sendur á eftirlaun, talaði enn harðari í garð Egypta:
„Að vanvirða sjálfan sig svona er óskiljanlegt í huganum! - Krústsjov var reiður. „Nú hrópa Arabar alls staðar um ást sína á friði, að þeir séu fórnarlömb. Ég hef ekki tækifæri til að nota aðrar upplýsingar nema útvarp og dagblöð, en þær sýna líka hvernig atburðir þróast í raun.
Egypsk hersendinefnd kemur til Moskvu: „Shu-shu, sha-sha, sho-sho. Við vorum sammála. Þeir eru að fara. Hersendinefndin okkar fer svo til Egyptalands: „Það er það, það er það. Hann er líka að fara. Sýrlensk ríkisstjórn og hersendinefnd er að koma. Þeir tala saman og lyfta skál. Þeir eru að fara. Hvaða mál voru rædd? Hreinsa. Og nú kenna þeir Ísrael: „Hér er hann, tíkarsonur, svo og svo. Hvernig gerði hann það?
Egyptar kröfðust þess að SÞ drægju herlið sitt til baka, sem var að sundra Egyptum og Ísraelum. Hver krafðist þess? Nasser. Wu Tang varð við beiðni hans. Hvers vegna eru hlutlausir hermenn venjulega fjarlægðir? Svo að þeir trufli ekki að hefja stríð. Hver krafðist þess? Nasser. Þess vegna, hver vildi hefja stríð? Nasser. Það lokar Aqaba-sundi þar sem ísraelsk skip sigldu. Til hvers? Fyrir átök. Svo virtist allt vera tilbúið fyrir hann.
Síðan byrja þeir að segja sögur af því að foringjar þeirra hafi heimsótt konurnar þar og þess vegna hafi her þeirra komið í opna skjöldu.
Allir yfirmenn fara til kvenna í öllum löndum og ósigur er ekki hægt að rekja til þess. Já, herinn er lokaður að heiman, frá konum, og það er sama hvað þú gerir, þær munu samt hlaupa til hliðar. Einu sinni í stríðinu sagði Stalín: „Við skulum virkja stúlkur, við munum skipuleggja mötuneyti fyrir yfirmenn og svo framvegis...“
Hvers vegna voru þeir brotnir? Vegna þess að þeir klúðruðu, og það eru engin önnur rök. Og nú kenna þeir það við að einhver liðsforingi hafi farið í frí eða verið með magakveisu.
Aðalástæðan fyrir sigri Ísraels er sú að þeir búa yfir æðri menningu, betri aga í hernum, yfirmenn þeirra hafa bardagareynslu og eru vel þjálfaðir. Enda voru þarna saman komnir mjög góðir sérfræðingar frá mörgum löndum. Til dæmis kann ég að meta Dayan hershöfðingja þeirra mjög sem hermann. Vel gert! Ég sagði í gríni að ef ég væri forsætisráðherra og hann væri í Sovétríkjunum myndi ég strax skipa hann varnarmálaráðherra okkar...
Egyptar eiga erfitt með að keppa við þá og þeir borguðu fyrir það, aumingjar. Í grófum dráttum gátu þeir stjórnað úlfaldum, þeir áttu riffil og síðan voru þeir fluttir yfir á skriðdreka...
Ég bara skil ekki hvernig þetta gat gerst. Hvernig gátum við látið þetta gerast? Sovétríkin bera mikla ábyrgð á því sem gerðist. Miðað við getu okkar til að hafa áhrif hefðum við getað haldið Nasser frá stríði...
Þetta var misreikningur á her okkar. Herinn okkar mismat ástandið; þeir nálguðust gagnrýnislaust ákvörðun um möguleika Egypta á sigri...“
Að kvöldi 9. júní kom Gamal Abd-al Nasser fram í sjónvarpi. Hann tók ábyrgð á ósigrinum og tilkynnti að hann væri að hætta.
Eftir það skipulagði hann á kunnáttusamlegan hátt vinsæla ákall sem beint var til sjálfs síns um að taka aftur afsögn sína og snúa aftur til valda. Samkomur hófust, íbúar Kaíró kölluðu á Nasser að vera áfram. Og hann „samþykkti“ að fara ekki. Hann tók einnig að sér störf forsætisráðherra og framkvæmdastjóra araba-sósíalistasambandsins, sem er við völd, sýnir hversu lítið traust hann ber til félaga sinna og samstarfsmanna.
Leiðtogar Sovétríkjanna þorðu ekki að láta í ljós pirring sinn yfir skammarlegum ósigri arabískra bandamanna sinna. Þess í stað virkuðu þeir sem sálfræðingar og hugguðu Nasser og aðra egypska og sýrlenska stjórnmálamenn.
Hinn 17. júní, skrifaði í dagbók sína, meðlimur í stjórnmálaráðinu og fyrsti ritari miðstjórnar kommúnistaflokksins í Úkraínu, Pyotr Efimovich Shelest, hringdi Brezhnev til hans í Kyiv. Hann sagði að ákvörðun hefði verið tekin um að senda Nikolai Viktorovich Podgorny, formann forsætisnefndar Æðsta Sovétríkjanna, til Kaíró í skyndingu: „Við þurfum að bjarga ástandinu. Gerðu allar ráðstafanir til að styðja og styrkja trú á Nasser.“
Degi síðar, nítjánda júní, ræddi stjórnmálaráðið ástandið í Miðausturlöndum.
„Allir eru í eins konar niðurdrepandi skapi,“ skrifaði Pyotr Shelest í dagbók sína. „Eftir stríðnislegar, hrósandi yfirlýsingar Nassers, bjuggumst við ekki við því að arabíski herinn yrði sigraður svo leiftursnúinn, þar af leiðandi myndi vald Nassers falla svo lágt. Enda treystu þeir á hann sem leiðtoga „arabíska framfaraheimsins“. Og þessi „leiðtogi“ stendur á brún hyldýpsins, pólitísk áhrif hans hafa glatast; rugl, ótti, óvissa.
Herinn er siðlaus og hefur tapað bardagavirkni sinni. Megnið af herbúnaðinum hefur verið hertekið af Ísrael... Við verðum augljóslega að byrja upp á nýtt: stjórnmál, taktík, diplómatía, vopn. Allt þetta verður ekki ódýrt fyrir fólk okkar og land.“
Þann 20. júní flaug sovésk sendinefnd undir forystu Podgorny til Egyptalands. Þá var hann þriðji maðurinn í landinu og stóð jafnfætis Brezhnev.
Verkefnið fyrir hann var þetta:
„Að veita forystu UAR og Nasser forseta persónulega siðferðilegan og pólitískan stuðning, efla trú hans á Sovétríkin og önnur sósíalísk lönd sem reyndir og traustir vinir arabísku þjóðanna, og ræða einnig raunhæfar ráðstafanir til að útrýma afleiðingum Ísraelsk yfirgangur."
Í Kaíró minntist sovéski leyniþjónustumaðurinn Vadim Alekseevich Kirpichenko: „Podgorny, annaðhvort vegna nýs umræðuefnis um samskipti Sovétríkjanna og Egyptalands fyrir hann, eða vegna fjörutíu gráðu hita, var erfitt að átta sig á upplýsingum. Þegar hann las blöð hreyfði hann varirnar þreytulega, varð pirraður og truflaðist með því að leita að öðrum glösum, sígarettum eða eldspýtum, krafðist þess síðan að vörðurinn færi með sér vatn og fór hvergi, var honum innan seilingar. Almennt séð var hann alltaf annað hvort að lenda í vegi eða vanta eitthvað. Podgorny spurði yfirleitt ekki spurninga og sýndi enga forvitni um neitt.
Óvenjulegar ráðstafanir voru gerðar til að veita Egyptum hernaðaraðstoð.
„Svartahafsfloti okkar fór nánast alfarið til Miðjarðarhafsins,“ skrifaði eigandi Úkraínu, Pyotr Shelest, í dagbók sína. — Í stjórnmálaráði miðstjórnar kommúnistaflokks Úkraínu hlustuðu þeir á spurninguna um stöðu loftvarna í Úkraínu, sagði yfirmaður loftvarnarhersins, A.I. hershöfðingi. Pokryshkin. Vægast sagt er þetta sorgleg mynd.
Það er einfaldlega glæpur að við búum við svona aðstæður með loftvarnakerfi. Mikil undirmönnun er á starfsfólki, gamaldags búnaður og einnig léleg skjól, óáreiðanleg fjarskipti og viðvörun. Það eru margir berskjaldaðir, viðkvæmir, varnarlausir lífsnauðsynlegir hlutir í lýðveldinu.
Og á sama tíma erum við að fækka búnaði og mannskap, senda orrustuflugvélar og eldflaugadeildir til UAR til að „hylja“ Kaíró. „Á þessu skelfilega, ákaflega mikilvæga máli, lýsti ég skoðun minni við L. Brezhnev.“
Aðalritarinn hlustaði á Shelest með ólympískri ró og sagði: „Ekki blanda þér í þessi mál. Það er almenn áætlun og við höfum það að leiðarljósi.“
Egypska foringjasveitin sneri aftur frá Sínaískaga ósigruð, klofin og siðblind. Nasser lagði alla sökina á nánasta bandamann sinn, Amer marskálk, sem hann hafði nýlega kallað annað sjálf sitt. En það eru engir vinir í pólitík. Í Egyptalandi fóru þeir að segja að hinir raunverulegu sökudólgar ósigursins væru CIA fulltrúar sem hefðu smeygt sér inn í æðstu stöður í hernum. Annars hefði hinn voldugi egypski her aldrei hörfað undan síonistar.
Seytjánda september sextíu og sjö skrifaði Vladimir Semyonov í dagbók sína:
„Amer framdi sjálfsmorð fyrir þremur dögum. Samkvæmt opinberu skýrslunni gerði hann slíka tilraun tvisvar - í fyrra skiptið með ópíum, í seinna skiptið með kalíumsýaníði...
Hvers vegna þetta var gert er enn erfitt að segja. Hann var dæmdur fyrir herdómstól, fjöldi háttsettra yfirmanna, þar á meðal yfirmaður flughersins, reyndust vera CIA umboðsmenn, og eiginkona bróður Amers, að því er virðist, líka. Sögusagnir eru uppi um nýja afsögn Nassers en egypska fréttastofan neitar þeim. Vinogradov sendiherra flaug bráðlega til Kaíró.
Í samningaviðræðum við sovésku gestina sagði Nasser: „Ef þið hjálpið ekki mun ég ekki geta barist lengur. Ástandið í landinu er mjög erfitt. Ég mun þá segja af mér. Og bandarískir stjórnmálamenn munu taka stöðu mína. Þeir munu geta leyst vandamálið...“
Orð Nassers um að fara var snjall leikur. Hann setti þrýsting á bæði sína eigin þjóð og sovéska samstarfsaðila sína.
Nasser varð fyrir vonbrigðum með tregðu Sovétríkjanna til að koma Egyptum til hjálpar. Hann sagði aðstoðarmanni sínum Abd-al Latif Bogdadi að „Rússar væru hræddir við árekstra við Ameríku“ og sendu ekki liðsauka af ótta við að lenda í árekstri við skip bandaríska sjötta flotans.
Sú staðreynd að Sovétríkin gripu ekki inn í stríðið arabamegin setti arabískan almenning í áfall og pirring. Arabar sökuðu Sovétleiðtogana um að vera þeir sem töpuðu fyrir Ísrael. Vald Moskvu í arabaheiminum var að hrynja, sem Kínverjar létu sér ekki nægja að nýta sér. Þeir sökuðu Sovétríkin um að hafa svikið málstað araba. Formaður framkvæmdanefndar Frelsissamtaka Palestínu, Ahmed Shuqairi, fór til Peking til að fá ráðgjöf frá Mao Zedong. Kínverjar hvöttu til skæruhernaðar gegn Ísrael, rétt eins og Víetnamar gerðu.
Leiðtogar Sovétríkjanna gerðu allt til að endurheimta stöðu sína í augum Araba. Til að gera þetta var nauðsynlegt að halda Nasser á sínum stað, hneykslaður yfir ósigrinum og glataður í anda, gefa honum ný vopn í stað þeirra sem töpuðust í bardaga og endurreisa egypska herinn.
Strax eftir sex daga stríðið fór stór sendinefnd undir forustu hershöfðingjans, Zakharov marskálks, til Kaíró. Í sendinefndinni var yfirmaður Karpata-herhéraðsins, Pyotr Nikolaevich Lashchenko hershöfðingi. Hann var skilinn eftir í Egyptalandi sem aðalhernaðarráðgjafi.
Petro Lashchenko bað um að senda samstarfsmann sinn, fyrsta staðgengil starfsmannastjóra Karpataumdæmisins, aðalhershöfðingja Yevgeny Ivanovich Malashenko, til að aðstoða sig. Hann varð yfirmaður skrifstofu aðalhernaðarráðgjafans - svo margir yfirmenn voru sendir til Egyptalands. Evgeniy Ivanovich talaði um þetta í smáatriðum í bók sinni "Remembering Service in the Army."
Lashchenko hershöfðingi sagði aðstoðarmönnum sínum hreinskilnislega að egypski herinn hefði hrunið undir árásum Ísraelsmanna og væri nánast ekki til; her verður að stofna að nýju.
Þann 27. nóvember tók Nasser á móti Lashchenko hershöfðingja, sem greindi forsetanum frá því að fyrsti hópur hernaðarráðgjafa - um þrjú hundruð manns - væri þegar kominn og væri á fullu að búa til varnarkerfi á Súez-skurðarsvæðinu og bardagaþjálfun egypskra hermanna.
Ráðgjafarnir komust fljótt að því að egypsku foringjarnir voru ekki mjög fúsir til að framkvæma tilmæli sín og voru almennt hneigðir til að hvíla sig en að vinna. En það er ómögulegt að áminna egypskan liðsforingja - hann mun alltaf finna margar afsakanir. Og sumir móðguðust líka og skammuðu ráðgjafana:
„Þið hafið engan rétt til að segja okkur frá annmörkum, þetta niðurlægir þjóðarvirðingu okkar. Svona komu Bretar fram við okkur.
Á hverjum morgni spurði Yevgeny Malashenko hershöfðingi, sem kom til aðgerðastjórnar egypska herforingjans, sömu spurningar: „Hvernig eru hlutirnir við framhliðina?
Egypsku foringjarnir svöruðu letilega að fregnir frá herdeildum þeirra hefðu ekki enn borist og héldu áfram að horfa á sjónvarpið og ítrekuðu að þannig myndu þeir fljótt læra um ástandið við víglínuna og aðgerðir ísraelsku hermannanna.
Ári síðar var flugvélafloti egypska flughersins endurreistur. Miklar vopnabirgðir hjálpuðu Nasser að sigrast á sálfræðilegri kreppu sinni. Þann 24. júlí 1968, þegar hann talaði á þingi arabíska sósíalistasambandsins, lofaði hann Ísrael nýju stríði:
„Fyrir okkur er frelsun yfirráðasvæða okkar skylda, grundvallaratriði og að lokum spurning um líf eða dauða. Við munum frelsa landsvæði okkar sentímetra fyrir sentímetra, jafnvel á kostnað gífurlegra fórna. Réttlátt stríð er löglegt. Við verðum nú að einbeita okkur að því að endurreisa hernaðargetu okkar. Þolinmæði og festa! Við verðum að fara fram úr óvininum. Og við munum sigra!
Þrjú þúsund sovéskir foringjar þjálfuðu Egypta. Alls voru meira en þrjátíu þúsund sovéskir hermenn á egypsku yfirráðasvæði. Egyptar sáu um ráðgjafa sína. Einn hershöfðingi var beðinn um að vera afturkallaður og sagði að upplýsingar um egypska herinn væru sendar til Ísraels í gegnum hann.
- Af hverju heldurðu það? - Skrifstofa aðalhernaðarráðgjafans var hissa.
„Hann er gyðingur,“ sögðu Egyptar öruggir.
Í stað þess að standa upp fyrir heiður sovéska liðsforingjans og slíta slíku samtali, kviknuðu yfirmenn apparatsins sjálfir áhuga á prófíl hershöfðingjans. Egyptar náðu fullkomnun í listinni að komast að því hver væri gyðingur. Starfsliðsforingjar komust að því að móðir hershöfðingjans væri gyðingur. Til að þóknast Egyptum var hershöfðinginn sendur heim.
Egyptar báðu um að senda þeim sjálfboðaliða flugmenn. Moskvu féllst ekki á þetta. Í lok sextíu og níu voru þó nokkrar sveitir fluttar til Egyptalands, því svo virtist sem nýtt stríð væri að hefjast.
Í loftorrustunum um Súez-skurðinn, sem kallaðir voru átaksstríð, urðu Egyptar fyrir miklu tjóni. Ísraelskir flugmenn réðust á Arabana í afar lítilli hæð (fimmtíu til sjötíu metra). Og loftvarnarkerfin sem Egyptaland stóð til boða (þ.e. loftvarnar stórskotalið og S-75 Dvina loftvarnarflaugakerfi) voru hönnuð til að vinna bug á háfljúgandi skotmörk (sjá Rauða stjarnan, 2002, 17. ágúst).
Til að bjarga Egyptum var heill loftvarnarhópur sendur frá Moskvu - sérstök loftvarnarflaugadeild, njósnahersveit og orrustuflugsveit. Auk þess voru flugsveitir sjóhersins fluttar. Sovéskum flugmönnum og loftvarnarbyssumönnum var skipað að verja himininn í Egyptalandi.
Í mars 1970 fóru sovéskir eldflaugamenn í bardagaskyldu. Á fimm mánuðum skutu þeir niður tólf ísraelskar flugvélar. En þeir urðu sjálfir fyrir tjóni í óyfirlýsta stríði. Ný eldflaugakerfi leyfðu skjótum skothríð, sem kostaði mikla peninga, en takmarkaði getu ísraelska flugsins.
Þegar Egyptaland undirbjó hefnd, þurfti það leyniþjónustuupplýsingar um ísraelska herinn, sérstaklega á Sínaí-skaga. Moskvu ákvað að stunda njósnaflug yfir ísraelskt landsvæði. Í þessu skyni var stofnuð sérstök flugdeild sem átti að fljúga nýju MiG-25 flugvélunum. Vélin einkenndist af getu sinni til að ná strax hraða og hæð.
Flugmennirnir, ásamt yfirmanni flughersins, Pavel Stepanovich Kutakhov flugmarskálki, voru kallaðir til Grechko ráðherra. Andrei Antonovich skipaði:
— Ekki fljúga nær en fjörutíu kílómetrum til Tel Aviv! Tryggja fullkomið flugöryggi. Geturðu ímyndað þér hvað gerist ef flugvélin okkar verður skotin niður af óvininum og flugmaðurinn verður tekinn? Hver verða viðbrögðin í heiminum!
Grechko marskálkur kallaði Ísrael opinberlega óvin, þó að ríkin tvö væru ekki í stríði og Moskvu neitaði á allan mögulegan hátt þátttöku sovéska hersins í hernaði á hlið Egyptalands. Í raun og veru leit sovéski herinn á gyðingaríki sem óvin.
Flugmennirnir voru fluttir til Egyptalands í borgaralegum fötum þar sem þeir voru klæddir í egypska herbúninga án merkis. Flugvélarnar voru merktar með merki egypska flughersins.
Það var ekki auðvelt að vinna með Egyptum. Tvisvar hetja Sovétríkjanna Alexander Nikolaevich Efimov, flughershöfðingi sem tók við af Kutakhov sem yfirhershöfðingja flughersins, rifjaði upp hvernig hann flaug á Il-14 með yfirmanni egypska flugsins, Hosni Mubarak, flughernum. verðandi forseti landsins. Egypskir loftvarnarbyssumenn skutu á eigin flugvél og slógu á vænginn. Þar að auki voru loftvarnarbyssurnar leiddar af ráðgjöfum okkar...
Það erfiðasta var að breyta sálfræði egypska hersins. Við greiningu á ástæðum ósigursins bentu sérfræðingar á skort á vel þjálfuðum herforingjum með víðtæka sýn og ófullnægjandi viðbúnað hermanna.
Egypskir hermenn gátu ekki notað nútímavopnin sem þeir höfðu yfir að ráða. Í stríðinu sátu þeir í skriðdrekum og treystu á loftstuðning, sem aldrei kom fram vegna þess að hann var eyðilagður, og sjálfir urðu þeir auðveld bráð fyrir ísraelska herinn sem sótti fram.
Her Nassers var með mikinn fjölda loftvarnar stórskotaliðs og þungar loftvarnarvélbyssur. En bardagasveitirnar hófu ekki einu sinni skothríð. Í loftárásum Ísraelshers flúðu þeir.
Foringjarnir voru ekki sálfræðilega undirbúnir fyrir nútíma bardaga. Þeir sendu yfirmönnum sínum algjörlega frábærar skýrslur um árangur þeirra, en sjálfir flúðu þeir og yfirgáfu undirmenn sína örlögum sínum. Djúpt vantraust yfirmanna hver á öðrum og skortur á hernaðarlegum félagsskap kom í ljós. Fyrir vikið fannst arabískum hermanni á vígvellinum ekki vera hluti af herliði heldur yfirgefinn einfari. Allir hugsuðu aðeins um hvernig á að flýja og herdeildin missti bardagavirkni sína.
Þegar Ísraelsmenn yfirheyrðu hina handteknu liðsforingja og báðu sveitaforingjana að nefna undirmenn sína, svöruðu þeir stoltir að það væri nóg fyrir þá að vita nöfn sveitarforingjanna og þeir töldu það fyrir neðan virðingu sína að muna nöfn almennra hermanna. Ísraelsmenn voru undrandi að sjá gjána milli egypsku herforingjanna. Hver sakaði annan um að hafa ekki sinnt skyldu sinni, eins og hann hefði ekki sjálfur flúið vígvöllinn...
Annar mikilvægur þáttur sem fyrirfram ákvarðaði ósigur arabíska hersins var venjan að ljúga. Á Sínaískaga voru egypskar sveitir handteknar eftir að hafa trúað röngum fréttum um árangur eigin hers.
Á fyrsta degi stríðsins, þegar egypskt flug var þegar hætt að vera til, tilkynnti Amer herforingi Marshal stoltur Jórdaníukonungi að þrír fjórðu ísraelskra flugvéla hefðu verið skotnir niður, egypskir flugmenn voru að sprengja ísraelskt landsvæði og á jörðu niðri. einingar höfðu farið í sókn.
Hussein konungur, sem talaði reiðilega um hvernig Amer marskálkur laug upp að andlitinu, tókst sjálfur að segja alveg frábærar sögur af velgengni flugvéla sinna í loftbardögum við Ísraela og meðan á loftárásum á skotmörk ísraelska hersins stóð. En konungur vissi að allar tuttugu og átta orrustuflugvélar jórdanska flugsins voru eyðilagðar rétt við flugvöllinn. Þeir höfðu ekki einu sinni tíma til að fara í loftið...
Í byrjun janúar 1968 fór sendinefnd undir forystu stjórnmálaráðsfulltrúans og fyrsti varaformanns ríkisstjórnarinnar Kirill Trofimovich Mazurov til Kaíró.
Vladimir Semyonov, sem var hluti af sendinefndinni, skrifaði niður hughrif sín í dagbók sína:
„Hermennirnir grófu sig inn við Súez-skurðinn, grófu sig í jörðu. Ráðgjafar okkar eru að reyna að endurheimta starfsanda í hernum. Kynntu inn í það þátt í nútíma skipulagi...
Nasser varð gráhærður við vöðvana, varð kvíðinn, það var ljóst að þessi vandræði höfðu kostað hann mikið. Hann einbeitir sér fast að okkur, skilur að brýrnar fyrir vestan hafi verið brenndar. Félagar hans eru meira í takt við hann. Riad utanríkisráðherra kom fyrir sem ruglaðasti persónan. Hann er auðvitað hvorki diplómat né hermaður. Þetta er bara vandamál...“
Í lok mars komu Gromyko og Grechko til Kaíró. Varnarmálaráðherrann var ánægður með að vera í Egyptalandi því dóttir hans bjó hér, tengdasonur hans vann í sovéska sendiráðinu. Eftir heimsókn ráðherranna tveggja lofuðu Moskvu að senda hundrað orrustuflugvélar til viðbótar og útbúa heila herdeild með vopnum á hverju ári.
Herskip 5. Miðjarðarhafsaðgerðasveitarinnar lögðu við akkeri í Alexandríu og Port Said. Sovésk skip eru orðin algengur þáttur í landslagi egypskra og sýrlenskra hafna.
Sovéski sendiherrann í Kaíró, Sergei Aleksandrovich Vinogradov, hélt því fram að ómögulegt væri að vera án flutnings sovéskra hermanna til Egyptalands. Malashenko hershöfðingi svaraði sendiherranum að þetta væri ævintýri:
— Egyptar og arabar almennt hafa meira en nóg af hermönnum. Þeir hafa tvöfalda yfirburði í styrk yfir Ísrael, en vilja ekki berjast. Þeir vilja að við berjumst fyrir þá og frelsum Sínaí.
 
Diplómatía eftir stríð
Eftir sex daga stríðið, að beiðni Sovétríkjanna, var boðað til neyðarfundar allsherjarþings SÞ til að ræða ástand Miðausturlanda. Alexey Kosygin flaug til New York í fararbroddi sovésku sendinefndarinnar.
Hann þurfti að skipuleggja fund með Johnson forseta. Kosygin vildi ekki fara til Washington og Johnson vildi ekki fara til New York. Með því að nota kortið auðkenndu þeir bæ sem var staðsettur nákvæmlega mitt á milli Washington og New York. Það reyndist vera borgin Glassboro, þar sem ekkert var nema glerverksmiðja. Fundurinn fór fram heima hjá forstöðumanni skólans.
Samtal um Miðausturlönd reyndist árangurslaust.
Bandaríkin, sem höfðu reynt að viðhalda vinsamlegum samskiptum við bæði arabaríkin og Ísrael fyrir sex daga stríðið, studdu gyðingaríkið skilyrðislaust í stríðinu. Og eftir stríðið samþykktu Bandaríkjamenn að Ísraelar mættu aðeins gefast upp á landhelgisöflum sínum í því ferli að gera almenna sátt og koma á friði við arabalöndin. Sovétríkin, í kjölfar afstöðu arabaríkjanna, kröfðust fyrst og fremst brotthvarfs Ísraels frá öllum svæðum sem hernumin voru í stríðinu.
Bandalag við Ísrael varð stefnumótandi val fyrir Bandaríkin. Jafnvel svo hörmulegur atburður sem tilraun ísraelskra flugmanna og sjómanna til að sökkva bandaríska njósnaskipinu Liberty hafði ekki áhrif á hann.
Þessi saga gerðist í miðri sex daga stríðinu.
Þann 8. júní 1967 sá ísraelska leyniþjónustan skip nálgast frá egypsku ströndinni. Gögn úr myndakönnun bentu til þess að um bandarískt skip væri að ræða. En af einhverjum ástæðum hafnaði sendiráð Bandaríkjanna slíkri forsendu. Ísraelar gátu sagt að þeir gerðu ráð fyrir að það væru arabar sem reyndu að fara út fyrir skip sitt sem amerískt.
Klukkan tvö síðdegis skutu tveir ísraelskir orrustumenn með vélbyssum á skipið og skutu röð eldflauga á það. En skipið hélt áfram að fara í sömu átt. Önnur flugvél varpaði napalmhylki. Þrír ísraelskir bátar gerðu flugskeytaárás. Einn ísraelsku sjómannanna veiddi upp björgunarbát með áletruninni: „Frelsi - bandarískur sjóher“. Árásirnar hættu strax.
Ísraelsstjórn svaraði strax, án þess að reyna að fela neitt. Klukkan fjögur var tilkynnt um hörmulega mistök. Erlenda skipið hefði ekki átt að vera á bardagasvæðinu en ísraelsk stjórnvöld báðust afsökunar og lýstu yfir vilja til að bæta tjónið.
Bandarísk stjórnvöld samþykktu afsökunarbeiðnina og voru sammála um að um óviljandi mistök væri að ræða og að Ísraelsmenn gætu hafa villst að bandaríska skipinu væri egypskt. Ísraelar þurftu að greiða áhöfn Liberty skaðabætur. Af tveimur hundruðum níutíu og þremur bandarískum sjómönnum voru þrjátíu og fjórir drepnir.
Þeir sem lifðu af héldu sig við aðra útgáfu. Þeir héldu því fram að í fyrsta lagi væri skipið á alþjóðlegu hafsvæði og í öðru lagi vissu Ísraelar vel hver væri fyrir framan þá - þeir hefðu fylgst með Liberty síðan sex um morguninn. Ísraelskar njósnaflugvélar flugu nokkrum sinnum yfir Liberty. Hvernig sáu flugmennirnir ekki bandaríska fánann?
Þegar skotið var á skipið drógu sjómennirnir öðrum bandarískum fána upp og sendu merki um aðstoð til nærliggjandi bandarísks flugmóðurskips sem átti að hylja þá úr lofti. En hjálp barst ekki og Ísraelar héldu áfram að gera árásir aftur og aftur. Það sem kom Liberty sjómönnum mest á óvart var að þeirra eigin ríkisstjórn gerði ekkert til að bjarga þeim. Þeim sem lifðu af var meinað að tala um það sem kom fyrir þá.
Yfirráðasvæði Ísraels er svo lítið að rafræn hlustunarþjónusta sem staðsett er í bandaríska sendiráðinu í Beirút fylgist með öllum fjarskiptum innan gyðingaríkis. Sendiráðið tók meira að segja upp samtöl ísraelsku flugmannanna þegar þeir réðust á Liberty.
Hvers vegna skutu Ísraelar á Bandaríkjamenn?
Þeir, þú þarft að skilja, líkaði ekki við útlit njósnaskips búið sérlega viðkvæmri tækni.
Nokkrum dögum áður en stríðið hófst í Mið-Austurlöndum var Liberty aftur vísað til Þjóðaröryggisstofnunar, sem sér um rafrænar njósnir. Á Spáni fóru tveir þýðendur frá stofnuninni sem töluðu hebresku um borð í flugvélina. Í stuttu máli, aðgerðin „við hlustum Ísrael“ var skipulögð fyrirfram.
Liberty tæknin gerði það að verkum að hægt var að þekkja hvert útvarpstæki í ísraelska varnarliðinu. Þegar ísraelskur hermaður kveikti á kallkerfi og tilkynnti herforingjanum eitthvað, þegar ísraelski skriðdrekaforinginn tilkynnti liðsforingjanum, var samtalið tekið upp, merkisstyrkur og staðsetning sendibúnaðarins var staðfest. Þetta gerði Bandaríkjamönnum kleift að taka saman nákvæmt kort af staðsetningu nánast hvers einasta ísraelska hermanns og brynvarins farartækis.
Búnaður Liberty hleraði fleiri fjarskipti en áhöfn hans náði að ná tökum á og greina. Því skráði skipið aðeins allt og sendi þær upplýsingar sem safnað var til greiningarstöðvarinnar.
Og skammt frá, á Kýpur, var risastór miðstöð breskra útvarpsleyniþjónustumanna, sem stöðvaði allt upplýsingaflæðið frá Liberty. Svo virðist sem Ísraelar hafi verið hræddir um að Bretar, gamlir óvinir þeirra, gætu deilt upplýsingum með Aröbum. Ísraelsmenn höfðu þegar grunað að CIA væri að veita Jórdaníu leynilegar upplýsingar - Bandaríkjamenn vildu ekki að Hussein konungur missti hásæti sitt. Hvað ef Bretar og Bandaríkjamenn vilja hjálpa Egyptum? Og þeir munu byrja að upplýsa þá um hreyfingar ísraelskra hermanna?
Kannski var óttinn ýktur. Engar njósnir gátu bjargað ósigruðum egypska hernum, en í hita bardaga höfðu Ísraelar engan tíma fyrir rólega greiningu. Ísraelar vildu ekki taka áhættu, svo þeir slógu á Liberty til að losna við njósnahringinn á dyraþrepinu.
Foringjar Liberty skynjuðu hættu og veltu því fyrir sér hvers vegna óvopnað skip væri sent á bardagasvæði.
Að kvöldi 5. júní sendi William McGonagle skipstjóri frá Liberty geislamynd til yfirmanns 6. flotans, William Martin aðmíráls, þar sem hann bað hann um að senda fylgdarskemmtimann og útskýrði að „til sjálfsvarnar er skipið aðeins með fjóra 12,6 mm vélbyssur og handvopn.“
Daginn eftir neitaði flotaforinginn og útskýrði að Liberty væri á siglingu á alþjóðlegu hafsvæði, hefði ekkert með átökin að gera og „ekki væri hægt að ráðast á neina hlið“.
Skipstjórinn setti engu að síður á sig stöðuga bardagaskyldu fyrir vélbyssuáhafnir.
Að kvöldi 7. júní fór skipið í átt að Ísrael. Loftkönnun tilkynnti strandstjórnarmiðstöðinni í Tel Aviv að Liberty hefði breytt um stefnu. Ísraelskar flugvélar fóru hring um skipið.
Í fjarskiptamiðstöð skipsins skemmtu bandarískir sjómenn sér með því að kveikja á rafræna mótvægiskerfinu og senda brengluð merki til ísraelskra flugvéla, ýmist minnka ímynd skipsins eða stækka það til muna.
Á þeirri stundu sendi bandaríski herinn brýn símskeyti til Washington þar sem hann varaði við: Ef Liberty kæmist eitthvað nær ísraelskum ströndum myndu Ísraelar ráðast á það. En skipanirnar sem gefnar voru út í þessum efnum voru ýmist rangar eða týndar í alþjóðlegu fjarskiptakerfi varnarmálaráðuneytisins.
Það var ekki til einskis að þjónninn lét vekja athygli. Ísraelskar flugvélar skutu á Liberty. Þeir eyðilögðu bogavélbyssuna og felldu nokkur loftnet. Hálftíma síðar birtust tundurskeytabátarnir. Þeir skutu fimm tundurskeytum. Einn þeirra lenti í miðjum skrokknum og létust tuttugu og fjórir af völdum sprengingarinnar.
Aðeins klukkutíma síðar sendi foringi 6. flota skipinu:
„Ég fékk skýrslu þína. Ég sendi flugvélar til að hylja þig. Yfirborðsskip nálgast þig. Haltu áfram að tilkynna stöðuna."
Klukkutíma síðar var bandaríski sjóherinn boðið í utanríkismáladeild ísraelska herforingjans og honum tilkynnt að flugvélar og tundurskeytabátar ísraelska varnarliðsins hefðu „fyrir mistök ráðist á bandarískt skip“. Aðherjinn greindi Washington frá því að Ísraelsmenn „biðjist innilegustu afsökunarbeiðni og, til að forðast slík átök, biðji þeir um tafarlausar upplýsingar um önnur bandarísk skip sem staðsett eru undan ströndinni á bardagasvæðinu.
Bandarísk stjórnvöld kusu að gleyma þessari sögu, því njósnaskipið fylgdist auðvitað með aðgerðum ísraelskra hermanna. Bandaríkjamenn hafa alltaf haft að leiðarljósi meginregluna sem Ronald Reagan var svo elskaður að, sem endurtók oft: „Treystu, en staðfestu.
Samskipti Bandaríkjanna og Ísraels hafa þróast á raunsæjum grundvelli. Bandaríkjamenn metu Ísrael sem stöðugt og áreiðanlegt ríki. Þar að auki er það eina lýðræðisríkið á öllu svæðinu, það er að segja fyrirsjáanlegt í stefnu sinni. En ef hagsmunir landanna tveggja voru ólíkir, höfðu Bandaríkjamenn að leiðarljósi þeirra eigin, ekki Ísraels.
Og Sovétríkin, eftir að hafa slitið samskiptum við Ísrael árið 1967, stóðu loks með arabaríkjunum. Svo virtist sem Bandaríkin hefðu misst marks: með því að styðja pínulítið Ísrael, slógu þeir sig upp á móti hinum víðfeðma arabaheimi. En Sovétríkin hafa þvert á móti valið rétt og næstum allur þriðji heimurinn er á hliðinni.
Sovétleiðtogum var smjaðrað þegar leiðtogar og leiðtogar tuga ríkja sóru þeim eilífri vináttu og ást. Það var ekki vorkunn að veita svona góðu fólki lán og vopn á kostnað fjárlaga.
Auðvitað voru aðrar, hversdagslegri, hvatir sem réðu sovéskum embættismönnum. Þúsundir og þúsundir manna fóru til þessara landa í löngum viðskiptaferðum. Þar bjuggu yfirmenn og sérfræðingar við betri kjör en í heimalandi sínu og græddu mjög sómasamlega peninga. Þegar við komum til baka keyptum við bíla og íbúðir. Að vinna í arabalöndum reyndist vera sálfræðilega þægilegt. Það var gaman að vera í hlutverki kennara og leiðbeinanda. Það sem skipti kannski líka máli var löngunin til að gera sig gildandi, finna fyrir yfirburðum, gegna hlutverki „upplýstra vesturlandanna“ í arabaheiminum, ekki til að læra, heldur kenna afturhaldssömum þjóðum.
En árin liðu og það kom í ljós að Bandaríkin eiga fáa bandamenn í Miðausturlöndum en halda tryggð við Bandaríkjamenn. Arabískir vinir Sovétríkjanna reyndust ekki vera svo áreiðanlegir. Þeir brostu til Sovétleiðtoganna aðeins á meðan þeir gáfu vopn, lán og sendu hernaðarráðgjafa.
Þegar sjötíu og þriggja októberstríðið stóð sem hæst, þegar Egyptar og Sýrland réðust á Ísrael frá báðum hliðum, flaug Kosygin til Kaíró. Anwar Sadat, forseti Egyptalands, réðst á hann með ásökunum:
„Þú gafst okkur gamaldags búnað til að byggja brýr yfir Súez-skurðinn! Það tók okkur fimm tíma að gera þetta á meðan þú ert með nýja tækni sem gerir þér kleift að gera það á hálftíma. Vopnin sem þú útvegar okkur geta ekki kallast nútímaleg! Það er þér að kenna að við erum að dragast aftur úr Ísrael. Og kallarðu þetta vináttusambönd?
Á meðan gerðu Ísraelar gagnárás og fóru yfir Súez-skurðinn. Það virtist Sadat að þennan dag væri glaumur á venjulega órjúfanlegu andliti Kosygin:
„Þessi gagnárás mun gjörsamlega þreyta þig, því Kaíró er undir árás.
- Hvar eru tankarnir sem ég bað um? - Sadat svaraði honum með spurningu.
„Við einbeitum okkur að Sýrlandi,“ útskýrði yfirmaður sovétstjórnarinnar, „það missti eitt þúsund og tvö hundruð skriðdreka á einum degi...
Samkvæmt Valentin Falin, í októberstríðinu, „stjórn sovéska hersins - hvað ef pólitísk forysta ákveður! — setja hluta af loftmyndunum í viðbragðsstöðu.“ En Leonid Ilyich Brezhnev fann ekki fyrir minnstu löngun til að berjast í stað arabískra vina sinna.
Eftir októberstríðið ræddu Brezhnev og Gromyko hvað ætti að gera næst í Miðausturlöndum. Þetta samtal var tekið upp af Anatoly Chernyaev, staðgengill yfirmanns alþjóðadeildar miðstjórnar CPSU.
Brezhnev sagði Gromyko:
— Nauðsynlegt er að endurheimta diplómatísk samskipti við Ísrael. Að eigin frumkvæði.
Gromyko benti varlega:
„Arabar munu móðgast, það verður hávaði.
Brezhnev svaraði mjög skarpt:
- Þeir fóru til f... móður sinnar! Við höfum boðið þeim sanngjarna leið í svo mörg ár. Nei, þeir vildu berjast. Vinsamlegast, við gáfum þeim nýjasta búnaðinn - eitthvað sem var ekki fáanlegt í Víetnam. Þeir höfðu tvöfalda yfirburði í skriðdrekum og flugi, þrefalda yfirburði í stórskotalið og algjöra yfirburði í loftvarna- og skriðdrekavopnum. Og hvað? Þeim var stungið aftur. Og aftur flýðu þeir. Og aftur öskruðu þeir á okkur að bjarga þeim. Sadat hringdi í mig tvisvar í símann um miðja nótt. Hann krafðist þess að ég sendi strax lendingarsveit. Nei! Við munum ekki berjast fyrir þá. Fólk mun ekki skilja okkur...
Hlutirnir fóru ekki fram úr orðum. Brezhnev þorði ekki að koma aftur á sambandi við Ísrael. Og án samskipta við gyðingaríki gætu Sovétríkin ekki verið eins gagnleg fyrir arabalöndin og Bandaríkin. Þeir sem reyndu að koma á friði leituðu aðstoðar frá Bandaríkjunum sem héldu uppi samskiptum við báða aðila og gætu gegnt hlutverki sáttasemjara.
Fyrstur til að yfirgefa Sovétríkin var Anwar Sadat, forseti Egyptalands, sem vildi binda enda á stríðið og koma Sínaískaganum til baka á friðsamlegan hátt.
Þann 17. júlí 1972 bað Sadat alla sovéska herráðgjafa um að snúa heim innan viku og þá voru meira en tuttugu þúsund sovéskir yfirmenn í Egyptalandi. Þeir störfuðu sem ráðgjafar í öllum herdeildum, byrjaði með herfylkingunni.
Þá sögðu þeir að Sadat væri svikari við þjóðarhagsmuni og gerði því frið við Ísrael. En arftaki hans, Hosni Mubarak, sneri ekki aftur til vinsamlegra samskipta við Sovétríkin, heldur vildi heldur nálgun við Ameríku.
Öll ónotuð ást til arabískra vina var flutt til Sýrlands, sem hatar Ísrael og vill ekki - ólíkt Egyptalandi og Jórdaníu - semja og semja um frið við gyðingaríki.
Valdaránið í Damaskus í nóvember 1970, þegar Hafez Assad herflugmaður komst til valda og útrýmdi forvera sínum Saleh Jedid (sem lést í fangelsi eftir að hafa setið á bak við lás og slá í tuttugu og þrjú ár), var fagnað af varkárni í Moskvu. En þeir komust fljótt saman við Assad. Það fyrsta sem Sýrlendingar gerðu var að biðja um vopn og fengu þau í ótakmörkuðu magni. Hafez Assad, kannski betri en aðrir arabaleiðtogar, náði tökum á þeim vísindum að fá frá sovésku leiðtogunum allt sem hann þurfti, án þess að fórna neinu.
Assad sagði hreinskilnislega: „Ég mun ekki taka vopn frá Moskvu fyrir minna en milljarð.
Árið 1982 versnuðu samskipti Sýrlands og Ísraels og hættan á nýju stríði kom upp, minnti aðstoðaryfirmaður alþjóðadeildar miðstjórnarinnar, K.N. Hrottamenn. Sýrland fékk viðbótarvopn frá Sovétríkjunum. Sovéskar SAM-5 eldflaugar voru fluttar til Líbanon, í Bekaa-dalinn, nær Ísrael. Ísrael hótaði að eyða þeim.
Yfirmaður herráðsins Marshal N.V. Ogarkov sagði Brutents pirraður að „Bandaríkjamenn og gyðingar væru að grafa sig,“ en „hnefi okkar“ á svæðinu yrði „sterkari“.
Hershöfðingi V.I. Makarov, herflugmaður, var þá í hershöfðingjaráðinu. Hann minntist á að loftbardaga í Miðausturlöndum endaði með ósigri sýrlenskra flugmanna.
Eftir að hafa lesið næstu símskeyti skýrslu, yfirmaður aðalaðgerðasviðs hershöfðingjans, hershöfðingi V.I. Varennikov krafðist þess að skilja ástæður misheppnaðar loftbardaga, draga ályktanir og leggja fram tillögur. Með öðrum orðum, hershöfðingi sovéska hersins leit á bardagana í Mið-Austurlöndum sem sitt eigið stríð og tók í raun þátt í því við hlið arabaheranna.
En Sýrlendingar einir gátu ekki staðist Ísrael; öll árangursrík átök kröfðust beinna hernaðarþátttöku Sovétríkjanna.
Í júní 1982 varð Karen Brutents, þegar hún var á skrifstofu Andropovs, sem nýlega var kjörinn ritari miðstjórnar CPSU, vitni að spennuþrungnum símtölum milli Yuri Vladimirovich og varnarmálaráðherrans Ustinov marskálks og síðan við Gromyko.
Ustinov marskálkur lagði þráfaldlega til „að flytja tvær eldflaugahersveitir til viðbótar með hernaðarskjól til Sýrlands“. Með öðrum orðum, herinn var reiðubúinn til að standa opinberlega með Sýrlandi gegn Ísrael. Andropov sagði varlega: „Við þurfum að hugsa um það.
Sem betur fer kom hlutirnir ekki að nýju stríði.
Þegar hitnaði upplýsti Sýrlendingar Moskvu um að þeir væru reiðubúnir að útvega Sovétríkjunum flota- og flugstöðvar á yfirráðasvæði sínu og í staðinn báðu þeir um að setja upp sovésk loftvarnarflaugakerfi með sovéskum hermönnum. Sýrlendingar skildu að Ísraelar myndu ekki sprengja svæði þar sem sovéskir hermenn voru staðsettir. Um leið og spennan minnkaði gleymdu Sýrlendingar af einhverjum ástæðum loforði sínu um herstöðvarnar...
 
Boomerang er kominn aftur
Það er kominn tími til að líta öðruvísi á sambandið milli sovésku forystunnar og palestínskra og annarra arabískra hryðjuverkasamtaka.
Nú á dögum muna fáir eftir því að orðatiltækið „alþjóðleg hryðjuverk“, sem aldrei fer af vörum Pútíns forseta, rússneskra hershöfðingja og yfirmanna sérþjónustunnar, var búið til af bandaríska blaðamanninum Claire Sterling. Hún gaf út bók árið 1981 sem heitir „Network of Terror. Leynilegt stríð sem alþjóðleg hryðjuverk hafa leyst úr læðingi." Það snerist um samvinnu ýmissa hryðjuverkasamtaka. Bók Sterling olli reiði í Moskvu vegna þess að hún lýsti aðstoðinni sem KGB veitti hryðjuverkamönnum.
Og hún vissi ekki allt ennþá! Nú vitum við miklu meira um þessa síðu sögunnar. Auðvitað voru Sovétríkin ekki fangelsaður faðir hryðjuverka í Miðausturlöndum. En leyniþjónustur Sovétríkjanna (ásamt samstarfsmönnum frá öðrum sósíalískum löndum) aðstoðuðu í mörg ár hryðjuverkamenn með vopnum og peningum, þjálfuðu og fengu skjól á yfirráðasvæði þeirra, vegna þess að þeir börðust gegn „heimsvaldasinnum og zíonistaþjónum þeirra“.
Þessi aðstoð náði jafnvel til þeirra sem voru opinberlega merktir sem „klofnar“ og „svikarar við málstað Palestínumanna“. Fyrst núna eru raunverulegar ástæður þessa ólæsileika að koma í ljós.
Sósíalíski heimurinn var kjörinn grunnur fyrir hryðjuverkaaðgerðir. Hér á bak við járntjaldið voru þeir utan seilingar lögreglunnar og sveitarfélög sýndu fullkomlega samstarfsvilja. Ungverjaland, Búlgaría, Tékkóslóvakía, Austur-Þýskaland - Palestínskir hryðjuverkamenn nutu alls staðar bestu þjóðarmeðferðar.
Yfirmenn leyniþjónustunnar í sósíalísku löndunum þjálfuðu Palestínumenn, fyrst og fremst íbúa Arafats, útveguðu þeim vopn og sprengiefni og leyfðu þeim að nota yfirráðasvæði landa sinna til að ráðast á alþjóðlega heimsvaldastefnu og síonisma.
En samskipti Moskvu við Palestínumenn hafa aldrei verið skýlaus.
Meðal háttsettra Palestínumanna, sem eru að einhverju leyti meðvitaðir um upplýsingar um samskipti Sovétríkjanna og Palestínumanna, eru mismunandi sjónarmið. Sumir þakka Moskvu skilyrðislaust fyrir allt sem það hefur gert fyrir PLO. Aðrir eru mjög efins.
„Leiðtogar Moskvu lýstu alltaf yfir því hátt að þeir styddu baráttu okkar,“ kvartaði einn úr PLO-forystumönnum við blaðamenn, „en á lokuðum fundum hegðuðu þeir sér allt öðruvísi og voru mjög úthugsandi þegar kom að því að gefa okkur eitthvað.
Frá dögum Nikita Khrushchev hafa Sovétríkin vanist því að einblína á Egyptaland. Síðan til Sýrlands. Moskvu vildu helst takast á við áhrifamikil lönd sem ástandið í Miðausturlöndum er háð. Stofnun Frelsissamtaka Palestínu var litið á tortryggni í Moskvu.
Markmið þess, sem lýst er yfir í þjóðarsáttmálanum, eyðileggingu Ísraels, var nálægt ákveðnum mönnum í sovésku forystunni, en samsvaraði á engan hátt hagsmunum ríkisins. Varanleg átök araba og Ísraela gerðu Moskvu kleift að festa sig rækilega í sessi í Miðausturlöndum, fá þar bækistöðvar fyrir Miðjarðarhafssveitina og treysta á stuðning arabaríkja við atkvæðagreiðslu hjá SÞ. Eyðilegging Ísraels myndi gera veru Sovétríkjanna í Miðausturlöndum óþarfa.
Þar að auki virtist Yasser Arafat ekki vera alvarlegur félagi. Hann stjórnaði og stjórnaði endalaust og barðist fyrir að lifa af. Hvað gæti hann gefið Moskvu?
Kína, sem viðurkenndi ekki Ísrael, var fyrsta sósíalistaríkið til að koma á sambandi við Palestínumenn. Mao Zedong þurfti líka einhvers konar alþjóðlega tengiliði og samstarfsaðila, helst yngri. Yasser Arafat heimsótti Peking árið 1964. Árið eftir opnaði PLO skrifstofa þar. Og upphaflega útvegaði aðeins Kína Palestínumönnum vopn og stamaði ekki um peninga og gaf meira en þeir báðu um. Vandamálið var að fjarlægðin milli kínverskra hafna og palestínskra stöðva í Líbanon var of mikil.
Arafat kom fyrst til Moskvu árið 1968, leynilega, undir fölsku nafni, í fylgd Nassers Egyptalandsforseta. Eftir persónuleg kynni og leynilegar samningaviðræður fór afstaðan í Moskvu til Arafats að batna. Einkum vegna þess að leiðtogar Sovétríkjanna óttuðust að Arafat yrði algjörlega undir áhrifum Kína. En skrifstofa Frelsissamtaka Palestínu opnaði í Moskvu aðeins árið 1976.
Helsta hjálpin frá Moskvu kom eftir að Anwar Sadat, forseti Egyptalands, varð fyrir vonbrigðum með vináttuna við Sovétríkin og Kremlverjar fóru að leita að nýjum vinum í austri Araba.
Þegar, á áttatíu og öðru ári, vegna hernaðaraðgerðanna „Friður í Galíleu“, ráku ísraelskir hermenn palestínska herinn á brott úr Líbanon, var listi yfir titla birtir opinberlega í Jerúsalem: áttatíu skriðdrekar, sextíu og fimm Katyusha. eldflaugaskotur, tvö hundruð handsprengjuvörp, hundrað og fimmtíu flugskeyti gegn skriðdrekum, sjötíu þungar stórskotaliðssprengjur, tuttugu og átta handvopn, fjögur og hálft þúsund tonn af skotfærum...
Þetta var lítill hluti af því sem Sovétríkin afhentu Frelsissamtökum Palestínu. PLO átti umtalsverða fjármuni til að greiða fyrir vopn. Olíuuppsveiflan skapaði afgang af peningum í arabaheiminum, sem hægt var að gefa Palestínumönnum eitthvað úr. Jafnvel Líbýa gaf, þó af einhverjum ástæðum hafi Muammar Gaddafi ekki fundið peninga til að borga fyrir sovésku vopnin sem hann sjálfur fékk. Og meðal Palestínumanna eru margir auðmenn, þeir gáfu peninga fyrir sameiginlega baráttu.
Eftir ósigur Palestínumanna í Líbanon hélt Moskvu áfram að hjálpa Arafat, en hernaðarlegt mikilvægi hans féll.
Að auki talaði Hafez Assad Sýrlandsforseti gegn Arafat, sem skynjaði veikleika sinn og reyndi að leggja undir sig Palestínuhreyfinguna. Hann klofnaði nokkra hópa frá PLO. Moskvu var slitið á milli skuldbindinga sinna við Arafat og hollustu við mikilvægasta bandamann sinn, Sýrland.
Hið sanna eðli sambands Moskvu og Palestínumanna varpar ljósi á skjöl sem komust í hendur Ísraelsmanna árið 1982 og voru birt. Þar á meðal er upptaka af samtali Andrei Gromyko utanríkisráðherra og Yassers Arafats þrettánda nóvember, sjötíu og níu.
Gromyko sagði og ávarpaði Arafat:
— Við styðjum afstöðu Palestínumanna og Araba. Við munum án efa styðja allar tillögur sem þú leggur fram hjá SÞ. Þér er tryggður stuðningur jafnaðarmanna vina okkar. En síðasta spurningin er í raun bara spurning. Þegar við tölum við Bandaríkjamenn um Palestínuvandann spyrja þeir okkur: er hægt að takast á við PLO og samþykkja stofnun sjálfstætt palestínskt ríkis ef PLO viðurkennir ekki Ísrael?.. Ertu að íhuga möguleikann á ákveðnum taktískum ívilnanir í skiptum fyrir viðurkenningu frá fjandsamlegu herbúðunum? ? Ertu að íhuga að viðurkenna tilverurétt Ísraels?
Arafat, jafnvel í leynilegum samningaviðræðum, svaraði bandamanni sínum á sama hátt og á blaðamannafundum:
— Afstaða okkar er stofnun sameiginlegs ríkis fyrir gyðinga og araba. Þeir svara okkur: þetta þýðir eyðileggingu Ísraels. Árið sjötíu og fjögur lýstum við því yfir að við myndum stofna ríki okkar á hvaða hluta landsins sem Ísrael fer þaðan og það er réttur okkar.
Gromyko vildi ekki eyða tíma og endaði samtalið kalt:
- Ef afstaða þín breytist bið ég þig að láta okkur vita, þar sem það er ómögulegt að komast hjá þessu máli. Ég bið þig að hugsa um þetta.
Ef þetta er ósvikið skjal, þá ber það vitni um mjög erfitt samband milli maka sem sýndu opinberlega ákaflega ást til hvors annars.
En pólitískur ágreiningur truflaði ekki hernaðarsamstarfið. Hins vegar er það sem Palestínumenn kalla hernaðaraðgerðir venjulega kallað hryðjuverk.
Samkvæmt sumum áætlunum, síðan 1973, hafa um það bil þrjú þúsund Palestínumenn gengist undir herþjálfun í Sovétríkjunum - í Baku, Tashkent, Simferopol og Odessa.
Milli Simferopol og Alushta var 165. þjálfunarmiðstöðin fyrir þjálfun erlendra hermanna undir varnarmálaráðuneytinu. Árið 1980 var þjálfunarmiðstöðin endurnefnd Simferopol Military Joint School. Átján þúsund bardagamenn frá þróunarlöndunum fóru þar um. Þeir kenndu hér njósna- og skemmdarverkavinnu - hvernig á að leggja hald á vopnageymslur, koma fyrir sprengibúnaði, skjóta niður flugvélar...
Í yfirgefinni palestínskri skrifstofu í Líbanon fundu Ísraelsmenn eina af skýrslum palestínska hersins á ferð til Sovétríkjanna, dagsett 22. janúar 1981.
Í skýrslunni kom fram að senda þurfti nokkra af palestínsku kadettunum sem komu til að læra til baka vegna þess að þeir skiptu með gjaldeyri, urðu drukknir, neituðu að hlýða sovéskum leiðbeinendum og vildu ekki kynna sér það sem krafist er samkvæmt áætluninni.
Palestínumenn sem heimsóttu búðirnar kvörtuðu aftur á móti yfir því að of mikið væri af pólitískum upplýsingum og of lítil verkleg þjálfun. Í átökunum í Líbanon bentu ísraelskir herforingjar á að aðeins lítill hluti palestínsku hermannanna barðist af nægri kunnáttu. Hinir virkuðu óskipulagðir, kunnu ekki að beita nútímavopnum og urðu fyrir miklu tjóni.
Þessi skýrsla inniheldur mjög áhugaverðar upplýsingar:
„Hópurinn okkar kom til Simferopol. Það eru hundrað níutíu og fjórir bardagamenn í hópnum. Eftirfarandi fylkingar eiga fulltrúa: Fatah, Frelsisher Palestínu, Alþýðufylkingin fyrir frelsun Palestínu, Lýðræðisfylkingin fyrir frelsun Palestínu - hershöfðingi, Frelsisfylking Palestínu..."
Stjórnmálamenn í Moskvu hafa alltaf haldið því fram að Frelsissamtök Palestínu stundi hrein pólitík, hryðjuverk séu verk sumra annarra „klofna“ hópa sem ekki er stjórnað af Arafat. En í sovéskum þjálfunarstöðvum var Palestínumönnum kennt einmitt skemmdarverk og hryðjuverkastarfsemi. Og meðal kadettanna í þessum búðum voru flestir þeirra fólk Yassers Arafats.
Það er athyglisvert að Moskvu tók einnig á móti hryðjuverkamönnum frá Lýðræðisfylkingunni fyrir frelsun Palestínu - yfirstjórn, þó að hrottalegar aðgerðir þessa hóps hafi verið fordæmdar opinberlega.
Hins vegar er Frelsisher Palestínu, sem starfar undir forystu sýrlenska herforingjans, einnig ein ósáttalegasta og grimmustu sveit palestínsku hreyfingarinnar. Sem og Alþýðufylkingin fyrir frelsun Palestínu, undir forystu Georges Habbash og Wadi Haddad. Það voru þeir sem skipulögðu flestar flugræningarnar og tóku þátt í blóðugustu aðgerðunum, sem hófust með skotárás á farþega á ísraelska flugvellinum í Lod.
Þann tuttugasta og þriðja, sjötíu og fjórir, ávarpaði Yuri Andropov, formaður KGB, aðalritara miðstjórnar CPSU, Leonid Ilyich Brezhnev (þetta skjal hefur verið aflétt):
„Síðan 1968 hefur ríkisöryggisnefndin haldið uppi viðskiptasamsærissambandi við fulltrúa í stjórnmálaráði Alþýðufylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu (PFLP), yfirmann ytri aðgerðadeildar PFLP, Wadi Haddad.
Á fundi með KGB-búi í Líbanon, sem haldinn var í apríl á þessu ári. td, Haddad, í trúnaðarsamtali, útlistaði efnilega áætlun um skemmdarverk og hryðjuverkastarfsemi PFLP... Eins og er er PFLP að undirbúa fjölda sérstakra aðgerða, þar á meðal árásir á stórar olíubirgðastöðvar í ýmsum heimshlutum (Saudi Arabía, Persaflói, Hong Kong o.s.frv.) , eyðileggingu tankskipa og ofurtankskipa, aðgerðir gegn bandarískum og ísraelskum fulltrúum í Íran, Grikklandi, Eþíópíu, Kenýa, árás á byggingu demantamiðstöðvarinnar í Tel Aviv o.s.frv. .
Haddad leitaði til okkar með beiðni um að aðstoða samtök sín við að fá ákveðnar tegundir af sérstökum tæknibúnaði sem nauðsynlegur er til að framkvæma einstakar skemmdarverk...
Eðli sambands okkar við Haddad gerir okkur kleift að vissu marki að stjórna starfsemi ytri aðgerðadeildar PFLP, hafa áhrif á hana sem eru gagnleg fyrir Sovétríkin og einnig að framkvæma virkar ráðstafanir í þágu okkar. með aðstoð samtaka sinna, um leið og nauðsynlegri leynd er gætt.
Að teknu tilliti til ofangreinds myndum við telja ráðlegt á næsta fundi að hafa almennt jákvætt viðhorf til beiðni Wadi Haddad um að veita Alþýðufylkingunni til frelsunar Palestínu sérstaka aðstoð... Við biðjum um samþykki.“
Samþykki var gefið. Með öðrum orðum, leiðtogar Sovétríkjanna studdu ekki aðeins alþjóðleg hryðjuverk, heldur gerðust þeir vitorðsmenn í frumstæðum glæpaglæpum.
Khabbash og Haddad voru venjulegustu glæpamennirnir. Þeir frömdu nokkur meiriháttar rán og þjófnað í Líbanon, þar sem þeir gerðu sig heimakomna og eignuðust mikið safn af ómetanlegum listmuni. Þegar Wadi Haddad dó vissi Georges Habbash ekki hvað hann ætti að gera við auð sinn. Það kom ekki til greina að selja herfangið einhvers staðar á uppboði. Jafnvel einkasafnarar myndu ekki taka við ránsfengnum.
Þá bauð Habbash Moskvu ábatasaman samning: hann myndi gefa Sovétríkjunum skartgripi, forna mynt, fígúrur, sem sérfræðingar meta á nokkra milljarða dollara, og í staðinn fengi hann vopn og sprengiefni að andvirði átján milljóna dollara.
Tillagan var samþykkt á fundi stjórnmálaráðsins tuttugasta og sjöunda nóvember áttatíu og fjórir. Þetta skjal, merkt „Sérstök mappa. Af sérstöku máli,“ hefur einnig verið aflétt. Í skjalinu segir:
„1. Sammála tillögu varnarmálaráðuneytisins og ríkisöryggisnefndar Sovétríkjanna, sem sett er fram í athugasemdinni dagsettum 26. nóvember 1984.
2. Leiðbeina KGB í Sovétríkjunum að: a) upplýsa forystu Lýðræðisfylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu (DFLP) um grundvallarsamþykki Sovétríkjanna um að útvega DFLP sérstakar eignir að verðmæti 15 milljónir rúblna í skiptum fyrir söfnun listaminjar fornaldar; b) samþykkja umsóknir frá DFOP um afhendingu á sérstökum búnaði innan tilgreinds magns; c) ásamt menntamálaráðuneyti Sovétríkjanna, framkvæma starfsemi sem tengist lagalegu hliðinni á því að afla safnsins.
3. Fela ríkisnefndinni um efnahagssamvinnu og varnarmálaráðuneytið að fjalla um umsóknir frá Lýðræðisfylkingunni til frelsis Palestínu um sérstakan búnað upp á samtals 15 milljónir rúblur (að því magni sem leyfilegt er til birgða til innlendra frelsishreyfinga), lagðar fram skv. KGB í Sovétríkjunum, og tillögur um ánægju þeirra, sem samþykktar voru við KGB Sovétríkin, koma inn á tilskilinn hátt.
4. Fela menningarmálaráðuneyti Sovétríkjanna að: a) samþykkja frá KGB Sovétríkjanna safn listaminja fornaldar samkvæmt sérstökum lista; b) ákveða, í samkomulagi við KGB í Sovétríkjunum, stað og skilyrði fyrir sérstaka geymslu safnsins ("gullna búr"), lokaða vísindaþróun þess og sýningu í framtíðinni. Ásamt fjármálaráðuneyti Sovétríkjanna, gera tillögur í samræmi við settar verklagsreglur um nauðsynlegar úthlutanir til þessa; c) leysa vandamál um að sýna einstaka hluti og hluta safnsins í samráði við KGB.
Ein ógeðfelldasta hryðjuverkaaðgerðin - hald á ítalska farþegaskipinu Achille Laura - var unnin af manni sem var þjálfaður í Sovétríkjunum. Það var Abu Abbas, maður nákominn Arafat. Hann stýrði Frelsisfylkingu Palestínumanna, sem er hluti af PLO.
Hann heitir réttu nafni Mohammed Zaidan Abbas. Hann fæddist í palestínskum flóttamannabúðum í Sýrlandi. Foreldrar hans völdu að yfirgefa Palestínu þegar Ísrael var stofnað í von um að arabaríkin myndu fljótt eyða gyðingaríkinu og þau myndu snúa aftur. Hins vegar lifði Ísrael af og Abbas fjölskyldan vildi ekki búa við hlið gyðinga.
Við háskólann í Damaskus lærði Abu Abbas arabískar bókmenntir, fékk áhuga á marxisma og endaði þannig í PLO. Ahmed Jibril, leiðtogi Alþýðufylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu, tók eftir honum.
Nafn Jibril varð víða þekkt þegar menn hans tóku íbúðarhús í litlum ísraelskum bæ og drápu þar átján almenna borgara. Jibril sagði að hann væri að búa til „nýjan baráttuskóla sem notar mesta gráðu byltingarkennds ofbeldis“.
Árið 1973 fór Abu Abbas (hann var tuttugu og fimm ára) til Sovétríkjanna til að fá herþjálfun og í kjölfarið hélt hann sambandi við erlenda sovéska leyniþjónustumenn í arabalöndum.
Þjálfunin kom honum vel. Hann reyndi að ræna flugvélum og sprengja ísraelskar hafnir í loft upp. Sumarið 1978 tóku vígamenn Fatah á leigu grískt skip. Í höfninni í Lattakia, þar sem palestínskir reykkafarar eru þjálfaðir, hlóðu Sýrlendingar sovéskum eldflaugaskotum á skipið og í Trípólí tóku þeir um borð fjögur tonn af trinitrotoluene.
Tilgangur aðgerðarinnar: að skjóta eldflaugum á ísraelsku höfnina í Eilat, reyna að kveikja í olíuhreinsunarstöðinni. Að því loknu ætlaði áhöfnin að yfirgefa skipið með báti og átti skipið með sprengiefnafarm, stýrt af sjálfvirku stýrikerfi, að rekast á bryggjuna. Sprengiefnið sem tekið var um borð hefði dugað til að eyðileggja Eilat nánast algjörlega og drepa marga almenna borgara.
En fjörutíu mílur frá Eilat stöðvaði ísraelskur varðbátur skip sem flutti Palestínumenn. Hryðjuverkamennirnir voru dæmdir í margvísleg fangelsi.
Hinir handteknu Palestínumenn ræddu fúslega við erlenda blaðamenn. Staðgengill yfirmaður hópsins Khadir sagði að hann lærði á hernámskeiðum nálægt Sevastopol: niðurrif, leggja jarðsprengjusvæði, sprengja brýr, framkvæma bardagaaðgerðir við notkun kjarnorku-, efna- og líffræðilegra vopna.
„Fyrir ferðina,“ sagði Khadir, „í búðunum okkar í Shatila tókum við undirbúningsnámskeið um sögu og menningu Sovétríkjanna. Þeir sögðu okkur að við ættum að venjast því að fara tvímælalaust eftir skipunum sovéskra leiðbeinenda og ræða ekki pólitísk efni.
Vígasveitir Fatah komu til Sovétríkjanna með vegabréf látinna Jórdaníumanna og Líbana, þar sem ljósmyndir voru límdar yfir.
„Allir fengu tvö hundruð dollara fyrir ferðina,“ hélt Khadir áfram, „vegna þess að Rússar reyndu með öllum ráðum að fá harðan gjaldeyri. Okkur var varað við að stunda smygl og gróðabrell. Fyrri hópurinn brenndi sig á þessu.“
Árið 1982 deildi Abu Abbas við Jibril og sýrlenska vini hans, sem reyndu að ná tökum á öllum Palestínumönnum, og kom til Arafat.
Eftir að hafa náð ítalskt skip með ferðamönnum drápu menn Abbas einn farþeganna, sextíu og níu ára gamlan fatlaðan mann, einfaldlega vegna þess að hann var gyðingur. Ronald Reagan Bandaríkjaforseti var svo reiður að hann fyrirskipaði hervaldi til að frelsa farþegana.
Þá lýsti Yasser Arafat því yfir að PLO hefði ekkert með hald á skipinu að gera og skipaði Abu Abbas að sleppa gíslunum. Síðar varð vitað að Arafat útskýrði fyrir aðstoðarmönnum sínum: „Aðgerðin var nauðsynleg vegna þess að hún fékk allan heiminn til að skjálfa fyrir palestínsku hermönnunum.
Abu Abbas fann athvarf í Bagdad. Saddam Hussein fjármagnaði palestínska vígamenn. Þegar stjórn Saddams hrundi reyndi Abu Abbas að flýja til Sýrlands en Sýrlendingar samþykktu hann ekki. Enginn þarf úrgangsefni. Í arabaheiminum eru gömul afrek einskis virði. Sérsveitir 82. bandarísku flugherdeildarinnar handtóku í Bagdad framkvæmdastjóra herskáu samtakanna Palestine Liberation Front og fulltrúa í framkvæmdastjórn Frelsissamtakanna Palestínu Abu Abbas...
Persónusamtök Arafats, Fatah, reyna að taka ekki þátt í viðbjóðslegum aðgerðum. Hóparnir sem eftir eru í PLO telja dráp á almennum borgurum eðlilega leið til að berjast gegn „síonistaeiningunni“:
- Allir ísraelskir ríkisborgarar eru taldir óvinahermenn og verða fyrir tortímingu þar sem dauði þeirra veikir Ísrael.
Það væri rangt að ætla að sovéska KGB, eða ríkisöryggisráðuneyti DDR, eða leyniþjónustur annarra sósíalískra ríkja hafi stýrt hryðjuverkaaðgerðum Palestínumanna eða tekið beinan þátt í þeim - fyrst og fremst vegna þess, með fáum undantekningum, hver. Palestínskir hópar höfðu þegar sinn eigin yfirráðamann - Assad Sýrlandsforseta, Íraks Hussein, Líbíuleiðtoga Gaddafi. Aðeins Yasser Arafat reyndi að viðhalda sjálfstæði samtakanna Fatah.
Sovéskir erlendir leyniþjónustumenn og samstarfsmenn þeirra í Austur-Evrópu reyndu að viðhalda nánum tengslum við Palestínumenn, ekki aðeins vegna sameiginlegrar baráttu gegn zíonisma og heimsvaldastefnu. Við urðum að hafa auga með palestínskum hryðjuverkamönnum og ganga úr skugga um að þeir framfylgdu aðgerðum sínum utan herbúða sósíalista.
Úr skýrslu sem geymd er í skjalasafni ríkisöryggisráðuneytis DDR:
„Að fyrirmælum félaga Honecker samþykkti Erich Mielke utanríkisöryggisráðherra með leiðtoga fulltrúa Frelsissamtaka Palestínu Abu Ijad um aðstoð og stuðning við réttláta baráttu arababúa í Palestínu. Félagi ráðherra fullvissaði fulltrúa PLO um að niðurrifshleðslur og handsprengjur yrðu afhentar í æskilegu magni.
Mielke bað einnig um að koma á framfæri þakklæti til Yasser Arafat fyrir þá staðreynd að engar aðgerðir voru gerðar gegn Bandaríkjaforseta á leiðtogafundi Sovétríkjanna og Bandaríkjanna í Vínarborg. Erich Mielke var einnig þakklátur Arafat fyrir þá staðreynd að PLO samþykkti að stunda ekki hryðjuverkaaðgerðir á yfirráðasvæði DDR.
Moskvu vildu vita allt um hryðjuverk í Mið-Austurlöndum og íslömskum líka vegna þess að eftir innrásina í Afganistan misstu þeir samúð íslamska heimsins.
Múslimar sneru baki við fyrrverandi vini sínum. Nú þurfti að gæta þess að þegnar sósíalistablokkarinnar yrðu ekki fórnarlömb Palestínumanna.
Dýrið, alið upp með sameiginlegu átaki, varð óstýrilátt. Haustið 1985 urðu Sovétríkin fátækari af annarri blekkingu.
Mannrán hafa lengi verið hefðbundin baráttuaðferð í Líbanon en venjulega voru fórnarlömbin Bandaríkjamenn og var það kallað barátta gegn heimsvaldastefnu.
Þann 30. september 1985 rændu herskáir Palestínumenn fjórum starfsmönnum sovéska sendiráðsins og viðskiptaráðsins. Tæpum tuttugu árum síðar talaði þáverandi íbúi sovésku leyniþjónustunnar í Beirút, ofursti Yu.N., um þetta. Perfilyev.
Á þeim tíma voru hópar hliðhollir Írönum að verða sífellt áhrifameiri í landinu, þeir sprengdu herbergi bandarískra og franskra friðargæsluliða í Líbanon. Árásargjarnastur allra var Hezbollah (flokkur Allah), sem Perfilyev kallar einfaldlega klíku. Þessi klíka var leidd frá Teheran.
Tveir hinna rændu voru leyniþjónustumenn: Oleg Spirin starfaði undir yfirskini sendiráðsmanns, Valery Myrikov var skráður sem verkfræðingur hjá viðskiptanefndinni. Að auki voru Arkady Katkov, starfsmaður ræðisdeildarinnar, og sendiráðslæknirinn Nikolai Svirsky teknir í gíslingu. Við handtökuna særðist Katkov með vélbyssu. Þar að auki gerðist þetta næstum við hlið sendiráðsins.
Gíslarnir voru fluttir á svæði þar sem andlitsmyndir af Khomeini héngu á veggjunum. Þeir gerðu sér grein fyrir því að þeir voru í höndum bókstafstrúarmanna sem styðja Íran. Gíslarnir voru klæddir niður í nærbuxur og neyddir á hné.
Bróðir eins skipuleggjenda mannránsins var drepinn fyrir slysni í innbyrðis átökum og því var talað um að sovéska leyniþjónustan hefði þegar fundið mannræningjana og okkar væru að hefna sín. Í raun vissu hvorki sendiráðið né Moskvu hverjir mannræningjarnir voru eða hvernig þeir ættu að komast að þeim.
Hinn særði Katkov fékk gangrenn. Ræningjarnir fóru með hann á eyðistað - á völlinn - og skutu hann.
Íran, Jórdanía og Líbýa voru beðin um aðstoð. Allir lofuðu að hjálpa. Enginn gerði neitt.
Yasser Arafat lýsti því strax yfir að hann væri vinur Sovétríkjanna og hefði þegar borgað hundrað þúsund dollara fyrir að fá sovésku diplómatana lausa. Í ljós kom að ránið var skipulagt af fyrrverandi lífvörðum Arafats.
Þetta varð ljóst þegar mannræningjarnir lýstu kröfum sínum í gegnum blöðin: Moskvu verða að þvinga Sýrland til að stöðva blóðsúthellingarnar í Líbanon, það er að segja ekki drepa fleiri Palestínumenn. Hryðjuverkamennirnir afhentu blaðamönnum myndir af öllum fjórum þeim sem rænt var með skammbyssur við höfuðið.
Sendiráðið og erlenda leyniþjónustan báðu Moskvu um að hafa áhrif á Sýrland til að stöðva tilgangslausar og hrottalegar aðgerðir í norðurhluta Líbanon í kringum borgina Trípólí, þar sem Sýrlendingar voru að eyðileggja Palestínumenn og íslamska róttæka. Hafez al-Assad forseti varð við beiðni Moskvu.
Á einhverjum tímapunkti ákváðu þeir að sleppa gíslunum. En Afarat hringdi frá Túnis og skipaði:
- Ekki sleppa neinum fyrr en það eru tryggingar.
- Hvers?
- Minn.
Þetta samtal var hlerað af líbönskum gagnnjósnum sem sýndu sovéskum stjórnarerindrekum texta útvarpshlerunar með ánægju - svona hagar besti vinur þinn.
Í kjölfarið varð allt vitað.
Sovéska þjóðin var handtekin af Palestínumönnum og afhent Hezbollah. Arafat ákvað að nýta sér hinar þægilegu aðstæður. Fyrst skaltu fá Moskvu til að þvinga Sýrland til að hætta stríðinu gegn Palestínumönnum. Í öðru lagi að koma fram fyrir Moskvu sem frelsari. Því skipaði hann að ekki skyldi flýta sér að sleppa gíslunum.
Ræningjarnir sem rændu Sovétmönnum settust að í Shatila palestínsku flóttamannabúðunum. Samkvæmt Perfilyev bjuggu Palestínumenn í Beirút eins og köngulær í krukku. Þeir deildu endalaust hvort við annað.
Og frá fyrstu aðalstjórn (erlendu leyniþjónustunni) KGB kom fyrirmæli til Beirút stöðvarinnar: að tryggja að frelsun gíslanna væri skipulögð í gegnum Palestínumenn og Arafat persónulega. Leyniþjónustumenn sem gerðu feril af samskiptum við Arafat reyndu yfirmönnum sínum gagnsemi hans.
Perfilyev ofursti hitti andlegan leiðtoga Hezbollah Seyyed Mohammed Hussein og Sheikh Fadlallah, samþykktur fyrir þessa stöðu af Íran. Perfilyev sagðist í raun og veru hafa hótað sjeiknum: „Stórveldi getur ekki beðið endalaust eftir lausn gíslanna. Afleiðingarnar gætu verið ófyrirsjáanlegar, ekki aðeins fyrir hópana sem staðsettir eru í Líbanon, heldur einnig fyrir þá sem standa að baki þeim. Það geta alltaf verið mistök þegar skotið er á loft og Teheran og Qom eru ekki svo langt í burtu.“
Hótunin virkaði. Gíslunum var sleppt.
Sovéska þjóðin hefur misst friðhelgi sína fyrir hryðjuverkum. Ég þurfti ekki að leita að hjálp frá gömlum vinum, heldur fyrrverandi óvinum. Með upphafi perestrojku varð þetta mögulegt. Svo þegar vitað var að palestínskir hryðjuverkamenn voru að undirbúa aðgerð gegn sovéska knattspyrnuliðinu, sem hafði flogið á HM á Ítalíu, á tíunda áratugnum, leitaði KGB til ítölsku gagnnjósnadeildarinnar SISMI um aðstoð. Hjálp var veitt og sovéskir fótboltamenn forðuðust það versta.
Þann 5. september 1972 sigruðu átta Palestínumenn girðinguna í kringum Ólympíuþorpið í München og fóru inn í húsnæðið sem ísraelska liðið hertók. Tveir íþróttamenn voru drepnir samstundis, hinir voru teknir í gíslingu.
Ísraelar báðu þýsk stjórnvöld að gera allar ráðstafanir til að frelsa gíslana. Þjóðverjar hegðuðu sér afar illa og palestínskum hryðjuverkamönnum tókst að drepa ellefu ísraelska íþróttamenn.
Allur heimurinn talaði um þennan harmleik. Þeir þögðu aðeins í Sovétríkjunum; það var óþægilegt að hrósa aðgerðum hryðjuverkamanna og ómögulegt að gagnrýna palestínska vini.
Nina Eremina, fréttaskýrandi íþróttasjónvarps, rifjaði upp: „Á Ólympíuleikunum í München urðum við að þegja um hræðilega gíslatöku hryðjuverkamanna. Bandits tóku síðan ísraelska liðið. Öll lönd senda síðan út beina útsendingu. Og við komum að vettvangi harmleiksins og létum eins og við værum líka að útvarpa, „tökum“ með slökkt á myndavélinni. Það var skelfilegt. Brjálaður. Hlé var gert í einn dag, sorg var lýst yfir. Fréttaritari okkar Kolya Malyavin og ég fórum leynilega til þorpsins þar sem þetta gerðist. Mig dreymdi um að fara heim sem fyrst...“
Í áratugi veittu Sovétríkin palestínskum hryðjuverkamönnum siðferðilegan stuðning með þeim rökum að þeir hefðu rétt til að drepa í nafni þess að stofna eigið ríki. Þessi símtöl heyrðust. Og í mörg ár hafa tsjetsjenskir vígamenn drepið óbreytta borgara og sannað að þeir séu að heyja þjóðfrelsisstríð. Af hverju geta þeir ekki gert það sem Palestínumenn mega gera?
Tsjetsjeneskir bardagamenn fengu hjálp og stuðning frá þeim sem í svo mörg ár voru álitnir bestu vinir Sovétríkjanna - frá Arabalöndunum.
Í hinum íslamska heimi líkar þeim ekki þegar trúsystkinum móðgast. Stríðið í Tsjetsjníu var af mörgum álitið sem tilraun Moskvu til að bæla niður löngun múslimskra íbúa til sjálfstæðis. Og atburðirnir í Tsjetsjníu - fyrir róttæka hópa í íslamska heiminum - eru í fyrsta lagi uppreisn múslima sem vilja lifa samkvæmt eigin lögum.
Stríðið í Tsjetsjníu varð til þess að íslömsk ungmenni í Rússlandi sjálfu áttuðu sig á því að þeir tilheyra múslimaheiminum og finna samstöðu sína við alla sem játa íslam. Þetta eru, á tungumáli nútímans, nýir múslimar. Þar að auki virðist nýja kynslóðin vera að velja róttækt íslam.
Við getum óhætt að tala um tilvist íslamskrar samstöðu um allan heim. Enda viðurkennir Íslam ekki landamæri, Íslam er takmarkalaust. Sérhvert land þar sem íslam er iðkað er heimaland hvers múslima. Þess vegna telja íslamistar mögulegt og nauðsynlegt að koma trúbræðrum um allan heim til hjálpar, þar á meðal í Tsjetsjníu.
Abu Hamza al-Masri, sem prédikaði í mosku í London, var handtekinn í maí tvö þúsund og fjögur ákærður fyrir að skipuleggja og fjármagna hryðjuverkaaðgerðir í mismunandi löndum (sjá: Nezavisimaya Gazeta, 2004, 1. september).
Hann giftist einu sinni enskri konu og gat dvalið í Bretlandi. Hann hjálpaði særðum Mujahideen sem kom til Englands til aðhlynningar. Og svo fór hann sjálfur til Afganistan þar sem hann missti auga og hönd í námusprengingu. Hann sneri aftur til London, ekki aðeins sem róttækur íslamisti, heldur einnig sem stuðningsmaður stofnunar alþjóðlegs kalífadæmis.
Hann sagðist „fjármagna aðgerðir palestínskra ungmenna“. Að auki kallaði Abu Hamza trúbræður sína til að styðja tsjetsjenska aðskilnaðarsinna og opnaði „íslamskar búðir“ til að þjálfa vígamenn...
Nokkrum klukkustundum eftir sprengingarnar á Rizhskaya-neðanjarðarlestarstöðinni í Moskvu í ágúst þrjátíu og eitt, tvö þúsund og fjögur, tóku samtökin Islambuli Brigade á hendur sér. Hún birti tilkynningu á netinu:
„Þessi hetjulega aðgerð var framkvæmd til stuðnings tsjetsjenskum múslimum. Í framtíðinni munum við halda áfram baráttu okkar gegn hinu ótrúa og huglausa Rússlandi og hinum fyrirlitlega Pútín, sem hefur haldið áfram að drepa múslima síðan hann varð yfirmaður guðlausra Rússlands. Markmið okkar er Rússland og við byrjum að heyja blóðugt og ofbeldisfullt stríð gegn því. Rússar munu sjálfir upplifa sama ótta og sömu þjáningu og þeir ollu múslimum.
Khaled al-Islambouli er sami undirforingi egypska hersins og myrti Anwar Sadat forseta. Bróðir hans, Mohammed Shawki al-Islambuli, varð samstarfsmaður Osama bin Ladens. Líklegast eru þetta svikarar. En það er einkennandi að íslamskir róttæklingar kalla Rússland óvin. Öll viðleitni til að koma þeim á framfæri fór til spillis.
Í aðgerðum gegn hryðjuverkum á yfirráðasvæði palestínsku heimastjórnarinnar uppgötvuðu Ísraelsmenn og afhentu rússneska sendiráðinu efni um tengsl palestínsku hryðjuverkasamtakanna Hamas og tsjetsjenskra vígamanna.
Í áróðursgögnum sínum lýsa Palestínumenn yfir stuðningi við vígamennina og kalla Basayev og Khattab hetjur. Þar að auki eru Palestínumenn hvattir til að berjast „með Ichkeria gegn rússneskum morðingjum“.
Svo miklu fé og fyrirhöfn var eytt í vináttu við arabíska vígamenn - til að þeir kæmu til landsins okkar til að drepa okkur og börnin okkar?
Tenglar
[1] Gyðingar í Palestínu. - Auth.
[2] Starfsmaður miðstjórnar flokksins. - Auth.
[3] Alþýðulistamaður RSFSR, verðlaunahafi Stalíns Veniamin Lvovich Zuskin lék í Ríkisgyðingaleikhúsinu, en árið 1952 var hann skotinn. - Auth.
